1. SURA AL-FAATIHA 


Imeteremshwa Makka 
Ina Aya 7 pamoja na Bismillahi 


Muhadithina wengi wanaeleza ya kuwa sura hii nzima ilishuka Makka, na toka mwanzo 
ilikuwa ni sehemu ya maombi ya Waislamu. Hii ndiyo sura iliyotajwa katika aya ya Our'an, Na 
kwa yakini Tumekwisha kupa (Aya) saba zisomwazo mara kwa mara na Our'an kubwa (sura 
15:88), ambayo ilishuka Makka. Habari zingine zinaeleza ya kuwa sura hii iliteremshwa tena 
mara ya pili, Madina. Sura hii ilishuka mapema tu Mtume s.a.w. alipoanza kazi. 


MAJINA YA SURA HII NA MAANA YAO. 

Jina maarufu la sura hii ni Faatihat-ul-Kitaab (Inayofungua Kitabu) (Tirmidhi na Muslim). 
Baadaye jina hilo lilifupishwa kuwa Surat-ul-Faatihah, au Al-Faatiha. 
Sura hii imepewa majina mengi, na haya kumi ndiyo yaliyo sahihi zaidi: Al-Faatiha, As-Salaat 
(Sala), Al-Hamdu (Sifa njema), Ummul-Our'aan (Mama ya Our'an), Al-Our'aan-ul-Adhiim 
(Our'an Kubwa) As-Sab'ul-Mathaani (Aya saba zinazosomwa mara kwa mara), Ummul-Kitaab 
(Mama ya Kitabu), Ash-Shifaa (Ponyo), Ar-Rugya (Kago), Al-Kanz (Hazina). 


AL-FAATIHA IMETAJWA KATIKA AGANO JIPYA. 

Inapendeza kuona ya kwamba jina Faatiha linapatikana katika Agano Jipya. Katika kitabu 
cha Ufunuo 10:12 mmeandikwa: "Kisha nikaona Malaika mwingine mwenye nguvu akishuka 
kutoka mbinguni .......... na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. 
Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi." Neno la Kihibrania 
kwa kufungua ni fatoah ambalo ni lile lile la Kiarabu faatiha. Ufunuo 10:3-4 mmeandikwa: 
"Naye (Malaika) akalia kwa sauti kuu ...... na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zao." 
Hizo ngurumo saba ni hizi Aya saba za sura hii ya Al-Hamdu. 


YALIYOMO KATIKA AL-HAMDU. 

Sura hii ndio utangulizi wa Our'an. Nayo ni Muhtasari wa Kitabu chote. Hivyo, mwanzo 
tu msomaji anajulishwa ni habari gani anazotazamia kuzipata katika Our'an. Mtume Mtukufu 
s.a.w. alisema ya kuwa, sura ya Al-Hamdu ndiyo kubwa kuliko sura zote za Our'an. (Bukhari). 

Sura hii inacho kiini cha mafundisho yote ya Our'an. Inaeleza kwa kifupi habari zote 
zilizoelezwa kwa urefu katika Our'an. Sura hii imeanza kwa kuzieleza sifa zilizo msingi wa sifa 
zote zingine za Mwenyezi Mungu: zilizo msingi wa kuendesha ulimwengu na wa uhusiano 
baina ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Rabb (Mwumbaji, Mhifadhi na Mlezi), Rahmaan 
(Mwingi wa Rehema). Rahiim (Mwingi wa Ukarimu). Maaliki yaumi-d-Din (Mmiliki wa siku 
ya malipo) - Sifa hizi zinaonyesha ya kuwa Mwenyezi Mungu alipokwisha mwumba 


1. SURA AL-FAATIHA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


mwanadamu akampa vipawa na uwezo ulio bora, na akamwekea njia, na vitu anavyohitaji kwa 
ajili ya kukuza mwili wake, makao yake, mwenendo wake na roho yake. Zaidi ya hayo akaweka 
kanuni ya kwamba kazi afanyazo mtu na juhudi zake zipate malipo ya kutosha. 

Sura hii inaendelea kusema ya kuwa mtu ameumbwa kwa ajili ya 'ibadaat, yaani 
kumwabudu Mwenyezi Mungu na kupata kuwa karibu naye, na ya kwamba mtu daima anahitaji 
msaada Wake ili kutimiza hili kusudio kubwa la kuumbwa kwake. 

Kisha sura hii inayo maombi yaliyokamilika yanayotosheleza kabisa haja zote za 
mwanadamu. Maombi hayo yanatufunza kuwa kila siku tutafute msaada wa Mwenyezi Mungu 
ili atupe kila kinachohitajiwa kwa ajili ya kutufanikisha katika maisha haya na ya baadaye. Na 
kwa kuwa mtu anaelekea kupata nguvu na kutiwa moyo kwa mfano mzuri wa watu wakubwa 
wenye heshima waliopitisha maisha ya kufanikiwa hapo zamani, ikabidi afundishwe kuomba 
ya kuwa kama vile watu wema wamchao Mwenyezi Mungu walivyofanikiwa kufikia makusudi 
ya maisha yao na kusaidiwa na Mwenyezi Mungu, basi naye pia Mwenyezi Mungu amfungulie 
njia za maendeleo ya mwenendo wake na roho yake. 


Mwishoni, maombi hayo yanatoa maonyo ya kwamba hutokea mtu akapotea baada ya 
kuwa ameongozwa, naye akawa mbali na Mwenyezi Mungu. Tunafundishwa siku zote 
tujichunge na tumwombe Mwenyezi Mungu atulinde ili tusiteleze. 


Hii ndiyo habari inayoelezwa kwa kifupi katika Al-Faatiha, na hii ndiyo habari inayoelezwa 
na Our'an kwa wingi na kwa kutosheleza ikitoa mifano kadha wa kadha ili kumwongoza 
msomaji. 


Seyyidna Ahmad (amani juu yake) amesema, "Sura Al-Faatiha ni mwujiza. Ndani yake 
mna maamrisho na makatazo, na bishara pia. Our'an Tukufu ni bahari kubwa. Jambo lo lote 
linalotakiwa kutolewa humo, basi inatakiwa kuifikiria sana sura Al-Faatiha; maana sura hii ni 
Ummul-Kitaab (Mama ya Kitabu), na tumboni mwake hutoka mambo mengi" (Al-Hakam). 
Tena Mwanzilishi huyo Mtakatifu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya akasema; 
"Kuisoma sura ya Al-Faatiha na Our'an kwa mzelekeo na nia safi, kunasafisha moyo, na 
kuondoa mapazia ya giza, na kunafungua kifua; na kwa kumvutia mtafuta haki kwa Mwenyezi 
Mungu, anapatiwa nuru na baraka zinazowahusu walio karibu na Mwenyezi Mungu, ambazo 
mtu hawezi kuzipata kwa njia nyingine" (Barahini Ahmadiyya, jalada 1). 


DUA KABLA YA KUSOMA OUR'AN 

Waislamu wamelazimishwa katika Our'an (Sura 16:99) ya kuwa wakati wa kusoma 
Our'an wasome dua ya kujikinga na Shetani. Na Mtume s.a.w. alifundisha dua hii; A'uudhu 
billaahi minash-shaitwaanir-rajiim yaani, Najikinga kwa Mwenyezi Mungu anilinde na Shetani 
anayepigwa mawe. Kujikinga huku kunatarajia mambo matatu: (1) Ubaya usitufike; yaani 
tusikosee fundisho lo lote la Our'an kwa ajili ya udhaifu au kupuuza au kwa sababu ya 
matokeo ya dhambi zetu, au kwa sababu ya kuwa na watu wabaya. (2) Wema usituponyoke; 
yaani tusishindwe kufahamu sawa sawa fundisho lo lote la Our'an. (3) Baada ya kupata wema 
tusiangukie katika uovu; yaani baada ya kufahamu mafundisho ya Our'an tusiangukie tena 
katika ujinga. 


1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, 
Mwingi warehema, Mwingi wa ukarimu. 

2. Sifa zote njema zinamhusu Ka | ” 
Mwenyezi Mungu, Mola wa (OT, ME 5 ai ai 
walimwengu, 


Aya 1. Bismillaahi. Sura zote za Our'an - isipokuwa Baraa-at - zimeanza na Bismillaahi. 
Ibni Abbas anasimulia kuwa sura yo yote ilipoteremshwa, Bismillaahi ndiyo ilikuwa aya ya 
kwanza, na Mtume s.a.w. hakujuwa kuwa sura iliyoshuka ni mpya kama haikutanguliwa na 
Bismillaahi. (Abu Dawud). Hadithi hii inahakikisha ya kuwa Bismillaahi ni sehemu ya Our'an 
hasa na sehemu ya sura zote zilizo nayo. Kadhalika kuna hadithi ya Mtume s.a.w. inayosema 
kuwa Bismillaahi ni sehemu ya sura zote za Our'an (Bukhari na Kutni). Ile sura ya Baraa-at isiyo 
na Bismillaahi ni maendelezo tu ya sura Anfaal. 

Mtume s.a.w. alisema ya kuwa kila kazi yenye maana inayoanzwa bila kusoma Bismillaahi 
hukosa kubarikiwa (Baidhawi). Hivyo Waislamu wamezoea kuanza kila kazi kwa Bismillaahi. 

Sababu za kuanza Bismillaahi katika kila sura ya Our'an ni hizi:- 

1. Our'an ni hazina ya elimu ya Kiungu ambayo mtu hawezi kuipata bila mapendeleo maalum 
ya Mwenyezi Mungu. Hivyo Bismillaahi imewekwa ili kumkumbusha msomaji ya kuwa anapotaka 
kuzifikia hazina za elimu iliyomo katika Our'an aisome kwa nia safi, na mara kwa mara aombe 
msaada wa Mwenyezi Mungu, na aishi maisha ya kumcha Mungu. 

2. Katika Agano la Kale (Kumbukumbu 18:18, 19) iliahidiwa kuwa atafika Mtume toka kwa 
ndugu za Waisraili (ambao ni watoto wa Ismail, nduguye Ishak aliyemzaa Israel) naye atawaambia 
watu maneno kwa jina la Mungu. Basi kwa kutimiza ufunuo huo Mwenyezi Mungu akajaalia 
kila sura ya Our'an ianze na Bismillaahi. Hivyo aya hii kila inapoanza katika sura ya Our'an 
inawakumbusha Mayahudi na Wakiristo kuwa ahadi ile imekwisha timia. 


Aya 2. Alhamdu lillaahi. Mwislamu anafundishwa kusema; Alhamdu lillaahi (yaani, 
sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu), na siyo kusema Namsifu Mungu au Tunamsifu 
Mungu. Kusema, "Sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu" kuna maana kubwa zaidi kuliko 
kusema "Namsifu Mungu", kwa sababu mtu anaweza kumsifu Mungu sawa na elimu yake tu, 
lakini Alhamdu lillaahi (Sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu) inakusanya sifa zile 
anazozijua mtu na pia zile asizozijua zilizo ni haki ya Mwenyezi Mungu. 

Rabbil- 'Alamiin, "Mola wa walimwengu." Neno Rabb lina maana ya Mola; Bwana; Mwenye 
kitu; Anayestahili kutiiwa; Anayetengeneza vilivyoharibika; Anayehifadhi na kukuza (Akrab na 
Lisan); Anayekamilisha kitu daraja hata daraja (Mufradat). Kadhalika Rabb maana yake ni 
Mwumbaji (Muhit). Po pote panapopatikana viumbe vya namna yo yote viwiliwili au roho, 
Mwumbaji na Mlezi wake ni Mwenyezi Mungu. Sifa hii ya Mwenyezi Mungu inaonyesha ya 
kwamba Mungu wa Uislamu si Mungu wa Waislamu peke yao, bali ni Mungu wa watu wote; ya 
kwamba dini hii ya Kiislamu haikuletwa kwa ajili ya kizazi au taifa mojapo maalumu, bali kwa 
ajili ya Mataifa yote na kwa zama zote. Katika Mitume wote ni Mtume Muhammad peke yake 
aliyeanza kuwaita watu wote wa dunia washike dini aliyotumwa na Mwenyezi Mungu kuileta. 
Neno hili Rabbil- 'Aalamiin 


1. SURA AL-FAATIHA JUZUI1, ALIF LAAM MIIM 


3. Mwingi wa rehema, Mwingi wa eo pee ii 
ukarimu, hi AI 

4. Mmiliki wa siku ya malipo. DI cia 

5. Wewe tu twakuabudu, na Wewe IG AACHA YA AWA AL Ji 
tu twakuomba msaada. 3 AA 

6. Utuongoze njia iliyonyooka. ya N Aa ga ka 


pia linatujulisha ya kuwa sisi sote ni ndugu kwa kuwa Mwumba wetu ni Mmoja, na ya kuwa raha 
kamili haiji kwa mtu sharti wenziwe pia wawe na raha. Hivyo toka mwanzo tu Our'an imefuta 
kabisa ubaguzi wa rangi na wa kabila, na kuwafanya wanadamu wote kuwa sawa. Fikira hii 
ingeshikwa, taabu nyingi na wasiwasi zilizoenea duniani zingekwisha 


Aya 3. Ar-Rahmaan, "Mwingi warehema," ni neno linalotumika kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu tu. kama vile neno Allah. Ar - Rahmaan linadhihirisha sifa ile ya Mwenyezi Mungu ya 
kutoa vitu bure. Yaani aliweka tayari vitu vyote vinavyohitajiwa na viumbe kabla ya 
kuumbwa kwao, kama moto, maji, jua, vyakula na kadha wa kadha. 

Ar-Rahiim, "Mwingi wa ukarimu,” yaani Mungu atoaye malipo kwa ajili ya kila kazi na 
kila jitihada kwa kadiri inavyostahili. Juhudi za viumbe hazipotei bure naye hutoa malipo kwa 
kadiri ile ile inayostahili juhudi zao. 


Aya4. Maaliki yaumi-d-Diin, "Mmiliki wa siku ya Malipo." Kuna maneno matatu 
yanayofanana umbo lakini maana zao mbali mbali. Neno la hapa ni Maalik yaani "Mmiliki." 
Neno jingine ni Malik yaani "Mfalme"na jingine ni Malak yaani "Malaika." 

Si mradi wa aya hii kwamba adhabu na thawabu zitakuwa siku ya Kiama tu, la, bali 
imebainishwa katika Our'an mara kwa mara kuwa Kiama ni siku ya malipo makubwa; kwa hiyo 
katika dunia vile vile inaendelea namna ya adhabu na thawabu kama isemwavyo katika aya hii: In 
tattagullaaha yaj'allakum furgaanan, yaani "Enyi mlioamini, mkimcha Mwenyezi Mungu 
atawajaalieni alama ipambanuayo" (sura 8:29). Tena Aya hii inaonyesha ya kuwa Mwenyezi 
Mungu ni Mmiliki, si kama vile watawala wa kidunia ambao kazi yao ni kutoa haki tu, bali 
Mwenyezi Mungu kwa kuwa yu Mmiliki anao uwezo wa kusamehe bila kutaka fidia. Hapa 
imebatilishwa imani ya Wakristo wanaodhani kuwa Mungu hangeweza kuwasamehe watu bure 
mpaka akalazimika kumtoa "mwanawe" Yesu auawe kuwa fidia ya dhambi za watu. 


Aya 5. Iyyaaka na'buduu. "Wewe tu twakuabudu". Neno la Kiarabu 'ibaada lina maana 
ya kutangaza umoja wa Mwenyezi Mungu, pia kumpenda kabisa, kutumainia kabisa, kumwogopa 
kabisa na kumnyenyekea kabisa. Tena ibada si kusali na kufunga tu, bali kila tendo jema 
linalofanywa kwa nia ya Kumpendeza Mungu, linakuwa ibada na linampatia mtu thawabu. 
Kwa kusema "twakuabudu" ambayo ni dhamiri ya wingi, Mwislamu anafundishwa ya kuwa 
mtu hakai peke yake duniani na ni lazima awe pamoja na wenzake katika mambo yote mema. 
Pili, mtu anapotaka salama asiwaachie wenziwe kupotea, afanye bidii kuwasuluhisha; kwani 
nyumba inayozungukwa na nyumba zingine zinazowaka moto haiwezi kuwa salama kwa muda 
mrefu. 


Aya 6. Ihdinaa. "Utuongoze". Neno la Kiarabu al-Hudaa (Mwongozo) linatumika katika 
maana tatu: (1) kuonyesha njia iliyonyoka; (2) kuongoza kwenye njia iliyonyoka; 


4 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 1. SURA AL-FAATIHA 


7. Njia ya wale Uliowaneemesha; asa kaa ai g Ua 
wale ambao hawakughadhibikiwa, na ii sii za Wi. YA ii 


PAA YIA UA 
siyo ya wale waliopotea. Sea gi c 


(3) kumfanya mtu afuate siku zote njia iliyonyoka (Akrab, Mufradat na Baka). Na katika Our'an 

neno hili limetumiwa katika maana zote hizo tatu katika aya hizi:(1) Sura 90:11; (2) Sura 29 
:70; (3) Sura 7:44. Dua hii ya ajabu si kama inatimiza mahitaji ya kiroho tu bali na ya kimwili 
pia. Mkristo amefundishwa kuomba apewe "siku kwa siku riziki" (Luka 11:3). Lakini 
Mwislamu amefunzwa kuomba dua inayokusanya mahitaji yake yote, ya kimwili na kiroho, ya 
sasa na ya baadaye pia. 


Aya 7. An'amta 'alaihim, "Uliowaneemesha." Walioneemeshwa ambao Mwislam 
anafundishwa kuomba apewe neema zile walizopata wao, ni watu ambao wametajwa katika sura 
4:70, yaani Manabii, Masiddik, Mashahidi, na Masalih (watu wema). Kadhalika katika sura 
5:21 neema hizo zimesemwa kuwa ni Unabii na Ufalme. Aya hii inadhihirisha ya kuwa neema 
hizo zote zitaendelea kupatikana. 

Manabii wataendelea kufika, Mawalii kadhalika, Mashahidi na Masalihi pia watafika. Hii 
ndiyo dalili inayohakikisha kuwa dini ya Kiislamu iko hai, na inaendelea kuangaliwa na Mwenyezi 
Mungu. 

Kufika kwa Seyidan Ahmad a.s. na kutangaza Utume wake uliothibitika kuwa sahihi na kudhihirika 
kwa Masiddik, Mashahidi na Watawa ni jambo linalozidi kuhakikisha kuwa Mwenyezi Mungu 
anaendelea kutimiza ahadi zake za kuilinda hii dini yake ya Kiislamu. 

Sheikh Al-Amin bin Aly ameandika katika Tafsiri yake ya Juzu ya Alif Laam Miim, ukurasa 
nne, maelezo ya aya hii kama hivi: "Aya mbili hizi zatupa khabari ya watu waliyo tanguliya 
kabla yetu na katika watu hao kuna ambao walikuwa wameshikamana na mambo mema, ambayo 
yatupasa nasi kushikamana nayo tupate ongoka kama walivyoongoka wao, na watu hao ni 
Mitume na watu wema aliyo wataja katika sura 4:68" (yaani sura 4:70). 

Al-magh-dhuubi 'alaihim waladh-dhaalliin, "waliokasirikiwa wala ya (wale) waliopotea." 
Kwa kauli ya Mtume s.a.w., "waliokasirikiwa" ni Mayahudi na "waliopotea" ni Wakristo 
(Tirmidhi na Musnad). Hapa Mwenyezi Mungu anawahadharisha Waislamu ya kuwa ingawa aya 
iliyotangulia imewaahidi baadhi yao kuwa watawarithi Manabii waliopita, kwa sababu ya 
ukweli wao na utukufu wao, na watapata neema za Unabii na Ujumbe, na neema zingine zilizotajwa; 
lakini pia kuna hatari ya baadhi yao kurithi sifa mbaya za Mayahudi kwa kukataa Mitume wao, 
na hivyo wapate adhabu duniani kama walivyopata Mayahudi. Na ya kwamba wengine 
watakaobaki watashika mila za Wakristo kwa vitendo na desturi zao. Basi hii ndiyo bishara 
iliyomo katika mwisho wa sura hii kwa mambo yatakayowafikia Waislamu katika hizi siku za 
mwisho. 

Msomaji asiongozwe vibaya na neno maghdhuubi akadhani kwamba lina maana ya ile 
ghadhabu ya Mwenyezi Mungu tu waliyopata Mayahudi. Neno hili lina maana pana na linafunika 
siyo tu ile ghadhabu ya Mwenyezi Mungu bali pia ghadhabu ya watu ambayo wanaweza kuipata. 

Ikumbukwe ya kuwa sura hii ni sehemu kubwa ya maneno yanayosomwa katika kila Sala, 
hata kila rakaa ya Sala. Mtume s.a.w. amesema; "Mtu aliyesali lakini hakusoma sura ya Alhamdu, 
basi Sala yake si kamili" (Muslim kitabu cha Salaa). Pia imesimuliwa na Ubada bin Samit ya 
kuwa Mtume s.a.w. alisema; "Asiyesoma sura ya Alhamdu katika sala, basi Sala yake si Sala" 
(Bukhari). 


- 


KUI iii TLS ai 
LO AG oa yaa yai 


2. SURA AL-BAOARA 


Imeteremshwa Madina 
Ina mafungu 40 na Aya 287 pamoja na Bismillaahi 


1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, OM CA 

Wa AA ile 

Mwingi warehema, Mwingi wa ukarimu. > Mia 
2. Mimi ni Mwenyezi Mungu O53JI 


Nijuaye sana. 

3. Hicho ndicho Kitabu, kisicho Ya 29 KAA LA 
shaka - ndani yake - ni mwongozo kwa ATA NTA ci 
wamchao (Mwenyezi Mungu). 


Sura hii ilianza kuteremshwa katika mwaka wa kwanza baada ya Mtume s.a.w. kuhamia 
Madina na ikamalizika muda kidogo kabla Mtume hajafariki. Imeitwa Al-Bagara (Ng'ombe 
jike) yumkini kwa sababu ya habari ya ng'ombe aliyeabudiwa na Waisraeli iliyoelezwa ndani 
yake. Kadhalika sura hii inaitwa Az-Zahraau (Ing'aayo; nayo pamoja na sura Aali 'Imraan 
zimeitwa Az-Zahraa-waan (Mbili zing'aazo), (Muslim). 


Aya 2-3. Alif Laam Miim. Herufi hizi, pamoja na herufi zingine zinazotokea mwanzo 
wa sura zingine 27, zinaitwa Al-Mugaitta'aat, yaani, herufi zinazotamkwa mbalimbali. Desturi 
ya kutumia A/-Mugatta'aat ilikuwa imeenea katika Waarabu, nao walizitumia katika mashairi 
yao na katika mazungumzo yao. Siku hizi desturi hii imeenea sana duniani; na huku kwetu pia. 
Kwa mfano maneno haya: P.H.D., D.C., P.W.D., na mengineyo, hutumiwa sana. 

Katika Our'an herufi hizi zinaonyesha sifa maalum za Mwenyezi Mungu. Herufi hizi 
zinapowekwa mwanzo wa sura yo yote zinatoa habari mbele ya kuwa mambo yatakayoelezwa 
katika sura hiyo yanahusiana na sifa za Mwenyezi Mungu zinazosimamiwa na herufi hizo. 

Ibni Abbas, aliyekuwa sahaba wa Mtume s.a.w., na aliyekuwa anajua sana elimu ya Our'an, 
amesema ya kuwa maneno haya: Alif, Laam, Miim, maana yake ni Anallaahu a'lamu "Mimi ni 
Mungu Nijuaye sana" (Jarir). Kadhalika Seyyidna Ahmad (amani ya Mungu juu yake) amekubali 
tafsiri hiyo kwa kutoa sababu madhubuti za kuihakikisha. Kuna maana zingine pia za hizi 
Mugatta'aat lakini kubwa zaidi ni hiyo tuliyoitaja hapa. 

Mwenyezi Mungu aliposema, Mimi ni Mungu Nijuaye sana, amehakikisha ya kuwa maneno 
yameteremshwa na Yeye mwenyewe ambaye ni Mjuzi wa tabia za wanadamu, na haja zao na 
kila wanalolihitaji. Hivyo akateremsha kitabu hiki kwa ujuzi ili kiwafaidie watu wa kila hali, wa 
kila upande na wa kila namna. Hiki si Kitabu kilichotungwa na Mtume Muhammad s.a.w. au 
Malaika; bali ni uteremsho halisi wa Mwenyezi Mungu Mwenye Kujua. 

Katika Aya hizi mbili zilizo fupi sana Mwenyezi Mungu ameeleza Mambo yote yaliyo ya 
lazima kumtuliza mtu anayetaka kujua mbele kwa kifupi habari za Kitabu hiki. Mtu hutaka kujua 
mambo manne makubwa juu ya kitu cho chote: hutaka kujua (1) nani kakitengeneza, (2) ni kitu 
gani, (3) kakitengeneza namna gani, (4) kusudi la kitu hicho ni nini. 


6 


lazidi 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


4. Ambao huyaamini Yasiyo mi apa IIIA 
onekana na husimamisha Sala na hutoa CA Sua JI WATER TEM 
katika yale Tuliyowapa; AA LAANA AA 

5. Na ambao wanaamini yali- z. bai WA , pa 
yoteremshwa kwako na yaliyotere- GA SALI NA ae 


mshwa kabla yako, nao wana yakini na IA PA UU U ZAKA 
: WA ND ra 
yale yatakayokuja baadaye. DUNIA WE 


Na mwanzoni tu Mwenyezi Mungu amejibu maswali hayo manne: (1) Nani kakitengeneza ? 
Amejibu, Mimi Mwenyezi Mungu nijuaye sana. (2) Ni kitu gani ? Amejibu, Hicho ni Kitabu 
kamili (Al-Kitaabu maana yake ni Kitabu kamili). (3) Kimetengenezwa namna gani? Hakina 
shaka (wala kosa) ndani yake. (4) Kusudi lake nini? Mwongozo kwa wamchao Mungu. 


Aya 4. Ghaib, "Yasiyoonekana" yaani, Mwenyezi Mungu, Malaika, Pepo, Jahannam na 
mengineyo. Pengine Aya hii imetafsiriwa, kuamini katika hali ya ghaibu na siri; yaani siyo 
kuonyesha imani mbele ya watu tu, hata kama mtu yu pembeni, atende kama itakavyo imani. 

Husimamisha Sala, Mwenyezi Mungu hakusema MNa husali Sala, bali amesema, Na 
husimamisha Sala. Kusimamisha Sala maana yake ni: (1) Mwislamu adumishe Sala maisha yake 
yote, akiangalia sana isimponyoke sala hata moja. (2) Asali mfululizo katika nyakati zilizowekwa, 
na asali sawa na sheria ya kusali. (3) Asali kwa roho moja, asijiachie mawazo yake kutangatanga 
ovyo na kuivuruga Sala yake. (4) Asali Sala zake kwa jamaa. (5) Awahimize watu wengine 
kusali mfululizo ili desturi ya kusali ienee. 

Hutoa katika yale tuliyowapa, maana yake ni kwamba mcha Mungu anatakiwa atumie kwa 
kujifaidisha mwenyewe na kuwafaidisha viumbe wengine, kila kitu alichopewa na Mwenyezi 
Mungu, kama mali, akili, elimu, uwezo na vinginevyo. Katika Aya hii Mwenyezi Mungu 
ameonyesha ya kuwa dini ina makusudi mawili: kusudi la kwanza ni kutoa haki za Mwenyezi 
Mungu, yaani kumwabudu na kumshukuru. Sala inatimiza kusudi hili. Kusudi la pili ni kutoa 
haki za viumbe vyake. 


Aya 5. Hapa Mwenyezi Mungu anatufunza ya kwamba mcha Mungu ni yule anayeamini 
maneno yake yaliyoteremshwa katika kila zama na kila nchi. Yaani, Waislamu wakubali kila 
ukweli uliopatikana kabla ya Uislamu, ukweli uliopo na utakaokuwepo baadaye. Maneno haya, 
Na yaliyoteremshwa kabla yako, yanaonyesha sifa maalum ya dini ya Kiislamu, yaani si kama 
Islam inakubali tu ukweli wa Mitume waliopita zamani, bali pia inawalazimisha Waislamu 
kuamini ya kuwa mafundisho ya Mitume hao yalitoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ikumbukwe 
ya kuwa Islam ndio dini yenye mafundisho kamili tena ya mwisho, ambayo yamezidi uzuri 
mafundisho yote yaliyotangulia. Kwa hiyo kuamini mafundisho ya Mitume waliopita zamani, 
maana yake ni kuyaheshimu, sio kuyafuata na kuyatenda. Ndio maana katika Aya hii Mwenyezi 
Mungu ametanguliza kuamini Our'an mbele kuliko kuamini Vitabu vya zamani, ambapo kwa 
kufuata mpango wa kufuatana, kuamini vitabu vya kale kungeliletwa mbele kuliko kuamini 
Our'an. Na hii imepangwa hivyo kwa sababu waaminio watambue kuwa kuamini Vitabu 
vilivyotangulia kunategemea kuiamini Our'an. 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


6. Hao wako juu ya mwongozo 37 KI KAWI 
utokao kwa Mola wao, na hao ndio ma WATA Yaa aja 
wenye kufaulu. Oo ca 

7. Hakika wale waliokufuru - vi amu. KIKA UWA 
(ambao) ni sawa kwao uwaonye au aua 5 siwa WA AKE 
usiwaonye - hawataamini. 2? 290 

> Bi UANI 


8. Mwenyezi Mungu Amepiga z 
muhuri juu ya mioyo yao na juu ya Ka waa WA AE 


masikio yao, na juu ya macho yao kuna VAT AN AUZ, SAY wai 
kifuniko; nao wana adhabu kubwa. Wa wi IA 


FUNGU 2 
9. Na katika watu wako wasemao: zA Aa ii z AA KA LA 
Tumemwamini Mwenyezi Mungu na YI aibu WA 
siku ya Mwisho; hali wao si wenye Ama 29 PI ryo 
kuamini. OK AA wa lo 


PAT MALA AI 


PPLKI) > 
10. Wanatafuta kumdanganya CA Ka AU AUA 
Mwenyezi Mungu na wale walioamini, 


lakini hawadanganyi ila nafsi zao; nao BWA KIA SI 
hawatambui. 

11. Mioyoni mwao mna maradhi, na WA PO 7 Ja) 99 Aa ZA Za 
Mwenyezi Mungu Amewazidishia aila ia oi z 
maradhi; nao wana adhabu iumizayo ALANA AWA KUA 
kwa sababu walikuwa wakisema MA aa A mplde 
uwongo. 


Aya 8. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri, maana yake ni kuwa mtu anapoacha kutumia 
viungo vyake, muda mrefu ukipita vitalemaa. Kwa mfano, kama mtu ataendelea kukunja miguu 
yake siku zote bila kuikunjua, basi baadaye atashindwa kabisa kuikunjua - ndiyo adhabu yake 
aliyoisababisha yeye mwenyewe kwa kuacha kutumia vizuri miguu yake; namna hii wale makafiri 
ambao wanajionea ni sawa tu wakionywa au wasionywe , kwa sababu hawataki kutumia mioyo 
yao na masikio yao, wenyewe wanavilemaza na kuviharibu viungo vyao. 


Aya 9. Man yaguulu. "Wako wasemao." Baada ya Mwenyezi Mungu kueleza habari za 

waaminio, na za makafiri, sasa zimeanza habari za wanafiki. Wanafiki ni namna mbili: (1) Watu 
ambao mioyoni hawana imani lakini wanajionyesha kwa waminio kuwa nao wanaamini, kwa 
sababu ya kutaka kujifaidisha na cho chote; (2) watu walioamini lakini hawana nguvu ya kuonyesha 
imani yao waziwazi. 
Wanafiki wa namna ya (1) ndio wametajwa hapa. Na mfano wao umeelezwa katika Aya 18; na 
wanafiki wa namna ya pili mfano wao umeelezwa katika Aya 20. Mtume s.a.w. alieleza alama za 
mnafiki kuwa hizi: "Akizungumza anasema uwongo, akifunga ahadi haitimizi, akipewa amana 
anafanya hiyana; akifanya mapatano anavunja; akigombana anatoa matusi (Bukhari). 


8 


KAA 


AYA 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


12. Na wanapoambiwa, msifanye 
uharibifu ardhini, husema: Sisi ni 
wasuluhivu tu. 

13. Zindukeni! Hakika wao ndio 
waharibifu, lakini hawatambui. 

14. Na wanapoambiwa: Aminini 
kama walivyoamini watu, husema: Je, 
tuamini kama walivyoamini 
wapumbavu? Fahamuni! Hakika wao 
ndio wapumbavu lakini hawajui. 

15. Na wanapokutana na walioamini 
husema: Tumeamini; na wanapokuwa 
peke yao kwa mashetani wao, husema: 


2. SURA AL-BAOARA 


kaa 091 Aa, 


ES AAA an 


MP9 WALIA 


E Ua 


IA 29 IIIA Ii 
DOA AE 
HAA YI “ 1 
WA Aa 38 


W WAENDA ai KIA iza € 
da 


Pa 
EE ii 


Sawa Wa KA SIE maki 


Hakika sisi tu pamoja nanyi; Sisi 


tunafanya dhihaka tu. UPON ETA BE ATIA TA 

16. Mwenyezi Mungu Atawalipa KWa YA WA Ya MDA 
dhihaka yao na kuwaacha katika upotevu Foya KAA 
wakitangatanga ovyo. ji 

17. Hao ndio walionunua upotevu ne KIU LU PAWA LA 

SA : AWE s|! 

kwa uongofu; lakini biashara yao Sue aye N ai 

s ; SWALA WA IEA 
haikupata faida, wala hawakuwa wenye MUA ai aa 
kuongoka. 

Aya 15. Shayaatiinihim, "Mashetani wao," yaani wakubwa wa uasi miongoni mwa 


makafiri na wanafiki waliokuwa wakijivuna waliotajwa katika sura 33:68. 


Aya 17. Walionunua upotevu kwa uongofu. Maneno haya mradi wake ni (1) wameacha 
mwongozo na badala yake wameshika upotevu; au (2) vyote viwili, mwongozo na upotevu, 
walivipewa lakini wakachagua upotevu na kukataa mwongozo. Maana hizi mbili zote zinakubalika 
hapa. Maana ya kwanza inaonyesha ya kwamba mwanadamu kwa asili yake ni mtu safi na ana 
vipawa vilivyo bora (sura 30:31; na 95:5), lakini kwa kupewa mafunzo mabaya au kwa kutenda 
mabaya tabia yake safi ya asili inapotea. Hivyo "uongofu" hapa mradi wake ni ile tabia ya asili 
ambayo kila mtu amepewa na Mwenyezi Mungu na kwa kuitumia vibaya anaipoteza na anapotea. 
Na maana ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu huwatuma Mitume pamoja na mwongozo, na 
upande mwingine Shetani anawaletea watu upotevu. Hapo watu wabaya wanachagua upotevu 
wa Shetani na wanapotea. 

Padre Dale ameandika juu ya Aya hii na akasema, "Muhammad alifanya biashara, ndio 
maana alipenda kutumia maneno ya biashara hapa na penginepo" (uk. 544 wa Tafsiri yake). 
Maneno haya kwa hakika ameyaandika ili kushawishi ya kwamba Our'an ni utungo tu wa Mtume 
Muhammad s.a.w. Lakini hii si kweli. Kwanza Padre Dale hangeweza kusema kuwa Mwenyezi 
Mungu asingeweza kusema maneno hayo. Kutumia usemi wa namna hii ni fasaha inayofikisha 


9 


2. SURA AL-BAOARA 


18. Mfano wao ni kama mfano wa 
yule aliyekoka moto, na ulipoyaangaza 
yaliyo pembezoni mwake, Mwenyezi 
Mungu Akaiondoa nuru yao na 
kuwaacha katika giza - hawaoni 

19. Ni viziwi, mabubu, vipofu; kwa 
hiyo hawatarejea. 

20. Na (mfano wao) ni kama mvua 
kubwa itokayo mawinguni, ndani yake 
mna giza na radi na umeme; hutia vidole 
vyao masikioni mwao kwa ajili ya 
ngurumo kwa kuogopa kufa; na 


JUZU 1. ALIF LAAM MIIM 


AMALI 


AU 2ITilo >” Y 
KA Aa L 
2 Ia 
AA 
YI 


Wa 529 0 9 / 
DO EA 
LITA ZA WALA 


WAT aa YA ua 
Ya BI Wa Spaa 
Aa ya Ga ajii Uli Sa 


Pai Aa Sos! 


Mwenyezi Mungu Anawazunguka 


makafiri. 
21. Ni karibu umeme kunyakua ma- WA UU NDA SH MUUZA ISHARA 
cho yao; kila unapowaangazia wani, ia WA ATA 


jambo mara moja katika moyo wa mtu. Ni wazi ya kuwa kumweleza mkulima jambo au 
kumweleza mwashi au sermala, huelewa vizuri anapoelezwa kwa mfano wa jambo analoshughulika 
nalo sana. Na "kununua" ni jambo ambalo karibu kila mtu duniani analifanya; na hivyo badala ya 
kutumia mfano kama wa "mpandaji" mbegu aliotumia Yesu (Mat. 8:5-8) ambao unaweza 
kufahamiwa vizuri zaidi na wakulima tu, si na wachungaji, Our'an imetumia mfano wa "kununua" 
unaoweza kufahamiwa chapu chapu na kila mtu. 

Zaidi ya hayo Our'an imeeleza mara kwa mara juu ya kuumbwa viumbe na madaraja 
mbalimbali ya kuumbwa kwao. Je, Padre Dale atasema hayo yamesemwa kwa sababu Mtume 
s.a.w. alikuwa akiumba? Habari za ujenzi, uhunzi, safari za mabahari na mambo mbalimbali 
kadha wa kadha yameelezwa katika Our'an. Je, Padre Dale atasema Mtume s.a.w. alikuwa nahodha 
au mwashi au mhunzi? 

Katika Luka 5:37 Yesu anasema, "Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu; 
na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika, na viriba 
vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale, 
akatamani divai mpya; kwa kuwa asema, ile ya kale ndiyo iliyo njema.” Divai ni mvinyo au 
tuseme pombe ya zabibu. Kwa kufuata falsafa ya Padre Dale, maneno haya ya Yesu yataonyesha 
ya kwamba alifanya kazi ya kupika pombe, bali alikuwa akiinywa na alikuwa mlevi; maana Padre 
Dale anaweza kuhoji ya kuwa habari za pombe na namna ya kuitengeneza na kuihifadhi na ladha 
yake zingemkaaje kichwani? 


Aya 19. Aya hii yaweza kuhusiana na kundi la wanafiki wanaoelezwa kuwa ni viziwi, 
mabubu na vipofu kwa sababu ya msimamo wao wa kutokusikiliza ukweli, kutokusema ukweli 
wala kuona ukweli. Kwa hiyo wao kwa hiari yao wamezikana hekima za busara zao na wakajifungia 
kwa ndani. 


Aya 21. Al-Bargu, "Umeme" Hapa umeme mradi wake ni nguvu ya Uislamu iliyokuwa 


ikijitokeza mara kwa mara na kuwatia tamaa hao wanafiki waliokuwa dhaifu katika imani; 
lakini mara nguvu ile ikimalizika kidogo basi nao wanaanza tena kubabaika. 


10 


JUZU 1. ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


hutembea ndani yake; na linapowawia PA LII Ba kiba, Koma, 
giza, husimama; na kama Mwenyezi ww di; aaa Ka Aaa 


Mungu Angependa bila shaka £92 pi najaza 12 
Angaliondoa kusikia kwao na kuona aa bai Laa ga 


kwao; hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uwezo juu ya kila kitu. 


FUNGU 3 
22. Enyi watu! Mwabuduni Mola ,, Ua MIKIA 
wenu Ambaye amewaumba ninyi na YA UAE UA SIWA SI 
le wa kabl ili mpate kuokoka. TANA 
wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka cya iz 


23. Ambaye Amewafanyieni ardhi 5 ji 
kuwa tandiko na mbingu kuwa paa,na “zi AA ya 3 Ga Aa Jasi 
Akateremsha maji kutoka mawinguni na ; W. BAA 
kwayo Akatoa matunda yawe riziki HA su aa 
zenu; basi msimfanyizie Mwenyezi AA WALA Ww” KA 
Mungu washirika na hali ninyi mnajua. AA 2 Ba ia Sili, 

AS 3” KIE WA 2!Ya 

24. Na ikiwa mna shaka kwa hayo la ba uu KA, YI SI 
Tuliyomteremshia Mtumishi wetu, basi ii wi pi YANA p 
leteni sura iliyomfanowahii,namwaite 99 yo, aa IA zile dia yo. B5 5) 
wasaidizi wenu ghairi ya Mwenyezi IA RA 
Mungu ikiwa mnasema kweli. BIA ! ah 

25. Lakini kama hamtafanya -na WBO odi aje AA YAI 
hamtafanya kamwe - basi uogopeni za Sin BGkskua oa 
moto ambao kuni zake ni watu na mawe, SHA Side zi Ka ai MAU 
ulioandaliwa makafiri. 


Aya 24.  Fa'tuu bisuuratin min mithlihii. "Leteni sura iliyo mfano wa hii." Hapa wasioamini 
wanaambiwa kuwa kama Our'an haifai kuaminiwa, na kama haikutoka kwa Mwenyezi Mungu, 
basi nao walete sura yenye sifa za Our'an; maana kazi inayofanywa na mwanadamu inaweza 
kufanywa na mwanadamu mwingine. Lakini kama kazi imefanywa na Mwenyezi Mungu, basi 
hakuna mtu anayeweza kuifanya. Mpaka leo wasioamini wameshindwa katika jambo hili na 
inathibitika ya kuwa Kitabu hiki hakikutungwa na ye yote isipokuwa Mwenyezi Mungu 
Mwenyewe. 


Aya 25. Fattagunaara. "Basi uogopeni Moto" Ingawa moto na mawe vimetajwa, 
isidhaniwe vitu hivyo ni hasa namna ya hivi tulivyo navyo. Vimefanana majina tu. Maisha ya 
Akhera si ya kimwili kama haya; ni ya kiroho na vitu vyake pia ni vya kiroho, na vyenye nguvu 
zaidi. 


11 


2. SURA AL-BAOARA 


26. Na wabashirie walioamini na 
kufanya vitendo vizuri, kwamba 
watapata Mabustani yapitayo mito chini 
yao; kila mara watakapopewa matunda 
humo kuwa riziki, watasema: Haya 
ndiyo tuliyopewa zamani, ilhali 
watakavyopewa ni vitu vinavyofanana 
na hivyo; na humo watapata wenzi 
waliotakasika, nao watakaa humo. 

27. Hakika Mwenyezi Mungu haoni 
haya kutoa mfano hata wa mbu na ulio 
wa zaidi yake. Ama waaminio, basi 
wanajua ya kwamba hiyo ni haki 
iliyotoka kwa Mola wao; lakini wale 
waliokufuru husema: Ni nini analotaka 
Mwenyezi Mungu kwa mfano huu? 
Huwapoteza wengi kwa huo na 
Huwaongoza wengi wengi kwa huo; 
lakini Hapotezi ye yote kwa (mfano) huo 
isipokuwa wavunjao amri, 

28. Ambao wanavunja ahadi ya 
Mwenyezi Mungu baada ya kuifunga na 
huyakata Aliyoamrisha Mwenyezi 
Mungu kuunganishwa na hufanya 
ufisadi katika ardhi; hao ndio wenye 
hasara. 

29. Mtamkataaje Mwenyezi Mungu 
na hali mlikuwa wafu naye Akawahui- 
sheni, kisha Atawafisheni, kisha Atawa- 
huisheni, kisha Kwake mtarejeshwa? 


Aya 26. 


JUZU 1. ALIF LAAM MIIM 


YA 


iana WA 3 
Si AA WE WATOA 
Ana Wa Kida ha Azia 
KA n 


. PA 


NA ANA 


NA "1 WAKI ZUTEPIKI 


PAA WAP YE SHAH IIEI 
WA ILI DIT INZI IAA VAA 
MZA Lai Wa Me Vaa Wa 


AAA 


EASUIG AKE Wo ig 35 
AKA ia 


za Naa na wa WA 


AKAA AA 
Ka Aa KA 


AE TALI 


We ii 


Walioamini na kufanya vitendo vizuri. Pepo ya Kiislamu inaahidiwa wale 


waliochanganya mambo mawili: Imani na vitendo vyema. Imani bila vitendo vyema ni kama 
bustani isiyopita maji; na vitendo vyema bila imani ni kama maji matupu bila bustani. 
Haya ndiyo tuliyopewa zamani. Mradi wake ni matunda ya kiroho ambayo watu watawa 
wanayaonja bado wangali hapa hapa duniani. Tuliyopewa inaweza pia kutafsiriwa, Tuliyoahidiwa 
na Aya ikasomeka hivi: Haya ndiyo tuliyoahidiwa zamani. 

Wataletewa yafananayo, yaani matendo ya ibada wanayofanya waaminio hapa duniani 


yatafanana na matunda watakayopewa Peponi. 


12 


Awa 


— 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1. ALIF LAAM MIM 
30. Yeye ndiye Aliyewaumbieni UNA LA UA 
vyote vilivyomo katika ardhi, tena mi ua 


Akaelekea kwenye mbingu na Saa wa AI 
Akazitengeneza sawasawa mbingu saba, 


LA I YA Aa Ii 
naye ndiye ajuaye kila kitu. Co ANA 
FUNGU 4 

31. Na (kumbuka) Mola wako 3,, ,... . - 
Alipowaambia Malaika: Hakika Mimi AWA aa as AA 
nataka kumteua Khalifa katika ardhi; WI Sh. ni 
wakasema: Je, Utamweka humo yi wi maa mu aa 
atakayefanya uharibifu humo na Hera wai WAZAWA KA ZA 
kumwaga damu, hali sisi twakutukuza Saa wai . 
kwa sifa Zako na kukutaja utakatifu DAY 
wako? Akasema: Hakika Mimi Najua 
msiyoyajua. 


Aya 30. Aliyewaumbieni vyote vilivyomo katika ardhi. Katika sura 45:14 Mwenyezi 
Mungu Amesema, "Na amewatiishieni vilivyomo mbinguni na ardhini ...... " Fundisho hili 
linatufunza tujifaidishe na vitu vyote vilivyomo duniani na mbinguni. Huu ndio msingi wa elimu 
zote. Aya hizi zinashuhudia ukamilifu wa Our'an. Vitu vilivyodhaniwa zamani kuwa havifai pole 
pole vinavumbuliwa manufaa yao makubwa. 


Aya 31. Mimi nitamweka Khalifa katika ardhi. Maneno haya ni kinyume na hadithi za 
watu wanaosema, Adamu aliwekwa mbinguni. Neno Khalifa lina maana tatu: (1) mtu anayekuja 
baadaye kushika mahali pa mtu aliyekuwepo; (2) Imam, yaani Kiongozi mkubwa wa dini; (3) 
Sultani, mfalme au mtawala (Akrab). Maana hizo zinadhihirisha kuwa walikuwepo watu kabla ya 
kuzaliwa Adamu, na yeye alitumwa kuwa Mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu hao. 

Adamu aliyeishi miaka 6,000 iliyopita anafahamiwa kwa shangwe sana kuwa ndiye mtu wa 
kwanza kabisa kuumbwa na Mungu duniani. Hakika ni hii ya kuwa dunia hii imepita katika 
maduara namna mbalimbali ya viumbe na ustaarabu. Fikira hii pia imeshikwa na Walii mkuu wa 
Kiislamu aitwaye Muhyi-d-Din Ibni Arabi, ambaye anasema ya kwamba safari moja aliona katika 
ndoto akiizunguka Kaaba. Katika ndoto hiyo mtu akamtokea na akamwambia kuwa yeye ni mmoja 
wa babu zake. Ibni Arabi akamwuliza, "Ni miaka mingapi toka ulipokufa?" Yule mtu akamjibu, 
"Zaidi kuliko miaka elfu arobaini." Ibni Arabi akajibu, "Lakini muda huu ni mkubwa kuliko ule 
unaotutenga na Adamu." Mtu yule akamwuliza, "Unasema Adamu gani? Adamu huyu wa karibu 
yenu au mwingine?" Ibni Arabi anasema, "Hapo nilikumbuka Hadithi ya Mtume s.a.w. isemayo 
kwamba Mwenyezi Mungu alileta ma-Adamu wasiopungua mia moja elfu, na nikajiambia, 'Labda 
huyu mtu anayesema ni babu yangu ni mmoja katika ma-Adamu waliopita zamani'" (Futuuhat, 
Jalada iii, 607). 

Kadhalika neno Khalifa analoitwa Adamu linaonyesha ya kwamba alikuwa ni mmoja katika 
mabaki ya watu wa zamani na akachaguliwa na Mwenyezi Mungu kuanzisha taifa jipya. 

Hatukubaliani na Biblia inayosema kuwa mtu wa kwanza kuumbwa duniani ni Adamu. Mbali 
na ushahidi unaoletwa, historia huonyesha kuwa kulikuwa na watu miaka mingi mno kabla ya 


13 


si 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1. ALIF LAAM MIIM 


32. Na Akamfundisha Adamu. yam WOOD SPA, 
Majina (Yake) yote, kisha Akawaweka AUA ; Aaa SAA 


3 
(wanaoyadhihirisha) mbele ya Malaika, VAA VAI KULA wa 
na Akasema: Niambieni majina ya hawa EU JA; wa Taa azi Sai 
ikiwa mwasema kweli. A . 

33. Wakasema: Utakatifuni Wako! ZI wa AI Sai KWA IJE 
Hatuna elimu isipokuwa Uliyotufu- j ” l , 
ndisha; bila shaka Wewe ndiwe Mjuzi, WA agi sada! 
Mwenye hekima. 

34. Akasema Ewe Adamu, waambie WAA au ka 223 pa go 
majina yao; basi alipowaambia majina UA KA al 


pa 


yao, Akasema: Je, Sikuwaambienikwa- 53. Ka MUA AAA yan ULA 
mba Mimi Ninajua siri ya mbingu na ya yaba ka SI 
ardhi tena Najua mnayoyadhihirisha na yaya AI WA YA AI p 


mnayoyaficha? 


35. Na (kumbukeni) Tulipowaambia KINGA IAA 2 
Malaika: Mtiini Adamu, na wakatii wote wA Ka Wa ui 


Adamu, hata Biblia yenyewe haikusimama imara juu ya jambo hili. Kwa mfano toka mlango wa 
nne wa Kitabu cha Mwanzo, tunaonyeshwa ya kwamba Adamu alizaa watoto wawili, Kain na 
Habil, na Kain alimwua nduguye, kisha akaondoka kwenda kaa nchi ya Nod, na akaoa huko. 
Swali ni hili: yule mkewe alitoka wapi? Nchi ya Nod ilikujaje, na ni watu gani alioogopa wasije 
mwua hata ikalazimu atiwe alama, kama ni kweli hakukuwa watu wengine ila Adamu na mkewe 
na watoto wao wawili tu ndio waliokuwapo? 

Kadhalika si maoni yetu kwamba watu wote walioenea pande zote za dunia ni wazao wa 
Adamu yule yule mmoja. Bali tunashika ya kwamba Adamu huyu hakuwa mtu wa kwanza. Watu 
walikuwako kabla yake. Kwa hiyo hatuwezi kusema kama wenyeji wa asili wa Amerika, Australia 
na kwingineko ni wazao wa Adamu huyu au Adamu mwingine. 


Aya 32. Majina. Mradi wake ni Majina ya Mwenyezi Mungu (tazama sura 7:181). 
Maulamaa wamehitilafiana hapa. Wengine wanasema majina hayo ni majina ya vitu: yaani 
alifundishwa lugha; na wengine wanasema ni majina ya watoto wake. 

'Aradhwahum. "Akawaweka." Maulamaa wengine wamefasiri neno hili "Akaviweka" yaani 
vitu. Lakini neno "hum" si dhamiri (kijina) ya vitu kwa kanuni za lugha ya Kiarabu. Lingekuwa 
ni dhamiri ya vitu neno hilo lingekuwa 'Aradhwahaa. Hivyo kufasiri "Akawaweka" kama 
tulivyofanya ndiyo sawa. 


Aya 34. Mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Ndiyo kusema ya kwamba Mwenyezi 
Mungu anajua ni sifa Zake gani Malaika wanazoweza kuzibainisha, na ni zipi wasizoweza 
kuzibainisha. Sio mradi wake kuwa Malaika walimficha Mwenyezi Mungu cho chote. Umbile la 
kibinadamu lina uwezo wa kudhihirisha sifa zaidi za Mwenyezi Mungu kuliko umbile la kimalaika. 
Huu ndio mradi wa Aya hii. 


Aya 35. Isjuduu li Aadama. "Mtiini Adamu." Neno sajada (kusujudu) kwa Kiarabu lina 
maana hizi: (1) kunyenyekea; (2) kuinama; (3) kusujudu (Akrab); (4) kutii na kuabudu 
(Mufradat). Si sawa kufasiri, "Msujudieni Adamu,” maana imekatazwa kusujudia cho chote 
isipokuwa Mwenyezi Mungu (41:38). 


14 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


isipokuwa Ibilisi - alikataa na akafanya KI v 
kiburi; na alikuwa miongoni mwa AA 
makafiri. 


36. Na Tulisema: Ewe Adamu, kaa WA, WA kai PI ZA ma 
wewe na mkeo katika bustani, na kuleni ka es wA KA 
humo kwa maridhawa po pote mba Isa VAA 
mpendapo, lakini msiukaribie mti huu 

msije mkawa miongoni mwa BA 
wadhalimu. 


Ji Lakini Shetani akawatelezesha ku WA ya za wA 


wote wawili humo na akawatoa katika 


ile (hali) walimokuwemo. Ndipo Si Spa; ka Kai 
Tukawaambia: Nendeni, m-maadui AAA MAA 
ninyi kwa ninyi, na kao lenu ni katika Gedi IA SIE 


ardhi na (mtapata) matumizi kwa muda. 


38. BasiAdamuakajifunzamaneno sy si Teri, 
fulani (ya maombi) kwa Mola wake, aiyaio TAWA ua 
naye Akapokea toba yake; hakika Yeye AUAWA AI 
ndiye Apokeaye toba, Mwingi wa aa, aa 
ukarimu. 


Ibliis. Yeye hakuwa Malaika; maana Mwenyezi Mungu anasema, Malaika 'hawamwasi 
Mwenyezi Mungu Aliyowaamuru, na hutenda wanayoamrishwa" (66:7); lakini Ibilisi aliasi, 
hivyo hakuwa Malaika. Katika Aya hii Mwenyezi Mungu amefupisha maneno na inaonekana 
Ibilisi kana kwamba alikuwa mmoja wa Malaika. Lakini katika sura 7:13 Mwenyezi Mungu 
anaonyesha kuwa Ibilisi pia alipewa amri ya kumtumikia Adamu lakini hakutii, ndipo Mwenyezi 
Mungu akamkasirikia. 

Ibilisi ni mbali na Shetani aliyempoteza Adamu. Our'an yenyewe inawapambanua. Kila 
inaposimulia juu ya yule aliyekataa kumtii Adamu inamtaja Ibilisi; na kila inapomweleza yule 
aliyempoteza Adamu inamtaja Shetani. Sura 18:51 inaeleza kuwa Ibilisi alikuwa miongoni mwa 
Jinn (viumbe wa siri) ambao, kinyume na Malaika, wao walipewa uwezo wa kutii na kuasi. 


Aya 36. Jannat. Hapa neno hili maana yake si Pepo, bali ni bustani ya hapa duniani, 
maana sura 15:49 inasema ya kuwa mara mtu akiingia Peponi hatoki milele, hali Adamu alitolewa 
katika jannat (bustani) aliyokuwemo. Uchunguzi wa siku hizi umebainisha ya kuwa mahali 
alipowekwa Adamu ni katika bustani ya Eden iliyokuwa karibu na Babelon katika nchi ya Irak au 
Assyria. 

Shajarah. "Mti." Kwa Kiarabu neno hili lina maana hizi zingine: ugomvi, na jadi ya mtu 
(Lane). Yumkini Adamu alikatazwa kuingia katika magomvi, na mambo mabaya. Biblia inasema 
ulikuwa mti wa kujua mema na mabaya (Mwanzo 2:17), yaani mti wa elimu. Haiyumkini 
Mwenyezi Mungu akamkataza mtu kupata ujuzi ambao huo tu ndio unaweza kumfanya awe mtu. 
Na kama Adamu alikosa hali hajui yepi mema na yepi mabaya, Mwenyezi Mungu asingalimlaumu. 


15 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIM 


39. Tukasema: Tokeni humo nyote; z. ww kai Gi AA ni 
Wa KAA 


na kama ukiwafikieni mwongozo utokao 
III WI VA NAALIZA 


Kwangu basi watakaofuata mwongozo ani yaa AA NI Su 
Wangu haitakuwa hofu juu yao wala 


hawatahuzunika. 
40. Lakini wenye kukufuru na ini WIGU WA ai 
kuzikadhibisha Ishara Zetu, hao ndio WA 
watu wa Motoni, humo watakaa. aa KWAA 
FUNGU 5 
41. Enyi wana wa Israeli, ikumbu- Wao 92? AAA TA waa KUL AOA AA 
Kaze ali S. 


keni neema Yangu Niliyowaneemeshe- 
ni, na itekelezeni ahadi Yangu, Nitateke- WEI ANA ARE Sw | TAWA Wa 
leza ahadi yenu; na Niogopeni Mimi tu. 

42. Na aminini Niliyoyateremsha, AAA WI IA wa 
yasadikishayo yaliyo pamoja nanyi, wala Wa ae YI Baa Si! CI uana 
1 WA KUTAKA Soi, 
msiwe wa kwanza kuyakataa. Wala AGA zao uu kii WO YAANI ! 

msiziuze Ishara Zangu kwa thamani Y 
ndogo; na Nicheni Mimi tu. Po 


Aya 41.  Israaiil ni jina jingine la Nabii Yakubu bin Nabii Is'hak. Jina hili alipewa na 
Mwenyezi Mungu baadaye (Mwanzo 32:28). Neno hili maana yake ni (1) Sultani wa Mungu; (2) 
Mpiganaji vita wa Mungu; (3) Askari wa Mungu. Kadhalika neno hili linatumiwa katika maana 
mbalimbali: (1) Yakubu mwenyewe anaitwa Israil (Mwanzo 32:28); (2) wazao wake wanaitwa 
Israil (Kumbukumbu ya Torati 6:3,4); mtu au watu wo wote wacha Mungu wanaitwa Zsrail 
(Heb. - Eng. Lezicon). 


Aya 42. Musaddigan. "Yasadikishayo." Tamko hili linapotumiwa kwa Mitume au Vitabu 
vilivyopita linaweza kuonyesha mambo matatu: (1) Madai ya Mtume na Vitabu vilivyotangulia 
kuwa vimetoka kwa Mwenyezi Mungu ni kweli; (2) Kwamba mafundisho waliyotoa ni ya haki; 
(3) Kutimiza bishara zilizoelezwa juu ya kufika Mtume baadaye, au kushuka ufunuo baadaye, 
n.k.w. 

Katika Aya hii neno musaddigan limetumiwa kwa maana hii ya tatu. Kila mara Our'an 
inapojisema ni musaddigan li au lahu kama lilivyo hapa, haina maana ya kwamba inakubali 
usahihi wa mafundisho ya Vitabu hivyo, ila tu ya kwamba inasadikisha bishara zilizotajwa katika 
Vitabu hivyo kwa kuzitimiza. 

Haiwezekani kusema ya kwamba Our'an inaona mafundisho ya Vitabu hivyo vyote ni sahihi, 
maana Vitabu hivyo vyenyewe vina mafundisho yanayohitilafiana na kadhalika mafundisho ya 
Our'an yenyewe yanahitilafiana na mafundisho ya Vitabu vya dini hizo. Hivyo Our'an haingeweza 
kusadikisha kwamba mafundisho ya Vitabu inayohitilafiana navyo ni sahihi; maana mengi katika 
Vitabu vya zamani yameharibiwa na mengine mengi yalikuwa yamekusudiwa kwa nyakati zao 
maalum tu. 


l6 


RI 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 
43. Wala msichanganye haki na AGA 99 FANI Si! 9 Ni 


batili na mkaficha haki na hali mnajua. 


ad ILALA 


44. Nasi isheni Sal i . 
. Na simamisheni Sala na toeni ja ” YA 4, Nisia 
Zaka na inameni pamoja na wainamao. se aa ! hili 5 - aa 
45. Je, mnawaamuru watu kutenda ya YI Ya UA A LIA il PIA LIA 
? za ; ; li Di Si 
mema na mnajisahau nafsi zenu hali U ip sa wa 
mnasoma Kitabu? Basi je, hamfahamu? wa v ya Sia 
46. Na ombeni msaada kwa subira AZIZA ALIA KI 
Ji li awa G 


na kwa Sala; na kwa hakika jambo hilo ? lala 
ni gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu. - Sias 
47. Ambao wana yakini ya kwamba - SA AE A 
watakutana na Mola wao na ya kwamba ile Aaaa ng le YA HEN 
watarejea kwake. Pa 


Wakristo hudhani ya kuwa Aya hii inaonyesha mafundisho ya Vitabu vyao ni sahihi. Labda 
wanadhani hivyo kwa kukosa kujua Kiarabu vizuri, maana Aya hiyo na zingine kama hiyo hazina 
mradi wa hayo wanayoyataka. 

Kama neno hilo musaddigan lingekuwa na maana ya kusadikisha kitu kuwa ni sahihi na 
kukifuata, neno hilo lingesomeka musaddigan tu au musaddigan bi. 

Ajabu ni hii ya kuwa Bwana Yesu alisema, "Msidhani kama nimekuja kutangua sheria au 
Manabii, sikuja kutangua bali kutimiza" (Matei 5:17). Lakini juu ya hayo hawafuati mafundisho 
ya sheria na Manabii, yaliyomo katika Agano la Kale. Na Our'an inayosema kuwa imekuja kutangua 
Vitabu na baadhi ya sheria zilizopita zamani, (sura 2:107) wao wanapenda waone ndani yake 
kuwa inakiri usahihi wa mafundisho yao! 


Aya 43. Our'an inaonyesha makosa yasiyopungua matatu ya wana wa Israeli 
yanayohusiana na Biblia: (1) Kuchanganya haki na batili, (2) kuficha haki na (3) kubadili 
maneno (sura 2:76). 

Padre Dale na wengineo wanajaribu sana kutaka kuonyesha kuwa Our'an inasadikisha Vitabu 
vya Biblia kuwa viko katika hali ile ile vilivyokuwa nayo zamani. Lakini Our'an, mbali na 
kusadikisha wazo hilo, inaling'oa na mizizi yake. 

Kila mtu anayejishughulisha na Vitabu vya Wakristo anajua, na mapadre pia wanajua kuwa 
wanabadilisha Vitabu vyao mara kwa mara. Kwa mfano Injili ilyopigwa chapa mwaka 1945, 
Waraka wa Yuda 1:14 imesema, "Na Enok, wa saba baada ya Adamu, alitoa maneno ya Unabii 
juu ya hao, akisema, Angalia, Bwana alikuja na elfu kumi za watakatifu wake". Bishara hii 
inaonyesha kufika kwa Bwana, yaani Mtume Muhammad s.a.w., pamoja na watakatifu elfu kumi. 
Nayo ilitimia wakati Mtume s.a.w. alipoishinda Makka pamoja na Masahaba wake elfu kumi. 

Bishara hii tuliieleza mara kwa mara tukiwakaribisha Wakristo wampokee Nabii 
waliyeahidiwa ambaye bishara hiyo imemtimilia. Sasa mapadre wameona kuwa maneno hayo ni 
hatari kwa ajili yao; hivyo katika Injili iliyopigwa chapa mwaka 1950 maneno yale wameyabadili, 
na sasa ile hesabu elfu kumi ya watakatifu walioandamana na Mtume Muhammad s.a.w. haionekani. 
Wameyabadili hivi; 
"Na Henoko, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa maneno ya Unabii juu ya hao, akisema, Angalia, 
Bwana alikuja na watakatifu wake maelf maelf." (Union Version). Kadhalika Injili iliyopigwa 
chapa kwa lugha ya Kijaluo hata neno elfu halipatikani; wameandika hivi, "Gogendini mage 


17 


ka 


ahu 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


FUNGU 6 


48. Enyi wana wa Israeli! , - 
KA KAA NELI 2 ga KULE YULU 
Kumbukeni neema Yangu KUKAAA TEE AA MAANGA 
Niliyowaneemesheni na Nikawapeni WAL 
heshima kuliko viumbe wengine. ai ai ko , 
49. Naiogopenisikuambayonafsi mu wi or 010 ni BU 
WA Ta wa KUIA YA p 1 
haitaifaa nafsi nyingine cho chote, wala Aa ya aka Wa Jun ? 
- - ; WALII > AALI MAMI KA 3 LALA 
hayatakubaliwa kwake maombezi, wala > maka YA Ja ANANIA ha 
haitapokewa fidia kwake; wala 9 
AA AS LA 
hawatasaidiwa. (DI 
50. Na (kumbukeni) Tulipowao- Kaa SABA PIA 
- . . . E ka Ta NW 
koeni kwa watu wa Firauni, waliowapeni TUI ya Pia UTA J! ui 
adhabu mbaya, wakiwachinja wavulana Ai; AA ALALA AA VA AIM, 
wenu na kuwaacha hai wanawake wenu, ”? Gas sla wabana - To yaswa 
na katika hayo lilikuwamo jaribio kubwa SA wA A za yo Ai 
kutoka kwa Mola wenu. 7 

51. Na (kumbukeni) Tulipoitenga yy. mitimzi YDEN IZI wanna y 
bahari kwa ajili yenu na Tukawaokoeni, SHU! WAA ya AG sh 


na Tukawazamisha watu wa Firauni na Da 29,937 KUA 
hali mkitazama. UA OI 


III II, 


maler" yaani "Na makundi yake matakatifu." Siyo kwamba lugha ya Kijaluo haina neno la "elfu" 
ambalo ni "gana" au "eluf," bali ni kwa sababu maneno hayo elfu kumi yanasaidia kuhakikisha 
ukweli wa Mtume Muhammad s.a.w. na dini ya Kiislamu, hivyo, bila kumwogopa Mwenyezi 
Mungu wameyabadilisha. 

Kadhalika Injili ya mwaka 1945 (Mattayo 10:23) inasema, "Hamtaimaliza miji yote ya Israeli 
hata ajapo mwana wa Adamu."Injili ya mwaka 1950 inasema, "Hamtaimaliza miji ya Israeli." 
Neno yote hapo limekwisha ondolewa. Na Injili ya Kijaluo haina kabisa neno Israeli. Humo 
imeandikwa hivi, Ok unutiek limo mier duto ngang' yaani, "Hamtamaliza kutazama miji yote." 
Yaani, sasa si miji ya Israeli tu bali ni miji yote. Yote hii ni juhudi inayofanywa pole pole 
kubadilisha "Vitabu vyao vya Mungu" kidogo kidogo. Neno "Israeli" wameliondoa maana likiwepo 
itathibitika kuwa bishara aliyotoa Yesu ya kufika kwake mara ya pili haikuwa kweli. 

Na kama ni kweli wanavyodai Wakristo ya kuwa Injili zao ziliandikwa kwa uwezo wa Roho 
Mtakatifu, na haya maneno mawili "yote" na "Israeli" hapo mwanzo pia yaliandikwa humo kwa 
uwezo wa Roho Mtakatifu, je sasa Roho Mtakatifu ameyaghairi kwa sababu gani.? 

Isitoshe wao hupenyeza maneno katika Vitabu vyao pia. Injili ya mwaka 1945, Yohana 1:18 
inasema, "Mwana wa pekee aliye katika kifua cha Baba." Lakini Injili iliyotangazwa mwaka 1950 
imeongeza neno jingine na kubadilisha kabisa maana iliyokuwapo toka zamani. Hiyo inasema 
hivi,” Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba." 

Ikiwa katika zama hizi za nuru mapadre wanathubutu kufanya ujasiri wa kuyaingilia kwa 
fujo maneno wanayosadiki kuwa ni ya Mwenyezi Mungu, basi imebaki juu ya msomaji kufikiri 
mwenyewe zama hizo za giza na ujahili kazi hii waliiendesha kwa kiasi gani! 


18 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


52. Na(kumbukeni) Tulipomwahidi won 94, Ya LIL yA LA Tayoa ia 
Musa siku arobaini, kisha mkamshika 02 oa UA WA us ii 


PA AKIALWI 


ndama (kuwa mungu) baada yake na AA NA ILA 
mkawa wadhalimu. WA 


53. Kisha Tukawasameheni baada TALE z. YAA WA 
ya hayo ili mpate kushukuru. 2 yA ae ca Haa Bao 

54. Na (kumbukeni) Tulipompa AKOSA AALI WA WALIA 
Musa Kitabu na Ishara zipambanuazo ili SA ASA si soki SJ 
mpate kuongoka. 


53. Na (kumbukeni) Musa DANA NA WA UAE ARED VA 
alipowaambia watu wake; Enyi watu Ki paa hasi) Ca Je 


wangu, hakika ninyi mmejidhulumu 4 ABA MU AA Pi ” ki 
nafsi zenu kwa kushika ndama (kuwa ya Ka 7. Sh Ja Ja 3 


mungu)! Basi tubuni kwa Mwumba WA Aa Ka Kuki 
wenu na ziueni nafsi zenu; hayo ni bora za 
kwenu mbele ya Mwumba wenu; basi As MEI 
Akapokea toba yenu, hakika Yeye ndiye 

apokeaye toba. Mwenye rehema. 


56. Na (kumbukeni) mliposema: amali zia WA Z WAM 
Ewe Musa hatutakuamini kamwe mpaka En ei Li Je ai 313 2 
tumwone Mwenyezi Mungu waziwazi! yayo WAA AA KAMA Ai 
Ndipo ikawashikeni ngurumo na hali k. c WAYA 
mnaona! 


57. Kisha Tukawafufueni baada ya USAWA AA ai KAKALA 
kufa kwenu, ili mpate kushukuru. KA Si 


Aya 57. Tukawafufueni baada ya kufa kwenu. Ni kifo gani walichokufa? Je roho zilitoka 
kabisa miilini? Ndiyo maswali yaliyopita na yanapita ndani ya vichwa vya wanaofikiri. Upande 
mmoja wanaona Our'an imesema wanaokufa hawarudi duniani (sura 21:96). Hapo wanajihoji 
ilikuwaje hawa wakafufuka hapa hapa duniani? Je, Our'an imekuwa kigeugeu, sasa iseme hivi na 
baadaye iseme vingine? 

Hakika ni hii ya kuwa, siyo kama Our'an ina maneno yanayopinzana, bali neno maut (kifo) 
kwa lugha ya Kiarabu, sio kila siku huwa na maana ya kutoka roho. Neno hili lina maana nyingi, 
kama (1) kukoma uwezo wa kukua (sura 50:12). (2) Kutokwa na fahamu (sura 19:24). (3) 
Kukosa akili (sura 6:123). (4) Kulemewa na huzuni, sikitiko au hofu (sura 14:18). (5) Kutokwa 
na Ucha Mungu au kufa kiroho. (sura 3:170). (6) Usingizi ambao Waarabu wanauita kifo chepesi 
(Mufradat). (7) Kutulia kimya. (8) Kuwa maskini. (9) Kuchakaa. (10) Kudhalilika, kuwa duni, 
kudharaulika, kuwa hafifu na mnyonge kabisa. (11) Mji kukosa wakazi, au shamba kukosa kulimwa 
(Lane). Kadhalika "Lisaan" kinaeleza maut (mauti) kwa maana kama hizo. Hivyo kifo kilichotajwa 
katika Aya hii ni ama kifo cha kiroho kwa kutomtii Mwenyezi Mungu au huzuni kubwa au hofu 
iliyowafikia kwa sababu ya adhabu ya kutisha waliyopewa. Pia tazama sura 3:50. 


19 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


58. Na Tukawatilieni kivuli kwa “adi zi Yai 009, Iha LA 
A Ba AILI 
mawingu na Tukawateremshieni Manna AA Ji aa 


na Salwa: Kuleni katika vitu safi KU EA hale La 
KAA AA aji 
Tulivyowaruzukuni. Nao hawakutu- AAA Di kiba ka 
dhulumu Sisi, lakini walikuwa TA ha WA AA 
wamejidhulumu nafsi zao. 

59. Na (kumbukeni) Tuliposema: ai YA KIA III 
Ingieni kijiji hiki, na humo kuleni kwa kalii Waja Bi 5 


maridhawa po pote mpendapo, na ya wi IA T ka 
ingieni katika mlango kwa kutii, na Ya naa s1Gs” Ga S5sISIA 


semeni; Tusamehe dhambi zetu, Gi 43. WAR 
Tutawasameheni makosa yenu, na 
Tutawazidishia ujira wafanyao wema. 

60. Lakini waliodhulumu wakaba- SI OLE j YAA Bye z JSS 
dili kauli ghairi ya ile waliyoambiwa, ji ji Yi YA 
kwa hiyo Tukaiteremsha adhabu juu ya Ca sai kala MEN Ka 
wale waliodhulumu kutoka mbinguni zi EIA 
kwa sababu walikuwa wakiasi. (OA . 


FUNGU 7 


61. Na (kumbukeni) Musa 3 Kiza AA zi baga 
alipoomba maji kwa ajili ya watu wake, BA zA BARI agi) (uza Badi 319 


ndipo Tukasema: Lipige jiwe kwa fimbo Sa z AAGA 2292 m00aia maai 
yako; mara zikabubujika humo Shk zil basi 
chemchem kumi na mbili; kila kabila wa MI AU 
likajua mahala pao pa kunywea: Kuleni Si AA, ba yasA Y WA F y. 
na kunyweni katika riziki ya Mwenyezi Yea Ji MESSI AA YAI y A dh 


Mungu, wala msiasi katika ardhi 
mkifanya uharibifu. 


Aya 58. Kivuli kwa mawingu. Huko jangwani walikokuwa kulikuwa na shida ya kivuli, 
maji na chakula. Mawingu yaliwateremshia mvua na pia kuwatia kivuli. Manna maana yake 
ni (1) kitu anachopewa mtu kwa hisani; (2) kitu cho chote kinachopatikana bila taabu wala 
shida; (3) kitu fulani kitamu kinachoshuka kama umande (honeydew) (Akrab). Sal'wa ni (1) 
ndege mweupe-mweupe anayefanana na tombo (namna ya kware) anayepatikana katika sehemu 
za Bara Arabu na ujiranini mwake; (2) cho chote kinachomfanya mtu atosheke na afurahi; (3) 
asali (Akrab). 


Aya 61. Lipige jiwe kwa fimbo yako. Huu ni mmojapo katika miujiza ya Nabii Musa; 
Mwenyezi Mungu alimjulisha jiwe hasa lililokuwa likipita maji chini yake; na mara alipolipiga 
maji yakatoka. 


20 


pia 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


62. Na (kumbukeni) mliposema: bi WA AAA 
Ewe Musa, hatutaweza kusubiri juu ya cu MA ia; Yao sis 
chakula cha namna moja, basi tuombee Wa Yea wi II AI 
kwa Mola wako waa katika vile Wapi aa zi ka ci 
inavyovioteshaardhi-kamambogazake LA LE MAI NAA 
na matango yake na ngano yake na adesi Wa di Was, 354 
zake na vitunguu vyake. Akasema: Je, Sie ya AI SA AA Ta ai 
mnabadili vitu hafifu kwa vile vilivyo 3, as4. NA 
bora? Nendeni kwenye mji na kwa aa - AAA 
yakini huko mtapata mlivyoviomba; na YAA SPADE ra 
ikapigwa juu yao dhila na umaskini, nao WA au ca pi vi aw 
wakarudi na ghadhabu ya Mwenyezi 
Mungu: Hayo ni kwa sababu walikuwa 
wakizikataa Ishara za Mwenyezi Mungu KINA KWAA, ia TIA 
na wakajaribu kuwaua Manabii pasipo 
haki; hayo ni kwa sababu waliasi na 
walikuwa wakiruka mipaka. 


IITI 


UA AA AE 


.-. 


Chemchem kumi na mbili. Padre Dale anadhani kuwa Our'an imekosea habari za maji ya 
Horeb na kuchanganya na habari za visima kumi na mbili vya Elim. Kwa hakika yeye mwenyewe 
ndiye amekosea, kwa kudhani ya kuwa maadamu Biblia (Kutoka 17:1-7; Hesabu 20:2-11) imetaja 
habari ya jiwe lililopigwa na Musa na yakatoka maji, bali haitaji ni mifereji mingapi iliyotoka, 
basi hapo anafikiri labda ni kuchanganya na habari za visima kumi na mbili vya Elim. 

Ni wazi hapa ya kwamba ingawa Biblia haikutaja hesabu ya chemchem zile, kama ambavyo 
haitaji baadhi ya habari zilizo sahihi zinazoelezwa na Our'an, Our'an imesema jambo la kweli 
kabisa ambalo linakubaliwa hata na adui mwingine wa Uislamu, George Sale. Yeye anasema 
katika ukurasa wa tisa wa tafsiri yake maneno haya, "Jiwe hilo limesimama mipakani mwa Bara 
Arabu na baadhi ya wana-nchi wenziwe lazima walikuwa wameliona ikiwa yeye mwenyewe 
hakuliona, kama ilivyo yumkini kabisa kwamba naye pia aliliona. Na kwa hakika anaonekana 
hakukosa. Maana mtu ambaye alikwenda pande hizo mwishoni mwa karne ya kumi na tano 
anatuambia dhahiri ya kwamba maji yalitiririka katika mahala kumi na mbili pa jiwe hilo sawa na 
idadi ya makabila ya Waisraeli." 

Ni yumkini kabisa ya kwamba Padre Dale amesoma maelezo hayo ya Sale yanayohakikisha 
usahihi wa maelezo ya Our'an juu ya chemchem hizo kumi na mbili. Lakini, ama kwa sababu ya 
uadui alio nao juu ya Uislamu, au kwa sababu ya kuchelea kudhihirisha upungufu wa Biblia 
iliyoacha kutaja idadi ya mifereji hiyo, ameona afadhali apuuze maelezo yenye ushahidi ulio wazi 
yaliyotolewa na Sale, kisha alete lawama ya bure juu ya Our'an na kutafuta kuitetea Biblia pasina 
haki. 


Aya 62.  Atutolee katika vile inavyoviotesha ardhi. Waliomba washike maisha ya ukulima 
na hali Mwenyezi Mungu alitaka wakae maisha ya jangwani wakila wanyama wa pori na mboga 
za pori, ili mioyo yao itoke woga, na wapate ujasiri, wawe tayari kuitawala nchi ya Kanaan 
waliyoahidiwa. Maombi yao yanaonyesha hawakuziamini ahadi za Mwenyezi Mungu; hivyo 
akawakasirikia, wakaruhusiwa kukaa mjini, na huko wakadhalilika. 


21 


LIE 


FUNGU 8 


2.SURAALBAORRA  JUZULAaLE Laa mim 
63. Hakika waaminiona Mayahudi 42 yak wi UINDIA, 
na Wakristo na Wasabii - ye yote 2 al SU MEA Jj 


LA > ! VII $ 
miongoni mwao atakayemwamini SE Pa AA 
Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na LIGLINA wazo III 

; . ; ae WIN IA ; wa 
kufanya vitendo vizuri - basi watapata TR wa KA Sa ya GJ 


ujira wao kwa Mola wao, wala AE 
haitakuwa hofu juu yao, wala 
hawatahuzunika. 


Aya 63. Wasabii. Wasabii ni jina walilopewa watu wa namna nne: (1) Watu waliokuwa 
wakiabudu nyota walioishi katika nchi ya Mesopotamia (Gibbon's Roman Empire, Vol. v, pp. 
440: na Muruuj adh-Dhahab kilichotungwa na Mas'uudi; na Enc. Rel. Eth. viii, katika habari za 
Mandoeans). (2) Dini iliyokuwa mchanganyiko wa Kiyahudi, Kikristo na kizarishti (Kathir, 
chini ya sura 2:63). (3) Watu walioishi karibu na Mosul katika nchi ya Irag ambao waliamini 
Mungu lakini hawakuwa na Kitabu cha sheria kinachojulikana. Walidai ya kuwa walikuwa 
wanafuata dini ya Nabii Nuhu (Jarir na Kathir, chini ya sura 2:63). Watu walioishi karibu na Irag 
waliosema ya kuwa wanaamini Manabii wote wa Mwenyezi Mungu na walikuwa na desturi maalum 
ya kusali na kufunga saumu (Kathir). Baadhi ya Mafukahaa wa Kiislamu waliwahesabu Wasabii 
kuwa ni Watu wa Kitabu. 

Hapa Mwenyezi Mungu ametaja nguzo kubwa mbili, ya kwanza na ya mwisho, na nguzo 
zingine zote za Uislamu zinaingia ndani yake. Yaani mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na 
Siku ya Mwisho lazima ataamini Mitume wote, na Vitabu vyote na Malaika na uwezo wa Mwenyezi 
Mungu. 

Sio mradi hapa kuwa hata Wasabii, Wayahudi na Wakristo nao wako salama kwa dini hizo. 
Sura 4:151, 152 na sura 6:93 zinaonyesha waziwazi kuwa kuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya 
Mwisho ni kuamini Our'an na Mitume wote. Hivyo Wasabii na Mayahudi na Wakristo kwa 
mujibu wa Aya hii si wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho kweli kweli; basi 
hawatapata salama. 

Katika Aya hii imeonyeshwa ya kuwa alipofika Mtume s.a.w. dini zingine tatu zilikuwa 
katika uwanja wa mashindano. Hivyo, kama vile siku za Nabii Musa, maadui zake ndio walishindwa 
na dini yake ya haki ikastawi, na kama vile katika siku za Nabii Isa dini zingine baadaye zilififia 
na dini yake ya haki ikastawi, kadhalika dini ya Mtume Muhammad s.a.w. kwa kuwa ndiyo ya 
haki, ilibidi ifanikiwe na zingine zishindwe. Mafanikio ya ajabu ya Uislamu yaliyowaangusha 
washinde wote hao yalithibitisha kuwa Waislamu ndio hasa waliomwamini Mwenyezi Mungu na 
Siku ya Mwisho. Maanguko ya leo ya Waislamu yalitabiriwa zamani na Mtume Muhammad 
s.a.w. kuwa yatatokea kwa sababu Waislamu wataacha kuzingatia barabara maagizo ya Uislamu. 
Kadhalika mafanikio ya Mataifa ya Wakristo leo ambayo hayakuja kwa sababu ya kufuata dini 
yao, pia yalitabiriwa na Mtume s.a.w. na kutimia kwake kunazidi kuhakikisha ukweli wa dini ya 
Kiislamu. Tukumbuke ya kuwa Mtume s.a.w. pia alitabiri ya kuwa Uislamu utainuka tena katika 
kufika kwa Masihi Aliyeahidiwa. Kufika kwa Seyyidna Ahmad, mwanzo wa karne hii ya 14 ya 
Hijra kuwa Masihi aliyeahidiwa, kumeanzisha tena kazi ya kuuimarisha Uislamu na kuupa 
mafanikio ya kabisa mpaka mwisho, na dini ya Kiislamu anayoibashiri yeye na wafuasi wake 
ndiyo itakayoshinda na kutukuka duniani. 


22 


JUZU 1, ALIF LAAM MIM 2. SURA AL-BAOARA 


64. Na (kumbukeni) Tulipotwaa TWA Aa za ka 
ahadi yenu na Tukaunyanyua mlimajuu bush) ai DI Aa 3 


yenu: Shikeni kwa nguvu Tuliyowapeni NG hai ua Na 
na yakumbukeni yaliyomo ili mpate SK aki 


kumcha Mungu. 

65. Kisha mligeuka baada ya hayo; z, ”” ga AA YADA 
na kama isingekuwa fadhili za EE ra Kw Ji 
Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema si AUA jaa Aad 
Zake, bila shaka mngalikuwa miongoni naa lya WA 
mwa wenye hasara. 

66. Na kwa yakini mmekwisha wa Sia yi ka kazi 
wajua wale walioasi miongoni mwenu. WANG Ia ai YA ae VII 
katika (amri ya) Sabato. Basi KAZA 903 AKATAA 
tukawaambia: Kuweni manyani SA ya Was 
wadhalilifu. 


Aya 64. Tuur, "Mlima." Neno hili lina maana ya (1) mlima au kilima; (2) mlima Turi au 
Sinai (Mufradat na Akrab. Maneno haya: Tukaunyanyua mlima juu yenu, sio mradi wake ya 
kuwa mlima Sinai ulinyanyuliwa ukaelea hewani juu ya vichwa vya Waisraeli. Maana yake, 
ahadi hiyo ilifungwa walipokuwa chini ya mlima ambako Mwenyezi Mungu aliwaamrisha waende 
wakasimame. Kanuni ya lugha ya Kiarabu inaruhusu maneno kutumika hivyo kwa kutoa maana 
hii tunayojeleza. 


Aya 66. Mayahudi walipewa adhabu hii kwa sababu, Mwenyezi Mungu alipotaka watumie 
siku ya Jumamosi kuwa Sabato yao, na wajifurahishe katika mambo ya kidini tu bila kujiingiza 
katika mambo ya kidunia, wao hawakutii amri hiyo, wakaendelea na kazi zingine zisizokuwa za 
dini. Kwa mwendo huo wakaonyesha ya kuwa hawako tayari kutoa hata siku moja kwa ajili ya 
kuzitakasa roho zao. Jambo hili likafanya Mwenyezi Mungu awakasirikie. Amri hii ya Sabato 
imetolewa katika Biblia (Kutoka 20:8-11); na kudhalilishwa kwao kwa sababu ya uasi huo 
kumetajwa katika Nehemia 13:15-18 na Jeremia 17:21-23. 

Ama kusema ya kuwa Mayahudi waligeuka manyani hasa, ndivyo wasemavyo watu wasio 
na ujuzi wa kutosha. Kama mtu atasoma sura 5:61, 62 na sura 7:167-169, ataona wazi ya kuwa 
maelezo yaliyotolewa hapo kwa hao Mayahudi walioambiwa wawe manyani yanaonyesha kuwa, 
kwa umbo walikuwa ni watu hasa, tabia zao ndio zikawa za manyani na nguruwe. 

Kadhalika katika nahau ya Kiarabu kama Mayahudi wale wangalikuwa wamegeuka wanyama 
hasa kwa umbo, wangesemwa giradatan khaasiatan. Lakini kwa kuwa walikuwa ni watu ndio 
kusemwa "giradatan khaasi-iin" kuonyesha kwamba walikuwa ni watu si wanyama. 

Isitoshe wanazuoni wakubwa pia wamefahamu maneno hayo kwa maana hii hii tunayoieleza. 
Mathalan, Mujahid, ambaye ni mfasiri mkubwa sana wa Our'an na aliyekuwa katika Matabii 
(yaani Waislamu walioonana na masahaba wa Mtume s.a.w.) ameeleza maneno hayo kwa maana 
hii hii tunayoieleza (Kathir). 


23 


2. SURA AL-BAOARA 


67. Kwa hiyo Tukalifanya kuwa 
onyo kwa wale waliokuwa wakati huo 
na waliokuja nyuma yao, na mauidha 
kwa wamchao Mwenyezi Mungu. 

68. Na (kumbukeni) Musa 
alipowaambia watu wake: Hakika 
Mwenyezi Mungu anawaamuruni 
mchinje ng'ombe. Wakasema: Je, 
unatufanyia mzaha! Akasema: (La), 
najikinga kwa Mwenyezi Mungu nisiwe 
miongoni mwa wajinga. 

69. Wakasema: Tuombee kwa Mola 
wako Atupambanulie ni wa namna gani. 
Akasema: Hakika Yeye Anasema 
kwamba ng'ombe huyo si mzee wala si 
mchanga bali ni kijana baina ya hao. Basi 
fanyeni mnayoamrishwa. 

70. Wakasema: Tuombee kwa Mola 
wako Atupambanulie rangi yake ikoje. 
Akasema: Hakika Yeye Anasema, 
hakika ng'ombe huyo ni wa manjano, 
rangi yake imeiva sana, huwapendeza 
watazamao. 

71. Wakasema: Tuombee kwa Mola 
wako Atupambanulie ni yupi, hakika 
ng'ombe wote wanaonekana kwetu 
wamefanana; na kwa yakini kama 
Mwenyezi Mungu Akipenda tutakuwa 
wenye kuongoka. 


Aya 67. 


JUZU 1, ALIIF LAAM MIIM 


: ” KA 7 
AA WA Gia ma Aa AWA 
aa > 


wa ” YANG GEL YA MI 
Au 
mi 


AKA BAI AAA SILA) 
SI AA 
AA 


KAA AWA KAFA 
Aa Gia AAA 


Ki KA Aa CHAA 


KINU WA UI 
DA ka Sa 


.. 


Onyo. Adhabu inayotolewa kwa busara huwa itimize makusudio mawili; (1) 


kumtia maumivu mkosaji ili asirejee makosa baadaye; (2) adhabu hiyo iwe mauidha kwa ajili ya 
watu wengine wajihadhari na kuangukia katika kosa la namna hiyo. 


Aya 68. 


Ng'ombe. Waisraeli walikuwa wamekaa kwa miaka mingi pamoja na Wamisri 


ambao walikuwa wakimheshimu sana ng'ombe, na heshima ya ng'ombe ikapenya katika mioyo 
ya Waisraeli pia. Kuung'oa uovu huu walilazimishwa wawe wakichinja ng'ombe kwa sadaka 
maana watu hawawezi kumheshimu mnyama wanayemchinja. 


24 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


72. Akasema: Hakika Yeye 
Anasema: Hakika huyo ni ng'ombe 
hakutiwa kazini kuilima ardhi wala 
kunywesheleza mimea, safi kabisa hana 
ila ndani yake. Wakasema: Sasa umeleta 
haki. Basi wakamchinja ijapokuwa 
wasingependa kufanya hivyo. 


2. SURA AL-BAOARA 


yA ms KUNALA KISAAA AL YI 


AI JI Wa Bao 
KUYA Ja ka waa MNA 
€> Iss2 #hI wi Ja 
KUSI Kaya VAA 


FUNGU 9 


73. Na(kumbukeni) mlipojua nafsi, 
kisha mkahitilafiana kwayo, na 
Mwenyezi Mungu ni mtoaji wa hayo 
mliyokuwa mkiyaficha. 

74. Ndipo Tukasema: Mpigeni kwa 
baadhi (ya makosa) yake, ndivyo hivi 
Mwenyezi Mungu Huwahuisha wafu na 
Huwaonyesheni Ishara zake ili mpate 
kufahamu. 

75. Kisha baada ya hayo mioyo yenu 
ikawa migumu hata ikawa kama mawe 
au migumu zaidi; na hakika kuna mawe 
mengine yanayobubujika mito ndani 
yao, na hakika kuna mengine 
yanayopasukapasuka na yakatoa maji 
ndani yao; na hakika baadhi yao 
huanguka kwa sababu ya hofu ya 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi 
Mungu si mwenye kughafilika na 
mnayoyafanya. 

76. Je, mnatumaini ya kwamba 
watakuaminini na hali kundi moja 
miongoni mwao lilikuwa linasikia 
maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha 
(kwa makusudi) likawa linayabadili 
baada ya kuyafahamu na hali wanajua. 

77. Na wanapokutana na wale 
walioamini, husema Tumeamini, na 
wanapokuwa peke yao wao kwa wao, 


25 


WA 
TCoIII 2393 
IA 


WA ia AAPA ZI? m 
ii 


yA MA kai kw AA Ma 


” mada PA WE 
KAA YAI 


YANA AHA BA JILI ia 
al, Ia AAA hi 


DILI GAAL Wa Ia 

mba WA 5 
AI ” 

KATO 


UKA ai 


ate 97 YA 
ue kia KAA 


AU BKA 


WAA 


AI IIIA AE 


KISASI 


wa 


WA EE 


2. SURA AL-BAOARA 


husema: Je, mnawaambia (waaminio) 
Aliyowafungulieni Mwenyezi Munguli 
wapate kuhojiana nanyi mbele ya Mola 
wenu? Je, hamna akili? 

78. Je, hawajui kwamba 
Mwenyezi Mungu Anayajua 
wanayoyaficha na wanayoyadhihirisha? 

79. Na wako miongoni mwao 
wasiojua kusoma: Hawajui Kitabu 
isipokuwa tamaa za upuuzi, nao hawana 
ila kudhania tu. 

80. Basi ole kwa wale waandikao 
kitabu kwa mikono yao kisha husema 
hiki kimetoka kwa Mwenyezi Munguili 
wakiuze kwa thamani ndogo; basi ole 
wao kwa yale iliyoandika mikono yao 
na ole wao kwa yale wanayoyachuma. 

81. Nao wanasema hautatugusa 
Moto kabisa isipokuwa kwa siku chache 
tu. Sema: Je, mmepata ahadi kwa 
Mwenyezi Mungu? Basi ndipo 
Mwenyezi Mungu Hataivunja ahadi 
Yake. Au mnasema juu ya Mwenyezi 
Mungu msiyoyajua? 

82. Naam, anayechuma ubaya na 
makosa yake yakamzunguka, basi hao 
ndio watu wa motoni; humo watakaa. 

83. Na wale walioamini na kutenda 
mema, hao ndio watu wa peponi, humo 
watakaa. 


ya 


Aya 80. Wakiuze kwa thamani ndogo. 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 
ULA LALA II 
aa IAA 
AAA 


KI KA LAVA ZAROSA 


DAI Aa ai Aa 


III? KAA 2933. 


WA 0 KAA AA ka Jaha) 3 Coal oga 3 


- 


ea aa 


WIZ A II 


wa > KA kU 
Ga Si Mi UNA ITAKUA Taa 
KIYALA 
NA WA azi ES) chiya Ga kila 
AIKA $ za DIA MILI ASK IJA 
YA KIWA MKIA paa wa ia 
AU LEALA ALIA 
Si NAA Kaa 
AAA AKO 


924 ya 


ia da 


ua A 
aua AA 
SI waana Sad 
aa WAA 


Mradi wake, si kama itafaa wakikiuza kwa 


thamani kubwa, bali ni kuwa thamani yo yote watakayopata itakuwa ni ndogo kwa kulinganisha 


na hasara watakayoipata kwa uovu wa namna hii. 


26 


Wai 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


FUNGU 
84. Na (kumbukeni). Tulipofunga 
ahadi na wana wa Israeli: 


Hamtamwabudu ye yote ila Mwenyezi 
Mungu; na mwafanyie wema wazazi na 
jamaa na mayatima na maskini; na 
semeni na watu kwa wema na 
simamisheni Sala na toeni Zaka; kisha 
mkakengeuka isipokuwa wachache tu 
katika ninyi na mwaenda upande. 

85. Na (kumbukeni) Tuliposhika 
ahadi yenu: Msimwage damu zenu, wala 
msiwatoe watu wenu katika nyumba 
zenu; nanyi mkakubali na mnashuhudia. 


86. Kisha ninyi hao hao mnawauwa 
watu wenu, na mnawatoa kundi moja 
miongoni mwenu katika nyumba zao, 
mkisaidiana juu yao kwa dhambi na uasi; 
na kama wakiwajieni mahabusu 
mnawakomboa, na hali imeharamishwa 
kwenu kuwatoa, Je, mnaamini baadhi ya 
Kitabu na kuyakataa mengine? Basi 
hakuna malipo kwa mwenye kufanya 
hayo katika ninyi ila fedheha katika 
maisha ya dunia, na siku ya Kiyama 
watarudishwa kwenye adhabu kali zaidi; 
na Mwenyezi Mungu si mwenye 
kughafilika na yale mnayoyatenda. 

87. Hao ndio walionunua uzima wa 
dunia badala ya Akhera, kwa hiyo 
hawatapunguziwa adhabu wala 
hawatasaidiwa. 


27 


2. SURA AL-BAOARA 


10 
Ki 
WA NE YAK AITE MU AA 
3. A KA 
Wa YA wa Ay 
Sila YAA Ia 


yap E, za NI 
WALA LA 


KUA AA wa 


KA MABA IA WA EI 
Ziba ai mila KINO WA 


PER PANA 


(ATOMU kw 


” 
LA 
La ia 
ma 


AAPA LALA PIA AZA ki MAKAA 
WA WA WI Sa za 


Ka AA LA VICII 
2 Aa ao WA 
“Ja ka 1? AH b ai 
KIJENATO, SA JA pa ya sl ohudi; 
... AAA SILI ISA , II OLII 
UA Waasi nai IA ia 


wA 


Y WA 


yA ” Sa 
WA 
I 059 

Ya Ya WA 

SISI LIA EA 


CA KASRI LAW AT 


Sana ai e 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


FUNGU 11 


88. Na bila shaka Tulimpa Musa J YA EA uu azi 
Kitabu na Tukawafuatisha Mitume awa KAWI IAA URA 


(wengine) baada yake. Na Tukampa Isa 99 II IL KA MAI 
mwana wa Mariamu Ishara zilizo wazi yu WA Asil5 aa Wa Ga Sia lil 


KULA Gass 


na Tukamsaidia kwa maneno matakatifu. DAA AA ya TA ya v Aaa 
Basi je! kila mara alipowafikieni Mtume j WAA Aa Abi zi 
kwa yale zisiyoyapenda nafsi zenu, Cena Wu rs 
mlijivuna, kundi moja mkalikadhibisha 

na jingine mnaliua? 

89. Na wakasema: Mioyo yetu YA WATU A ja IZI Sao 
imefunikwa. Bali Mwenyezi Mungu WA laa) WAHI U 
Amewalaani kwa kufuru zao, kwa hiyo YA aka KAA 
ni kidogo tu wanayoyaamini. 

90. Na kilipowafikia Kitabu zali ” 
kitokacho kwa Mwenyezi Mungu za AA 
kisadikishacho yaliyo pamoja nao, na mza Si NA WA WAA 
zamani walikuwa wakiomba ushindi juu 


” 


? BINTU LI, 
JA ii Wi 


IZI ILALA ia KATA 

ya makafiri; lakini yalipowafikia waliyo- aa 4! KAA ALE 
atambua, wakayakataa; basi laana ya PU 
yi Y y yi isi 


Mwenyezi Mungu iko juu ya makafiri. 


Aya 88. Ruuhul-Oudus. "Maneno Matakatifu," Kadhalika maana yake ni Roho au Malaika 
Mtakatifu (Akrab na Lane). Tena Ruuhul-Oudus ni jina jingine la Malaika Jibrili (Jarir na Kathir). 
Nabii Isa kusaidiwa na Ruuhul-Oudus siyo maana yake Manabii wengine hawakusaidiwa naye, 
la; bali hapa ametajwa yeye kwa sababu Mayahudi ingawa walikiri jambo hili kwa Manabii 
wengine, hawakulikiri kwa Nabii Isa, na wakataka awaonyeshe ishara (Matt. 12:38-40) na pia 
wakamwona kama hana msaada wa Roho takatifu na kuwa alighilibiwa na pepo wachafu (Matt. 
10:25 na Luka 11:15). 

Hivyo Mwenyezi Mungu anataka kuwafahamisha Mayahudi kuwa kumkataa kwao Nabii Isa 
hakukuwa na haki. 

Zisiyoyapenda nafsi zenu. Kila mara Manabii huleta mambo yasiyopendwa na watu ndiyo 
maana wanapofika, upinzani na uadui unatokea. Hii ndiyo mizani mojawapo ya kupimia ukweli 
wa Manabii. Kama Nabii ye yote akifika tumpime juu ya mizani hii, je, mambo anayoleta 
yanafurahiwa sana na watu au yanakasirikiwa? 


Aya 89. Imefunikwa, yaani "imejaa elimu hatutaki mafundisho zaidi" au "sisi hatuwezi 
kufahamu." Hivyo ndivyo walivyokuwa wakijikurupusha Mayahudi wasitake kusikiliza haki. 


Aya 90. Yastaftihuuna, "Wakiomba ushindi,” pia ina maana hii, wakidhihirisha. Kwa 


maana hii ya pili, Mayahudi kabla ya Uislamu walikuwa wakidhihirisha kwa watu habari zilizomo 
katika Biblia za kufika Mtume. Lakini Mtume alipofika wakamkataa. 


28 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


91. Nikibaya walichouzia nafsi zao 
ya kuwa wanakataa Aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu, kwa wivu, kwa 
sababu Mwenyezi Mungu Anateremsha 
fadhili Zake juu ya Amtakaye katika 
watumishi Wake. Kwa hiyo wakarudi na 
ghadhabu juu ya ghadhabu, na kwa 
makafiri iko adhabu ifedheheshayo. 

92. Na wanapoambiwa: Aminini 
Aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, 
husema: Tunaamini yaliyoteremshwa 
juu yetu; na huyakataa yaliyo nyuma 
yake, nayo ndiyo haki inayosadikisha 
yale yaliyo pamoja nao. Sema: Basi 
mbona mliwaua Mitume wa Mwenyezi 
Mungu hapo zamani kama mlikuwa 
waaminio? 

93. Na kwa hakika aliwafikieni 
Musa na Ishara waziwazi, kisha 
mkamshika ndama (kuwa mungu) baada 
yake, na mkawa wadhalimu. 

94. Na (kumbukeni) Tuliposhika 
ahadi yenu na Tukaumua mlima juu 
yenu (Tukawaambieni): Shikeni kwa 
nguvuTuliyowapeni na sikilizeni. 
Wakasema: Tunasikia na tunakataa! Na 
wakanyweshwa mioyoni mwao 
(mapenzi ya ) ndama kwa kufuru yao. 
Sema: Ni kibaya kilichowaamrisheni 
imani yenu ikiwa ninyi ni wenye 
kuamini. 

95. Sema: Ikiwa nyumba ya Akhera 
kwa Mwenyezi Mungu ni yenu tu bila 
ya watu wengine, basi tamanini mauti 
kama ninyi ni wakweli. 


29 


2. SURA AL-BAOARA 


pi AU INA 3139 II za, YA 
| Na laaa CA AB 
PATA BLYA 


ALI AU AAA ka 
Awa AWA WA aa TA AA 


KINU ZA KAM KUAA 
UH ya Na wa yala 


nA 


LI III AA, ITIII Y ya 
Wa Na ii 
AL WINE UNI AALI 
AA YAA KT GAWA 
UAE LIA ISHA VIA 

AAA WA EA 


UA AU LEKA AWA 
Ua AI 


29 baa! LA AZ KA ? kino 
AA IA wa 
Wu ia SI 
PAZA LAA 9 4 ILI MZA ui aa 
Ui ii 

AAA UZEE, Ai 

WI 


UA AKA AE IS BA 
KWA KIA aa ina 

ANA Wai LIA ” 
ye WAKUU TII TII ai AI 39 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


96. Nao hawatayatamani kabisa kwa ao BAKA aa WALA Ja 
sababu ya yale iliyoyatanguliza mikono 0, . jam 3 


yao; na Mwenyezi Mungu huwajua AA 
wadhalimu. za z 
97. Na bila shaka utawaona wao Nia uwani Wu ai 
wenye tamaa nyingijuu yakuishikuliko. WI OS Bi uli AI 
watu wengine, na kuliko wale w2$ AA PAA TUU RI UZI WA 


aa YR 
wamshirikishao Mwenyezi Mungu; 2 al ma ai Sa 
mmoja wao anapenda apewe umri wa GADI AKA gi MS ..I 
miaka elfu, na kupewa kwake umri” ji EA 
mwingi kusingaliweza kumwondoa Vya Wa KWA LA 
katika adhabu; na Mwenyezi Mungu 


Huyaona wanayoyafanya. 
FUNGU 12 


98. Sema: Yeyeambayeniaduikwa F > 
Jibrili (ni bure); hakika yeye amei- AKE ye Um WAA WA 
teremsha moyoni mwako kwa idhini ya NI MA ANI A 
Mwenyezi Mungu, inayosadikisha yale. “WIGUAI Bus MN AWA AE 
yaliyokuwa kabla yake na ni mwongozo ji 
na habari njema kwa waaminio. vi 

99. Yeye ambaye ni adui kwa 


Mwenyezi Mungu na Malaika wake na maj Sali UKA NAA 
Mitume Wake na Jibrili na Mikaili, basi Ai Ja bua za 


bila shaka Mwenyezi Mungu naye ni naza AA WAWA | Co3 
adui kwa makafiri. 


Aya 96. Katika Aya 95 Mayahudi wanaitwa waungane na Waislamu katika Mubahala, 
yaani mashindano ya kuomba dua. Wanaitwa kuomba pamoja na Waislamu ya kuwa Mwenyezi 
Mungu alete kifo au maangamizi kwa kundi ambalo yeye Mwenyezi Mungu analichukia na ambalo 
linashikilia njia ya uwongo. 

Ikiwa ni kweli Mayahudi ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu, na Waislamu wamekasirikiwa 
naye, basi matokeo ya dua hiyo yatakuwa ni kuangamia kwa Waislamu, na hivyo itadhihirika ni 
kundi gani la haya mawili lililo upande wenye kweli. 

Ushahidi ni mmoja tu unaoweza kuhakikisha ukweli wa madai yanayohitilafiana juu ya 
maisha ya Akhera ambayo huletwa na dini mbalimbali, nao ni huu ya kwamba, ahadi zinazotolewa 
kwa ajili ya maisha ya Akhera sehemu yake, japo ndogo, iweze kudhihirika katika dunia hii hii. 
Ikiwa katika mashindano ya kuomba dua kama hayo ya juu Mwenyezi Mungu angeonyesha upendo 
Wake kwa Mayahudi, ingehakikisha kabisa ya kuwa hata katika Akhera wao ndio watakaokuwa 
katika radhi ya Mwenyezi Mungu. 

Our'an imeendelea kusema ya kwamba Mayahudi hawatathubutu kupokea mashindano hayo 
maana wanajua sana yalivyo matendo yao na nia zao. 

Habari zaidi za Mubaahala zimeelezwa katika sura 3:62. 


30 


JUZU 1, ALIIF LAAM MIIM 


100. Nakwa yakini Tulikuteremshia 
Ishara zilizo wazi, na hakuna wazikataao 
ila wavunjao amri. 

101. Ala! Kila mara wanapofunga 
ahadi kundi moja katika wao 
wanaitupa? La, wengi wao hawaamini. 

102. Naalipowafikia Mtume kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu mwenye 
kusadikisha yale yaliyo pamoja nao, 
kundi moja miongoni mwa wale 
waliopewa Kitabu, likatupa kitabu cha 
Mwenyezi Mungu nyuma ya migongo 
yao kana kwamba hawajui. 

103. Na wakafuata yale waliyoya- 
fuata mashetani katika ufalme wa 
Suleimani; na Suleimani hakukufuru, 
bali mashetani ndio waliokufuru, 
wakiwafundisha watu uchawi. Na 
(wakafuata) yaliyoteremshwa kwa 
Malaika wawili - Haruta na Maruta - 
katika (mji wa) Babil, wala 
hawakumfundisha ye yote mpaka 
wakasema, hakika sisi ni jaribio basi 
usikatae. Ndipo wakajifunza kwao 
ambayo kwayo walitofautisha baina ya 
mtu na mkewe. Wala hawakuwa wenye 
kumdhuru ye yote kwayo ila kwa ruhusa 
ya Mwenyezi Mungu. Na hao hujifunza 
yatakayowadhuru wala hayatawafaa. Na 
kwa yakini wanajua kwamba aliyenunua 
haya hatakuwa na sehemu yo yote katika 
Akhera: na bila shaka ni kibaya 
walichouzia nafsi zao, laiti wangalijua! 


Aya 103. Malakaini, "Malaika wawili." 


2. SURA AL-BAOARA 


AI KA 


WALA AT 

IA WA WA AE UA 
kaa 

WA oi Sa Aza AGE Aas 

23 WA ci AA, 

DO aa ya 
UA AA NA KA 
LI WI G kaa 


BI AL UA ,” at, 


UA EIA YA ma $4bi 


Wa 


Aaa MAA WAKE Aka E 
KAKAA WI AU WAA 
Mu ca Sia SA SA 
JAA DA ae 
APA 
WA vya ui Wai 
AA AA AWA AAA WAA 
b9 997 YA 


“ AUA UE WA y 
YAA BAI 


Mradi wake ni watu watawa wawili, kama vile 


katika sura 12:32 Nabii Yusuf ameitwa Malaika mtukufu ilhali alikuwa mwanadamu. 
Harut na Marut ni majina ya sifa. Harut maana yake mchanaji. Marut maana yake mvunjaji 
(Akrab). Majina haya yanaonyesha kazi za hao watawa wawili ilikuwa ni kuchana na kuvunja 


adhma na mamlaka ya watu fulani. 


31 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 1, ALI LAAM MIIM 


LA 


104. Nalauwangeamininakuogopa 044 3 su BLO LI 0 90 II AI ZI 
bila shaka malipo yatokayo kwa WEKA VIA AI kal ia 


Mwenyezi Mungu yangekuwa bora, laiti o S yai WA aa 
wangalijua! 
FUNGU 13 

105. Enyi mlioamini, msiseme II BI IA Ia 
Raa'inaa bali semeni Undhurnaa na Ui lio la GA ja 
kusikiliza; na makafiri watapata adhabu IMEZIMA <UUKI ILIO 

g 4 

iumizayo. GANI iwe Ctgasi3 ! | 


106. Hawapendi waliokufuru ” 
AUWA AULA LATIN ZIZI 
miongoni mwa watu wa Kitabu wala UAE NAKAA YA 


” 


washirikina mteremshiwe heri kutoka AAA aa aa UA SUA VC AMI 
kwa Mola wenu, na MwenyeziMungu 4 MA Ua Uwo 
Humhusisha kwa rehema Zake Ba SAA II 
Amtakaye; na Mwenyezi Mungu ndiye - 


Mwenye fadhili kuu. 


107. Aya yo yote Tunayoifuta au WM NA WAA 
kuisahaulisha Tunaleta iliyo bora kuliko ! KAA za CG 
ile au iliyo mfano wake; je, hujui YI LI YAA ki ataz ZITA 
kwamba Mwenyezi Mungu Anao uwezo WI kU Apa YI? 
juu ya kila kitu? 


Ngano na visa vingi visivyokubaliwa na Our'an wala hadithi za Mtume s.a.w. vinasimuliwa 
juu ya Aya hii. Haitafaa kabisa kufasiriwa Aya hii kwa kufuata visa hivyo, kama alivyosema 
Allama Abu Hayyan ya kuwa "haya yote si sahihi hata kidogo" (Muhit). 


Aya 105. Msiseme Raa'inaa, maana neno hili lina maana mbili: (1) Tuangalie, (2) 
mpumbavu, mwenye majivuno na kiburi (Akrab). Neno hili walikuwa wanatumia Mayahudi 
kumwambia Mtume s.a.w. wakikusudia kumtukana kisirisiri. Basi waaminio bila kujua hila ya 
Mayahudi walianza kutumia neno hili, ndipo wakakatazwa na wakaambiwa watumie neno jingine 
Undhurnaa lenye maana moja tu, yaani, Utuangalie. 


Aya 107. Katika Aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza mambo mawili yanayofanyika, na 
matokeo mawili yanayopatana nayo. Mambo hayo ni Kufuta Aya na Kusahaulisha. Anapofuta, 
huleta zilizo bora kuliko zilizofutwa; na anaposahaulisha huleta mfano wake. 

Mradi wa Aya zilizofutwa, ni sheria ya Musa na Vitabu vingine vya zamani, na badala yake 
Mwenyezi Mungu Akaleta Our'an ambayo ni bora kuliko vitabu vya zamani. Na mradi katika 
kusahaulisha ni kama vile zamani baada ya kufika Taurati, kila iliposahauliwa Mwenyezi Mungu 
alileta Manabii wa kuyakumbusha na kuyaeleza vizuri mafundisho yake. Ama wale wanaokiri 
kuwa kuna Aya zingine za Our'an zinazotangua zingine wanakosea kabisa. Kwanza fikira hiyo 
hata si sawa na akili kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yapinzane. Pili hakuna hata Hadithi 
moja ya Mtume s.a.w. inayokubali fikira hiyo, bali Mtume s.a.w. aliamrisha Our'an yote ifuatwe 


32 


WI 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


108. Je, hujui kwamba Mwenyezi 

Mungu ni Mwenye ufalme wa mbingu 
na ardhi? Nanyi hamna mlinzi mwingine 
wala msaidizi kinyume cha Mwenyezi 
Mungu. 
109. Je, mnataka kumwuliza Mtume 
wenu kama alivyoulizwa Musa zamani? 
Na anayebadilisha imani kwa kufuru, 
bila shaka ameipotea njia iliyo sawa. 

110. Wengi miongoni mwa watu wa 
Kitabu wanapenda wangewarudisheni 
ninyi muwe makafiri baada ya kuamini 
kwenu kwa sababu ya husuda iliyomo 
mioyoni mwao baada ya 
kuwapambanukia haki; basi sameheni na 
kuacha mpaka Mwenyezi Mungu Alete 
amri Yake; hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uwezo juu ya kila kitu. 

111. Na simamisheni Sala na toeni 
Zaka; na heri mtakazozitanguliza kwa 
ajili ya nafsi zenu mtazikuta kwa 
Mwenyezi Mungu: hakika Mwenyezi 
Mungu Anayaona mnayoyafanya. 

112. Nao husema: Hataingia Peponi 
ila aliye Myahudi au Mkristo! Hayo 
ndiyo matamanio yao. Sema: Leteni 
dalili yenu kama ninyi ni wakweli. 

113. Naam, ye yote anayejitupa kwa 
Mwenyezi Mungu, naye ni mtenda 
wema, basi yeye atapata malipo yake 
kwa Mola wake, wala haitakuwa hofu 
juu yao wala hawatahuzunika. 


2. SURA AL-BAOARA 


ATAZAA 


AA WA YA WAA 
IIIA 
...?. KIL LI LA AKA KULI AP 
midi . WI KGA 
AAA Z ja AS Fa si 


ae 

KI ii 

bibi Koi ii Ttd ua 

AAA Kaa AI KIA ii wA - 
BIL WI 


Diana Saa 


97 v ai UL Ka 
KA KAWA 
AKA ka WA 


Di 
AUA MAA 3 


ia 


AAA LG EG NAKALA , 
AI Ii 
Gse 20 


AZIZI MALAKI 
SIA Si A 


kabisa. Isitoshe Our'an yenyewe inajishuhudia kuwa Aya zake zote zimehifadhiwa. (sura 15:10). 

Maneno ya Our'an hayapinzani hata kidogo. Anayeyaona yanapinzana ni kwa sababu haijui 
vizuri. Zaidi ya hayo wenye naasikh na mansuukh wamehitilafiana sana. Wengine wakisema 
zilizotanguka ni Aya mia kadha wa kadha. Na wengine wanakuja wakipunguza - punguza hesabu 
mpaka Aya tano. Lakini Seyyidna Ahmad a.s. aliyeijua vyema Our'an, na ambaye ni Mujaddid 
wa zama hizi, ameeleza dalili nyingi kuhakikisha kuwa Aya za Our'an hazitangui wala 


33 


2. SURA AL-BAOARA 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


FUNGU 14 


114. Na Mayahudi husema: 
Wakristo hawakufungamana na cho 
chote; na Wakristo husema: Mayahudi 
hawakufungamana na cho chote; na hali 
wote wanasoma Kitabu; hivi ndivyo 
wasiojua wasemavyo mfano wa kauli 


yao; basi Mwenyezi Mungu Atahukumu 


baina yao siku ya Kiyama katika yale 
waliyokuwa wakihitilafiana. 

115. Nani nani mdhalimu mkubwa 
kuliko yule azuiaye misikiti ya 
Mwenyezi Mungu ya kwamba humo 
lisitajwe jina Lake na kujitahidi 
kuiharibu? Haiwafai hao waingie ila kwa 


NGA 
AA IA OM YE, 
kii Ii 
AHAA KAA Tam 19190 94, 


Pa Aa IA TAZE LIA 


ALL ; 
WIKI ngaa aa IPA Kay 
UA MAA 


WAA 


yako Saa Ji 


kuogopa. Hao watapata fedheha katika 
dunia na katika Akhera watapata adhabu 
kubwa. 


TAYA 5, “ is 


hazitanguliwi kwani hazipinzani, bali kila neno la Our'an litafanya kazi mpaka siku ya Kiyama. 

Lakini Padre Dale kwa kutokujua hekima ya mpango wa maneno ya Our'an, amesema kuwa 
Mtume s.a.w. "alisahau Aya nyingine," ilhali Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume s.a.w., 
"Hivi karibuni tutakusomesha wala hutasahau" (sura 87:7). Pia tazama sura 75:17-20. 


Aya 114. Sifa ya Our'an ni kuwa inakubali mara moja uzuri wa kitu mahali ulipo. Hapa 
wanalaumiwa Mayahudi na Wakristo ambao ingawa wameshirikiana mambo mengi, na kitabu 
chao ni kile kile, lakini kila upande unakataa kabisa kuona mema yaliyoko upande mwingine. 
Lakini Our'an iko tayari kukubali sifa ingawa ndogo iliyoko upande wo wote. Kama desturi ya 
namna hii ingeshikwa na watu wa dini nyingine, kukubalika mema yanayopatikana katika dini 
nyingine, suluhu kubwa ingeenea duniani. 


Aya 115. Aya hii ni kemeo kali kwa watu wale wanaoshika uadui wa dini kwa kiasi hata 
hawajali kuharibu majumba ya ibada ya watu wa dini zingine, au wanawakataza watu wa dini 
zingine na madhehebu zingine kufanya ibada katika misikiti au nyumba zao za kuabudia. 

Mtume s.a.w. aliwapa ruhusa Wakristo wa Najran, waliokuja Madina kushindana naye mambo 
ya dini, kufanya ibada katika Msikiti wake wa Madina (Zurkani). Kwa kushika kanuni hii ya 
Mtume s.a.w. Waahmadiyya walipojenga msikiti London, Hadhrat Amir-ul-Muminin, Khalifat- 
ul-Masih II, Seyyidna Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, (Mungu amrehemu), aliwatangazia 
watu wote katika mwaka 1924 huko Uingereza ruhusa ya kufanya ibada zao humo, haidhuru 
wawe dini gani. Kadhalika Jumuiya ya Ahmadiyya ilipojenga msikiti Tabora katika mwaka 
1944, Sheikh Mubarak Ahmad, H.A. alitangaza ruhusa hii ya watu wa kila dini kuabudu humo, 
mbele ya Waafrika, Wahindi na Wazungu waliohudhuria katika sherehe ya kufunguliwa msikiti. 


34 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


116. Na mashariki na magharibi ni KUFIKA IAA WA 
ya Mwenyezi Mungu, basi mahali po d>9 29 KA HER YO ATA 


pote mgeukiapo ndipo (mtaukuta) uso ULA A kiba 
wa Mwenyezi Mumgu. Bila shaka Ba Wa aki 


Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa, 
Mwenye kujua. 

117. Na wanasema, Mwenyezi wa VAN VOTE KAL WAA PAA 
Mungu amejipangia ia AYA KAA EIA 
Ameepukana na hilo, bali ni Vyake PA LAN 
vilivyomo mbinguni na ardhini. Vyote 
vinamtii Yeye. 


.” 
. 


118. Mwanzishaji wa mbingu na USI 
ardhi; na Anapotaka jambo basi ji ; KA ka 3990 
Huliambia tu, kuwa, nalo huwa. na mre 


LA 


119. Na wanasema wale wasijua, 
LIZIHUAINIAI Ni 


mbona Mwenyezi Mungu Hasemi nasi aa TO II 


” 
. ; ; 2 
au kutufikia Ishara? Hivyo walisema 


Aya 116. Na mashariki na magharibi ni ya Mwenyezi Mungu. Katika Aya 115 Waarabu 
waliowazuilia Waislamu Msikiti Mtukufu waliahidiwa fedheha katika maisha ya dunia. Katika 
Aya hii Mwenyezi Mungu anawaahidi Waislamu kuwapa mashariki na magharibi, ijapokuwa 
katika siku zile walikuwa wamezungukwa na maadui pande zote. Katika miaka michache tu 
iliyofuata ahadi hii, Waislamu waliona msaada wa ajabu ukitoka kwa Mola wao, hata wakawa 
wafalme waliotawala sehemu kubwa za pande za mashariki. 

Mtume s.a.w. alisema ya kwamba katika wakati wa Masih-ul-Mav'ud jua litakucha toka 
magharibi. Mradi wa hadithi hii ni kwamba Masihi atakapokuja, mafundisho yake yataenea upande 
wa magharibi pia, na watu wa huko watayashika na kuingia katika dini ya Kiislamu. Wabashiri 
wa Kiahmadiyya wamekwishafika nchi za Magharibi na watu wameanza kuukubali Uislamu. 

Mwenye wasaa. Sifa hii inaonyesha ya kwamba hiyo ni ahadi ambayo inabidi kutimizwa 
wala isitiliwe shaka, maana Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa, aweza kuwapa watumishi Wake 
vyote vilivyomo duniani. Mwenyezi Mungu ni Mwenye elimu vile vile, anajua bidii za watu na 
nia zao na vitendo vyao. 

Aya hii, kama mnavyoona maelezo hayo, haielezi habari za Kibla au upande wa kuelekea 
wakati wa kusali, kama anavyodhania Padre Dale na kufikiri kuwa Aya hiyo imetanguka kwa vile 
Kibla inayoshikwa ni Makka. Bali Aya hiyo ni bishara kuwa Uislamu utaenea mashariki na 
magharibi. Katika siku za Mtume s.a.w. ulienea katika pande za mashariki. Na sasa katika siku za 
Masihi wake, Seyyidna Ahmad (amani juu yake), utaenea pande za magharibi, yaani Ulaya na 
Amerika; na ahadi hii kwa fadhili za Mwenyezi Mungu imekwisha anza kutimia pole pole. 


Aya 117. Mungu amejipangia mwana. Kuwa na mwana kunaonyesha upungufu na 
udhaifu. Mwenyezi Mungu ni Mtakatifu na Mkamilifu. Mwenye kudra na uwezo mtimilifu 
alivyo Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na mtoto. Aya inayofuata inaendelea kutia mkazo jambo 
hili. 


35 


2. SURA AL-BAOARA 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


wale waliokuwa kabla yao mfano wa YI THEA zi JE iz8a 
kauli yao; mioyo yao imefanana. Hakika ka iia ci Je Ba sa 
Sisi Tumezieleza Ishara kwa watu wenye YA Aaa yA SN ce WA za 
yakini. GEZA ai 

120. Hakika Sisi Tumekutumana 22513 Ya vif Na aa AWA 
haki, kubashiri na kuonya, wala 
hutaulizwa habari za watu wa Motoni. BII 

121. Nahawatakuwaradhijuuyako. ,4, ri MAA AA 
Mayahudi wala Wakristo mpaka ufuate WE aa 3 5sAjI ae ui 
mila yao, Sema: Hakika mwongozo wa ITAKUA AA AA 
Mwenyezi Mungu ndio mwongozo hasa. yo sa aali SUA ara ari 
Nakamaukifuatamatamanioyaobaada .>9/ (YA Je ” Zina AI Lal Lai 3 
ya yale yaliyokufikia katika elimu, 2 ii A ji jili KWA pa 
hutapata mlinzi wala msaidizi ye yote ra 3 Bad (GET VA 
kwa Mwenyezi Mungu. 

122. Wale Tuliowapa Kitabu AUA AAA WAKI WALIA ” 
wakakisoma kama ipasavyo kukisoma, AA ; AT WA 
hao ndio wanaokiamini; na anayekikataa ua Ai KA WA Ka 
basi hao ndio wenye hasara. AA 

FUNGU 15 
123. Enyi wana wa Israeli, AN WAA TEWA Wana Aa 
/ dai 


kumbukeni neema Yangu Niliyowa- 
neemesheni, nami Nikawafadhilini 
kuliko viumbe wengine. 

124. Najogopeni siku ambayo nafsi 
haitaifaa kitu nafsi nyingine, wala 
haitakubaliwa fidia kwake, wala mao- 
mbezi hayataifaa, wala hawatasaidiwa. 

125. Na (kumbukeni) Mola wake 
Alipomjaribu Ibrahimu kwa maneno, 
akayatimiza; Akasema: Hakika Mimi 
Nitakufanya Imamu wa watu. 
(Ibrahimu) akasema: Je, na katika wazao 
wangu pia? Akasema: (Ndiyo, lakini) 
ahadi Yangu haitawafikia wadhalimu. 


Aya 125. Kalimaatin, "Maneno," 


36 


wa Ti Ja di KA al 


wA .” AA YA 


3 AA FA wai KAA 
9 wal AANZA UA YA ,” ” 
AWA AA ii 
SAA 

LU Ta iwa 


aaa AA wa 
3 Se JE) yi 
SA 


yaani amri (Mufradat) 


Ai 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 2. SURA AL-BAOARA 


126. Na (kumbukeni) Tulipoifanya "ZAWA SAUDI 
Nyumba iwe mahali pa kuendewa na NA TA AA 
watunapasalama. Nampafanyemahali /, i. ZA 
aliposimama Ibrahimu pawe pa kusalia. Aa sa ia Wi 
Na Tuliwaagiza Ibrahimu na Ismaili Wu Ta AAA 
kwamba ninyi wawili mwitakase Y. sa 
Nyumba Yangu kwa ajili ya AA Kipi 
waizungukao na kwa wakaao na kwa 
wanaorukuu na kusujudu. Wa 

127. Na (kumbukeni) aliposema Saa MA va Sa 3 
Ibrahimu: Ee Mola wangu, Ufanye mji 


97| ”” ZA! YA Aa" pajai 
huu uwe wa salama na uwape wenyeji WA WAA aa 
wake matunda yule miongoni mwao. 7? kai WE APAA WI 
zA 
anayemwamini Mwenyezi Mungu na Sha AAA MG 
” i : JI ZI ” mb CA 
siku ya Mwisho. (Mwenyezi Mungu) ya ji uo he Ka MI 


Akasema: Na mwenye kukufuru pia 
Nitamstarehesha kidogo kisha 
Nitamkokota kwenye adhabu ya Moto, 
napo ni mahali pabaya pa kurejea. 


128. Na (kumbukeni) Ibrahimu. y AA WAA AA 
alipoiinua misingi ya Nyumba, na am SGA Jela sa miba 


Ismaili pia, (wakaomba): Ee Mola wetu, Aka Ri Ka ya Tae KUNA naza YA 
Utupokelee, hakika Wewe ndiwe dai 


Mwenye kusikia, Mwenye kujua. 


Ahadi Yangu haitawafikia wadhalimu. Nabii Ibrahimu alipopewa unabii, aliomba wazao 
wake nao wapewe neema hiyo. Mwenyezi Mungu alikubali kuwa, ndiyo, unabii utaendelea, ila 
ahadi hiyo hawataipata wadhalimu. 


Aya 126. Mahali pa kuendewa na watu na pa salama. Ahadi hii aliyopewa Ibrahimu na 
Mwenyezi Mungu imekwisha timia. Kaaba ni Nyumba inayoendewa na watu kila mwaka laki na 
laki wa mataifa mbalimbali na rangi mbalimbali, ambao wanaifikia kwa huba na shauku. Kadhalika 
Makka pamebakia peke yake mahali pa salama katika mahali pote patakatifu pa dini za dunia. 
Yerusalem na patakatifu pa dini zingine pamewahi kushambuliwa na maadui na kuangamizwa, 
lakini Makka siku zote imekaa katika mikono ya wanaoiheshimu. 


Aya 127. Duahii ilipoombwa na Nabii Ibrahimu, Makka ilikuwa ni jangwa tupu la ukiwa. 
Haikuwa na kitu ila Kaaba. Lakini sasa imekuwa mji mkubwa, maarufu, wenye matunda ya kila 
namna na watu na amani. Tazameni jinsi maombi haya ya Nabii Ibrahimu na mengine yanayotajwa 
katika Aya zijazo yalivyokubaliwa. Hii ni dalili ya kutosha kuonyesha kuwa yuko Mwenyezi 
Mungu anayesikia, Mwenye uwezo. 


37 


2. SURA AL-BAOARA 


129. Ee Mola wetu, Utufanye tuwe 
wajitupao Kwako, na miongoni mwa 
wazao wetu pia Uwafanye watu 
wajitupao Kwako. Na Utuonyeshe njia 
za ibada yetu na Utuelekee; bila shaka 
Wewe ndiwe Mwelekevu, Mrehemevu. 

130. Ee Mola wetu, mwinue Mtume 
kati yao atokaye miongoni mwao, 
awasomee Aya Zako, na kuwafundisha 
Kitabu na hekima, na kuwatakasa. 
Hakika Wewe ndiwe Mwenye nguvu 
Mwenye hekima. 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 
KA AEZA 
KUU AE WA Aa 
UNA Ia 
CA ESITA 
WA Aa KUBAMBA ” 9. AA AA 
y WAKI AA YAI ua saji 


FUNGU 16 


131. Na nani atajitenga na mila ya 
Ibrahimu isipokuwa anayejipumbaza 
nafsi yake? Na kwa yakini Sisi 
Tulimchagua katika dunia, na kwa 
hakika yeye katika Akhera yu miongoni 
mwa watawa. 

132. (Kumbukeni) Mola wake 
Alipomwambia: Nyenyekea, akanena: 
Nanyenyekea kwa Mola wa 
walimwengu. 

133. Na Ibrahimu akawausia hayo 
wanawe na Yakubu pia: Enyi wanangu, 
hakika Mwenyezi Mungu Amewacha- 
gulieni dini hii, basi msife ila nanyi 
mmekuwa wanyenyekeao. 


Aya 130. 


Wa AA TAA JI 
WI Aa Aa ay 
ui, 


III 


PIKA UA 


AU ye KUWA KI 


Abil II 


IIIA Aa 


ii ia 


Sa 


MI 


Mwinue Mtume. Dua hii ya Nabii Ibrahimu, aliyoomba kwa moyo wake 


wote, ilitimia katika dhati ya Mtume Muhammad s.a.w. Namna Mtume alivyokuwa na sifa nne 
zilizoelezwa katika Aya hii ni jambo linalokubalika katika historia, ambalo hata maadui zake 
wajuvi kabisa wamelazimika kulikubali kuwa yeye ni Mtume aliyefanikiwa zaidi kuliko wengine 
wote. Mtume s.a.w. mwenyewe amesema , "Mimi ndiyo dua ya Ibrahimu" (Jarir na Asakir). 
Pia ikumbukwe ya kuwa Waarabu ni wazao wa Ismaili aliyekuwa mtoto wa Ibrahimu, na 
jambo hili ni hakika iliyokubaliwa na wanazuoni wa ulimwengu. 


38 


Wa 


JUZU 1, ALIF LAAM MIIM 


134. Je, mlikuwapo yalipomfikia 
Yakubu mauti, alipowaambia wanawe: 
Je, mtaabudu nini baada yangu? 
Wakasema: Tutamwabudu Mola wako 
na Mola wa baba zako, Ibrahimu na 
Ismaili na Isihaka, Mungu mmoja tu; na 
sisi tunanyenyekea Kwake. 

135. Hao ni watu waliokwisha pita, 
watapata waliyoyachuma nanyi mtapata 
mtakayoyachuma; wala hamtaulizwa 
yale waliyokuwa wakiyafanya. 

136. Na wakasema: Kuweni 

Mayahudi au Wakristo, mtaongoka. 
Sema: Bali (shikeni) mila ya Ibrahimu 
aliyehalisika, wala hakuwa miongoni 
mwa washirikina. 
137, Semeni: Tumemwamini 
Mwenyezi Mungu na yale tuliyotere- 
mshiwa na yaliyoteremshwa kwa 
Ibrahimu na Ismaili na Isihaka na 
Yakubu na wazao (wake), na pia yale 
aliyopewa Musa na Isa na yale 
waliyopewa Manabii kutoka kwa Mola 
wao; hatutofautishi baina ya mmoja kati 
yao; na sisi tumejitupa Kwake. 

138. Basi wakiamini kama mnavyo- 
mwamini ninyi, kweli wameongoka; na 
wakikengeuka, basi bila shaka wao 
wamo katika upinzani tu. Basi Mwe- 
nyezi Mungu bila shaka Atakutosheleza 
kwao; na Yeye ndiye Asikiaye, Ajuaye. 

139. (Sema: Sisi tutachagua) dini ya 
Mwenyezi Mungu; na ni nani aliye bora 
kuliko Mwenyezi Mungu katika 
(kufundisha) dini? Na ni Yeye tu ndie 
tunamwabudu. 


Aya 139. 


39 


2. SURA AL-BAOARA 


ANENA) Pako 3 WALII IIIA 


H KIA 
jana Kasi gu 
CA YA! AZA 
EV 


AUA ANA LA WA 

UU UKE WI WA 

4 III Sa WAA 
KHA AA aa ye VAA 


Ku 
” 


ILIITA 
uwazi 


SISTA Wi yo 
Wu ia 
Jasi Iwa 230912, 399 
AN AA 
PAA MWI YAJA KILI II IA UZI 
KUT IA 
WAA AI Pza KUT INA 
SE GA ayala 


AE IT KIA ki, 
AA AI AA 


LAUA KAKAA KILALSAL 
UN ai Gaa hilo Sai 


AA AKA WI 
.. 


ma; ka 3 uo ” 
EA AAA Ye 


AA 
fya) 

PINI LIZI IIu IIIA 
Tamba 
ai YA INZI AI 

SIA WAA II Da AN 

YA ADI UNA NA LA AAM UZI aa KA 

aa Ba 
5 ” YA 
Sa 


IAA , HI azoti - za 
”” Sadam dha Ga Aa 
UA 
TAA 


Sibgha, "rangi," mradi wake ni (1) dini; (2) kanuni za sheria; (3) tabia ambayo 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


140. Sema: Je, mnahojiana nasi juu p , Wa 
zA : . ku A ..” . ri LA 
ya Mwenyezi Mungu na hali Yeye ni AA AAA ge YAI NE 
Mola wetu na Mola wenu? Na sisi tuna VIII LIU II WALI 
SI nA WA MATIZI 
vitendo vyetu nanyi mna vitendo vyenu; yee ire, SIA JUA 
nasi tunajihalisisha Kwake. 
141. Je,mnasema:Hakikalbrahimu 0 0d 257901222107 923007 
Sa j Grul s chaaul AAA 
na Ismaili na Isihaka na Yakubu na A aana AD 


MAA 


wazao (wake) walikuwa Mayahudi au JI IA au Wa AA 
Wakristo? Sema: Je,ninyimnajuazaidi UA AI ” sis Sa . 
au Mwenyezi Mungu? Na ni nani WI AAA 


mdhalimu mkubwa kuliko yuleafichaye ii wp mh olna Wa, 
ushahidi alio nao utokao kwa Mwenyezi ui 3 ahi WA ALI 
Mungu? Na Mwenyezi Mungu si AAA 
Mwenye kughafilika na hayo Na 
mnayoyafanya. 

142. Hao ndio watu waliokwisha $ 


3 
ALL WI 041 WA 


pita, watapata waliyoyachuma, na ninyi (G 3 UALI AAA si 
mtapata mtakayoyachuma; wala AUZA AE AU KI AD 
hamtaulizwa yale waliyokuwa Aa WI aa 6 


LI 
wakiyafanya. ' 


JUZU 2. 
FUNGU 17 


143. Karibuni wapumbavu Miongoni s2097 LO WANI Nazo 
Ka a Ne AVAA Aa 
mwa watu watasema: Nini kimewageuza AD U kaa | “ . 


Mwenyezi Mungu amempa mtu; (4) ubatizo (Akrab). Dini inaitwa sibgha kwa sababu inamwenea 
mtu kama rangi. Hivyo sibghatallahi maana yake ni "shika au fuata dini ambayo Mwenyezi Mungu 
anakutaka uishike au uifuate." Huo ndio hasa ubatizo wa kweli unaoweza kumfanya mtu aige sifa 
za Mwenyezi Mungu. Ubatizo huu ni Mtukufu na mbali kabisa na ubatizo wa Kikristo ambao 
unatafuta kumpatia mtu kusamehewa dhambi zake, na kumpatia mtu uhai wa milele, kwa tendo 
dogo la kumchovya ndani ya maji au kumnyunyuziayo wakati wa kumtia Ukristo. 

Dini ya Mwenyezi Mungu haina maana kwamba Mwenyezi Mungu anafuata dini yo yote ile. 
Ina maana tu kwamba ni ile dini iliyofunuliwa na Mwenyezi Mungu. 


Aya 142. Mayahudi na Wakristo wanakumbushwa mara ya tena ya kuwa wasitegemee 
babu zao waliomridhisha Mwenyezi Mungu kwa vitendo vyao vyema. Vitendo vyao tu, siyo vya 
watu wengine, ndivyo vinavyoweza kuwaokoa. Wakitenda mema wataokoka wala siyo kwa 
sababu wao ni watoto wa Ibrahimu, au Yakubu, au wa Musa na Isa. 


Aya 143. Nini kimewageuza. Ilikuwa desturi ya Mtume s.a.w. kuwafikiana na watu wa 


40 


JUZU 2, SAYAOUULU 


katika Kibla chao walichokuwa 
wakielekea? Sema: Mashariki na 
Magharibi ni ya Mwenyezi Mungu; 
Humwongoza Amtakaye kwenye njia 
iliyonyoka. 

144. Na vivyo Tumewafanyeni 
umati bora ili muwe mashahidi juu ya 
watu, na Mtume awe shahidi juu yenu. 
Na Hatukukifanya Kibla ulichokuwa 
nacho ila Tupate kujulisha yule 
anayemfuata Mtume kutoka yule 
anayegeuka kwa visigino vyake; na kwa 
yakini ilikuwa jambo gumu isipokuwa 


2. SURA AL-BAOARA 
ATA IS 
SIYE kaaa 


Sa ai ai 
ua aa 


ani 


kwa wale Aliowaongoza Mwenyezi 


YU we, II kab II 
AMTAKA VEN 


Mungu; Na Mwenyezi Mungu hakuwa AAA BA NA NK 
Mwenye kuipoteza imani yenu, bila kani Aa 


shaka Mwenyezi Mungu kwa watu ni 
Mpole sana Mrehemevu. 


Kitabu katika mambo ambayo alikuwa hajafunuliwa na Mwenyezi Mungu. Imeandikwa katika 
Bukhari, "Mtume s.a.w. alikuwa akiwafikiana na watu wa Kitabu katika mambo asiyoyaamrishwa" 
(Bukhari, jalada 2 uk. 169). Basi Mtume s.a.w. alipokuwa katika mji wa Makka kwa miaka 13 
alikuwa akielekea Bait-ul-Mukaddas wakati wa kusali, ingawa moyo wake ulikuwa ukipenda 
kuelekea Kibla ya Nabii Ibrahimu, yaani Kaaba, lakini asitake kufanya hivyo pasipo amri ya 
Mwenyezi Mungu. Katika Makka ilikuwa rahisi kuzielekea Kibla zote mbili, Kaaba na Bait-ul- 
Mukaddas. Lakini alipohamia Madina ilikuwa haiwezekani kuzielekea Kibla zote mbili. Mtume 
s.a.w. asitake kuelekea Kaaba mpaka apate amri ya Mwenyezi Mungu. Hivyo akaendelea kuelekea 
Bait-ul-Mukaddas kwa miezi 16 baada ya kuhamia Madina, mpaka alipoambiwa na Mwenyezi 
Mungu kuelekea Kaaba, basi akaielekea. 

Basi katika Aya hii na zingine zifuatazo Mwenyezi Mungu anawajibu wakinzani na 
anathibitisha usafihi wao. Jambo la ajabu ni hili ya kuwa maneno haya: "Karibuni wapumbavu 
miongoni mwa watu watasema" yanatimiza ukweli unaoendelea kila siku, kwani watu wameendelea 
kupinza jambo hili pasipo na akili. Kwa mfano upinzani mmoja ulioelezwa ni kusema, "Labda 
Mtume s.a.w. alitaka kuvuta mioyo ya Mayahudi na Wakristo, na alipoona kuwa hawapatikani, 
alitoa amri waigeukie Kaaba." Lakini mtu mwenye akili anaweza kufahamu kuwa upinzani huu 
si haki, sababu yake ni hii kwamba katika Makka kulikuwa na Waarabu wengi wasioamini. 
Ingekuwa ni kutaka kuwapendeza watu, Mtume s.a.w. angeelekea Kaaba ambayo ni Nyumba 
waliyokuwa wakiiheshimu sana. Lakini Mtume s.a.w. alielekea Kibla cha Mayahudi. Na katika 
Madina ambako Mayahudi na Wakristo walikuwa wengi, Mtume s.a.w. akaelekea upande wa 
Kaaba. Je, kwa njia ya namna hii mtu anaweza kuwafurahisha watu? Basi upinzani wa namna hii 
unathibitisha tu ukweli wa maneno ya Mwenyezi Mungu, "Karibuni wapumbavu watasema. ........ . 


Aya 144. Tupate kujulisha yule anayemfuata Mtume. Kwa kugeuza Kibla washirikina wa 


Bara Arabu na watu wa Kitabu (Mayahudi na Wakristo) wote walijaribiwa kuwa ni nani 
anayesikiliza sauti ya mbingu na ni nani anayefuata matamanio ya nafsi yake. Kwanza kwa kuelekea 


41 


2. SURA AL-BAOARA 


145. Kwa yakini Tumeona uso wako 
ukielekea mbinguni, basi bila shaka 
Tutakugeuza kwenye Kibla ukipenda- 
cho, na geuza uso wako upande wa 
Msikiti Mtakatifu, na po pote mnapoku- 
wa zielekezeni nyuso zenu uliko; na 
hakika wale waliopewa Kitabu wanajua 
sana kwamba hiyo ni haki itokayo kwa 
Mola wao; na Mwenyezi Mungu si 
Mwenye kughafilika na yale 
wanayoyatenda. 

146. Na hata ukiwaletea waliopewa 
Kitabu Ishara za kila namna hawatafuata 
Kibla chako; wala wewe hutafuata Kibla 
chao; wala baadhi yao hawafuati Kibla 
cha wengine wao; na kama ukiyafuata 
matamanio yao baada ya kukufikia 
elimu, hakika hapo utakuwa miongoni 
mwa wadhalimu. 

147. Wale Tuliowapa Kitabu 
wanakijua hicho (kuwa ndicho haki) 
kama wanavyowajua wana wao; lakini 
baadhi yao wanaficha ukweli kwa 
makusudi hali wanajua. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


AVAA WA nza 
WAKA KIA NA TEE 


Kaa ure maria 


4 AA saad 
.. 


YANA LIA AA KAIKA Aa 
Sia WI Nii ii LE 


ii WA ma 


(RA SA ! 


IA Sia Li 


PI) 


wA RI vuu Isi di AA 


YA kaa Ai ya YA Sie KA 
2 


— MG KAmai ia 
AAA adi SI 


kai 


WAS ia 


ai NA AAA 
ei yena Ka 


IWE) 


sifa 
Aa 


IK IAAZAJA uwa KALI A INI 


nakaa 


AAA 


HR sb 


Bait-ul-Mukaddas walijaribiwa Waarabu, maana wao wasingependa asilan kuelekea Kibla cha 
Mayahudi. Na kwa kugeuza Kibla ikawa jaribio kwa ajili ya Mayahudi na Wakristo. Basi jambo 


hilo likamtofautisha mwema na mbaya. 


Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuipoteza imani yenu. Kwa kugeuza Kibla haiwezi 
kuharibika imani ya Waislamu, bali itakuwa imara zaidi, maana sasa itathibitika kuwa wale 
wanaostahili baraka za Ibrahimu ni wale wale wanaofuata Kibla kilichoamrishwa. 


Aya 145. Po pote mnapokuwa zielekezeni nyuso zenu uliko. Amri hii si kwa ajili ya 
Waislamu wa Madina tu, bali ni kwa ajili ya waislamu wote wa ulimwengu, ili kuthibitisha umoja 


katika mambo yao yote. 


Aya 147. Wanakijua hicho kama wanavyowajua watoto wao. Neno hicho kimsingi lina 
maana ya zile ishara za ukweli ambazo wanazishuhudia katika mwenendo wa Mtukufu Mtume 
s.a.w. Ni dhahiri kwamba yu mtu mcha-Mungu kwa sababu anabainisha sifa za Mwenyezi Mungu. 
Kama vile wawatambuavyo watoto wao kutokana na alama na chapa za tabia zao wenyewe 
zilizojitokeza kwa watoto hao hivyo basi kuwajua kwamba ni watoto wao kwelikweli, vivyo 
hivyo mtu wa Mungu ni lazima atambulike kutokana na sifa za Mwenyezi Mungu ambazo 
zinaonyeshwa katika mwenendo wake na njia ya maisha yake. 


42 


BA 


A kd 
Si 


JUZU 2, SAYAOUULU 


148. Ndiyo haki iliyotoka kwa Mola 
wako, basi usiwe miongoni mwa 
wafanyao shaka. 


2. SURA AL-BAOARA 


FUNGU 18 


149. Na kila mtu anayo shabaha 
anayojelekea; basi shindaneni katika 
mema; po pote mtakapokuwa Mwenyezi 
Mungu Atawaleteni nyote pamoja; kwa 
yakini Mwenyezi Mungu ni mweza wa 
kila kitu. 

150. Na po pote utokapo geuza uso 
wako kwenye Msikiti Mtakatifu, na bila 
shaka hiyo ndiyo haki itokayo kwa Mola 
wako, na Mwenyezi Mungu si Mwenye 
kughafilika na yale mnayoyatenda. 

151. Na po pote utokapo geuza uso 
wako kwenye Msikiti Mtakatifu, na po 
pote mlipo geuzeni nyuso zenu uliko, ili 
watu wasiwe na hoja juu yenu, 
isipokuwa waliodhulumu miongoni 
mwao, basi msiwaogope, bali Niogopeni 
Mimi, ili nitimize neema zangu juu yenu 
na ili mpate kuongoka. 


AWATA z ii AYA YA 
- 9 

Wa NA Ui AI "3y ” 
ali aji AA HAYA aa 

ALI II LA A 
ay nzija AA 
Go 
Bi 


UWT ka ha AAA Yaa; 
ABA aa. KA Wa 


ALLI 
Da 

| ia YA Aaa Ji 221 Iwa, 
YI Ii Dei Na SI 


idi yaki ai NA 
MAA 
PAILIAZI LA 


3393 WA AA waa 


Ga; DE YAA Sai ku > pi 


aa 


Aya 148. Ndiyo haki iliyotoka kwa Mola wako, ewe msomaji wa hii Our'an, usiwe na 
shaka juu ya mambo yanayoelezwa katika Kitabu hiki Kitukufu, maana ukweli wa mambo haya 


huthibitika. 


Aya 149. Shindaneni katika mema. Kila mtu analo kusudi maalumu, na analiangalia sana 
katika vitendo vyake vyote. Basi kusudi la Waislamu linatakiwa liwe kushindana katika mema, 
yaani kila mmoja wao afanye bidii kuwapita wenzake katika mema. 


Aya 150. 


Na po pote utokapo. Mtume Muhammad s.a.w. anaambiwa ya kuwa maadam 


sasa mmeamrishwa kuelekea Kaaba, imekuwa lazima kwako kufanya bidii kuupata mji wa Makka, 


ili Kaaba iwe mikononi mwa Waislamu 


Aya 151. Ili watu wasiwe na hoja juu yenu. Ilikuwa lazima Mtume s.a.w. ashinde Makka, 


ili wasio Waislamu wasipate nafasi ya kusema, 


"Waislamu wanahubiri umoja wa Mwenyezi 


Mungu, lakini mbona Kibla chao kimejaa masanamu!" 


43 


“4 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


152. Kama Tulivyomtuma Mtume wali II Wa BII La I0 ia 
; ; AAA AG AG AA 
kwenu kutoka miongoni mwenu, anawa- G ” Bs AI AA 


someeni Aya Zetu na kuwatakasenina JOTI AVI IO NI LIOWI, 
kuwafundisheni Kitabu na hekima na YA UAE Sai - 
kuwafundisheni mliyokuwa hamyajui. Aya NI ia AE 
153. Basi mnikumbuke, (nami) li 
Nitawakumbukeni; na Nishukuruni wala Sasa ya AA Ku 
msinikufuru. 
FUNGU 19 


154. Enyi mlioamini, ombeni pi 

? AWA ULI A KAMUA AL GAO 

msaada kwa subira na Sala; bilashaka 68 ISHI ASI kwahual Ipo! YA ra 
Mwenyezi Mungu Yu pamoja na 


wanaosubiri. 
155. Wala msiwaite - wale 1 
pi A za l II ”” -. UA ” BALA my 
waliouwawa katika njia ya Mwenyezi Jo Am ara waa 3 Wa 
Mungu - wafu, bali ni wazima lakini SISIZE ko Life 
A g UA ULI wa 
ninyi hamtambui. BAA YA 


156. Na kwa yakini Tutawajaribuni uu UA AUA 
kwa jambo la hofu na kwa njaa na kwa AA SGA WA Ai 


upungufuwamalinawatunamatunda; yo ha Bomba, iba, 
ka z SAWA AAA IA 
na uwapashe habari njema wanaosubiri, WI Aa wa jia > 


Aya 153. Mnikumbuke, (nami) Nitawakumbukeni. Binadamu kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu ni kumpenda, kuzifuata amri Zake, na kumtukuza. Na Mwenyezi Mungu kumkumbuka 
binadamu ni kumhurumia, kumneemesha na kumwongoza katika njia Zake. 


Aya 154. Waaminio wameahidiwa kupata msaada wa Mwenyezi Mungu kwa kushika 
njia mbili: (1) Subira - waaminio wajizoeze kuvumilia na wasiache desturi ya dini katika taabu na 
mashaka; 

(2) Sala - wadumu kusali. Hivyo Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nao. 


Aya 155. Kifoni kitu cha lazima kwa kila mtu. Mwenyezi Mungu amekwisha sema, kullu 
nafsin dhaaigatul maut (Kila nafsi itaonja mauti sura 3:186). Lakini katika Aya hii Mwenyezi 
Mungu anasema ya kuwa tusiwaite kuwa ni wafu wale waliouwawa katika njia yake. Mradi wa 
uzima huu ni namna tatu: (1) Kazi yao itaendelea na haitakufa, na hivyo watakumbukwa daima; 
(2) Hawakufa bure: watu wengi atapata uzima wa kiroho kwa ajili ya juhudi yao; (3) Roho zao 
zitafufuliwa upesi katika maisha mapya. 


Aya 156. Tutawajaribuni. Wema wa mtu na ubaya wake hujulikana wakati wa mitihani. 
Na yule ambaye anataka kupata cheo kikubwa ni lazima apite katika majaribio. Basi Mwenyezi 
Mungu anawaambia Waislamu kwamba, kupata neema Zangu na baraka Zangu mtapata, lakini ni 
sharti mkashinde katika majaribio niliyoyaweka. 


44 


kina 


JUZU 2, SAYAOUULU 


157. Ambao uwapatapo msiba 
husema: Hakika sisi ni wa Mwenyezi 
Mungu, na bila shaka Kwake tutarejea. 

158. Hao juu yao ziko baraka na 
rehema kutoka kwa Mola wao, nao ndio 
wenye kuongoka. 

159. Hakika Safaa na Marwa ni 
katika alama za Mwenyezi Mungu; basi 
anayehiji kwenye Nyumba au kufanya 
Umra si kosa kwake kuvizunguka 
(vilima) hivyo viwili; na anayefanya 
wema kwa shauku ya nafsi yake, basi 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye shukurani 
Ajuaye. 

160. Hakika wale wanaoficha 
Tuliyoyateremsha katika Ishara zilizo 
wazi na mwongozo, baada ya sisi 
kuzibainisha kwa watu Kitabuni, Hao 
ndio Atakaowalaani Mwenyezi Mungu 
na walaanio (wengine pia) watawalaani. 

l61. Ia wale waliotubu na 
kusahihisha na kubainisha, basi hao 
Nitawaelekea, na Mimi ni Mwelekevu 
sana, Mwenye rehema. 


2. SURA AL-BAOARA 


YA 

7 1 NI ? g. . 

LA AVUA MAULANA LIA ” zi 

UU au ii 
KASI I ” 
Gama 


” 


AIPA YAH IA) 
Ia ””Z wA zi 
AA KARIA 


WI 

Ga 

Ani 

IAA io UA II IAA 
AA EKA AGA UTII 
MINAZI NA WA WA 
AI EU 
y .” 3 La 
Wasaa ai 

KINU ILA PASI KL EWW, AAGA 
TA AA 131962 


YI AI III 
Ga AA, 


Aya 157. Sisi ni wa Mwenyezi Mungu, yaani wanakuwa radhi juu ya radhi ya Mwenyezi 
Mungu, hawaonyeshi chuki wakati wa misiba wala hawafi moyo. 


Aya 159. Safaa na Marwa ni vilima viwili vya Makka vilivyoko karibu na Kaaba. Nabii 
Ibrahimu alimwacha mkewe, Hajira, na mwanawe, Ismaili, karibu na vilima hivyo kwa amri ya 
Mwenyezi Mungu. Ismaili alikuwa bado mtoto mchanga. Kiu ya maji ilimshika na akakaribia 
kufa. Mama yake asiweze kuvumilia kuona mwanawe akifa katika hali ya namna hii, basi akaanza 
kutafuta maji. Akapanda na kuteremka juu ya vilima hivyo mara saba katika kutafuta maji, mpaka 
Malaika wa Mungu akamwambia, "Ewe Hajira, nenda utakuta chemchem ya maji karibu na mtoto 
wako." Hajira akarudi na akakuta maji yakitoka zam zam zam. Na kwa ajili hii chemchem ile 


inaitwa mpaka leo Zam Zam. (Bukhari). 


Vilima hivyo vinakumbusha subira na sadaka ya Hajira na Ismaili. Sasa watu wanaokwenda 
kuhiji wanafanya kama alivyofanya Hajira alipokuwa anatafuta maji, ili wapate kujua kuwa 
anayekubali taabu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hubarikiwa na kupata fadhili Zake. 

Si kosa kwake. Kabla ya dini ya Kiislamu, Waarabu waliweka masanamu mawili juu ya 
Safaa na Marwa. Kwa ajili hii Waislamu wakafikiri labda ni vibaya kuvizunguka vilima hivyo. 


Basi, wanaambiwa si kosa kuvizunguka. 


45 


2. SURA AL-BAOARA 


162. Hakika waliokufuru na wakafa 
hali ni makafiri, hao ndio iko juu yao 
laana ya Mwenyezi Mungu, na ya 
Malaika na ya watu wote. 

163. Humo watakaa. Hawatapu- 
nguziwa adhabu, wala hawatapu- 
mzishwa. 

164. Na Mungu wenu ni Mungu 
Mmoja, hakuna aabudiwaye ila Yeye, 
Mwingi wa rehema Mwingi wa ukarimu. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


UTA B ATA LIA 


NA 
Ji 


kwa zA kini Ua 
aua 


Ga Chai 


vu 


Ia ia 
9 Ja 
AAA 
Aa ii AAA 


FUNGU 20 


165. Hakika katika kuumbwa 
mbingu na ardhi, na mfuatano wa usiku 
na mchana, na vyombo ambavyo hupita 
katika bahari kwa (kuchukua vitu) 
viwafaavyo watu, na maji Aliyoyatere- 
msha Mwenyezi Mungu kutoka 
mawinguni, na kwayo Akaihuisha ardhi 
baada ya kufa kwake, na humo Akaeneza 
kila aina ya wanyama; na mabadiliko ya 
pepo, na mwingu yaliyotiishwa kati ya 
mbingu na ardhi, bila shaka zimo Ishara 
kwa watu wenye akili. 

166. Na katika watu wako 
wanaoshika washirika kinyume cha 
Mwenyezi Mungu, wanawapenda kama 
kumpenda Mwenyezi Mungu. Lakini 
walioamini wanampenda Mwenyezi 
Mungu zaidi sana; na laiti waliodhulumu 
wangalijua watakapoiona adhabu, ya 
kwamba nguvu zote ni za Mwenyezi 
Mungu, na kuwa Mwenyezi Mungu ni 
mkali wa kuadhibu. 


Aya 165. 


46 


WAT EAT 


ua 
Ba aana AKI MAMI 


BB ATIA 
ka . uu 


Ai 


Waaminio wanahimizwa kupeleleza na kuchungua habari za ulimwengu. 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


167. (Kwa kweli, bila shaka 
wangelifahamu kama wangeliuona ule AA AA TSA TAI HATIEA WO Bo 3 
wakati ambapo) wale waliofuatwa NI 
watakapowakataa wafuasi wao, na KA aa Da MAI 
wataiona adhabu, na njia zote (za 
kuepukia) zitakuwa zimekatwa. 

168. Na watasema wale waliofuata, WA TCC AA PIA 
Laiti tungeweza kurudi (duniani), aa nadi WI kasia ae; 
tungaliwakataa kama wanavyotukataa.  ,.77 WAA A AA WI 
Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Bae ka aa 
Atakavyowaonyesha vitendo vyao kuwa (2) vai al Fa 
majuto juu yao, wala hawatakuwa wenye 
kutoka Motoni. 


FUNGU 21 


169. Enyi watu! kuleni katika vile, WAL II AYA 
vilivyomo ardhini, vilivyo halali na USIA ALAWI Ji 


vyenye kufaa kiafya, wala msifuate 62 1952 4 (Be WA 
nyayo za Shetani; bila shaka yeye kwenu WA usia Loi siha hayi 
ni adui dhahiri. Fa 

170. Yeye huwaamuruni tu mambo ya WA “yA KUA 13533) Ba ja Aa AI 
mabaya na ya aibu, na kuwa mseme juu Saja 
ya Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Da y L pa 


Aya 169. Vilivyo halali na vyenye kufaa kiafya. Ni wazi kuwa chakula huleta athari juu ya 
kiwiliwili cha mtu na juu ya roho yake pia. Chakula kisicho halali huharibu imani ya mtu, maana ni 
kunyume cha amri ya Mwumbaji wake. Na chakula ambacho si kizuri hudhuru kiwiliwili chake. 
Basi, ilikuwa lazima kwa dini iliyo kamili kueleza habari kamili katika jambo hili. Islam inasema: 
(1) Chakula kiwe halali, yaani kilichoruhusiwa na sheria ya Mwenyezi Mungu. (2) Kiwe kizuri 
kinachofaa kiwiliwili cha binadamu. Maana mwenye kiwiliwili kibaya na roho najisi hawezi kutimiza 
kusudi la kuumbwa kwake. 

Neno twayyib linaweza kutumika katika uchaguzi wa mtu binafsi na pia hali ya uzuri kiafya wa 
kile kitu ambacho kimetangazwa kuwa halali. Katika maana ya kwanza chakula kile kile ambacho 
ni halali chaweza kuwa twayyib kwa mtu mmoja na kikawa siyo twayyib kwa watu wengine kutokana 
na kuhitilafiana katika uchaguzi, muonjo na mazingira. Katika maana ya pili neno twayyib laweza 
kuirejea ile hali ya chakula likiashiria kwamba waaminio wanapendelea kula chakula ambacho 
siyo tu ni halali bali pia chapatikana katika hali nzuri, ya uzima na ya kiafya. 

Wakristo hawana kanuni yo yote juu ya vyakula na hakuna chakula cho chote kilicho najisi 
kwao (1 Wakor, 10:25-27; Tito 1:15) Ati wanasema pombe si haramu maana inaingia ndani 
(Marko 7:15-19). Lakini kutukana ni haramu sababu matusi yanatoka nje. Lakini hawatambui kuwa 
pombe ikiingia ndani mtu hupata kichaa, na anaweza kumtukana hata baba yake, aliyemzaa. Basi 
kitu kibaya kilipoingia ndani kimetoa kitu kibaya. Hivyo kama pombe ingeharimishwa, machafu 
mengi yangezuilika. 


47 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


171. Na wanapoambiwa: Fuateni 4 230 WASAMARIA 
Aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, sa WE Mm AA Saa 135 
husema: La, tutafuata yale tuliyowakuta SAA ; zi si ai MAA AKA 
nayo baba zetu. Je, hata kama baba zao 


walikuwa hawafahamu cho chote wala TANA TIE Sika Sa y 
hawakuongoka? Ya may 9 

9 Ss Kaoa ” IGI WA) PEDI 

172. Na mfano wa wale waliokufuru y (Cc Si KI zi ia 


ni kama mfano wa yule anayemwita .,.., 916: GP, 6 
Wa AA A KA zaa KOVA si 
asiyesikia ila sauti na kelele tu; ni viziwi, Y. EN Laa AKOL AA SJ 
1 1 AA WA 
mabubu, vipofu, kwa hiyo hawafahamu. YA Aa 
173. Enyi mlioamini, kuleni katika 


vitu vizuri Tulivyowaruzukuni, na KUJA k Sa Pa AA Gil Wa 
Mshukuruni Mwenyezi Mungu, ikiwa 


ASA ILIA 394 II 

mnamwabudu yeye tu. (Ua IA la ai 
174. Yeye Amewaharimishieni tu 

mzoga na damu na nyama ya nguruwe, KAA MLA wi 


na kilichosomewa ghairi ya jina la 
Mwenyezi Mungu; lakini aliyeshuru- 73 Haya Kiss UA Far sai ya 
tishwa, bila kutamani wala kupita kiasi, A 


IAA KISA ya 
basi yeye hana dhambi; hakika WA MA NATU BEKA y 
Mwenyezi Mungu ni Msamehevu, 
Mrehemevu. 


Aya 171. Tuliyowakuta nayo baba zetu. Ni jambo la kushangaza kuwa watu wanawafuata 
wazee wao katika khabari za dini kama vile vipofu pasipo kupeleleza. Mwenyezi Mungu hataki 
hivyo, bali anataka kila mtu aamini baada ya kupeleleza mwenyewe, si kwa kuwafuata wazee. 
Lakini hao hao wanaowafuata wazee wao mara moja katika habari za dini, hawafuati nyayo zao 
katika ustaarabu wa kidunia, ila wanafuata mambo yanayoonekana mazuri kwao. 


Aya 172. Mfano wa Mtume s.a.w. na makafiri ni kama mchungaji na wanyama; ambaye 
huwaita wanyama wake wasiofahamu kusudi la maneno anenayo. 


Aya 174. Mzoga na damu na nyama ya nguruwe. Amri za sheria zinamwezesha mfuasi 
wake kuishi maisha ya usafi, uzima na mafanikio. Sheria inaeleza mambo mengi ya manufaa 
ambayo tusingeweza kuyagundua kwa akili yetu peke yake ila baada ya usumbufu mwingi na 
juhudi ya miaka mingi. Kwa hakika kufuata sheria za Mwenyezi Mungu kunamwinua mtu hali 
yake na kuongoza akili yake na mawazo yake. 

Our'an inahimiza kutenda matendo mazuri. Na njia moja ya kutenda hayo ni kutumia vyakula 
vizuri na vifaavyo. Katika sura 2:169 kutumia vitu halali na vifaavyo kumeamrishwa, na sura 
23:52 inaeleza mafungamano yaliyoko baina ya vyakula visafi na matendo mema. 


48 


JUZU 2, SAYAOUULU 


175. Kwa yakini wale wafichao 
Aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu 
katika Kitabu na kukiuza kwa bei ndogo, 
hao hawali matumboni mwao isipokuwa 
moto, wala Mwenyezi Mungu 
hatazungumza nao siku ya Kiyama, wala 
Hatawatakasa; nao watapata adhabu 
iumizayo. 

176. Hao ndio walionunua upotevu 
kwa uongofu, na adhabu kwa ghofira; 
je, wana ujasiri gani wa kuvumilia Moto! 

177. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi 
Mungu Ameteremsha Kitabu kwa haki; 


2. SURA AL-BAOARA 


Sai II Wa 
WA LISHA KAL MIA WASE 


YA m WAUA 
KIPAWA MIA ji 
las wA 

AIBA 
AAA V mi Ja WI 
Aa TO AA UKATE MTEKE 


(yA 


aa? 


” 


wa una 


- 


ASIAN 


wA 


YA Ya : 


na hakika wale waliohitilafiana katika 
Kitabu kwa yakini wamo katika upinzani 
wa mbali. 


SA TEA 


IA 


BIBILIA JUU YA VYAKULA 

Vitu vilivyoharimishwa katika sheria ya Kiislamu havikuruhusiwa katika Biblia. Mzoga, 
damu na nyama ya nguruwe vimekatazwa katika Biblia (Walawi 11). Mayahudi walishikilia tu 
maagizo ya vyakula na amri zingine za nje wakasahau kusudi kubwa la sheria - kumpenda 
Mwenyezi Mungu na kutenda mema, hata wakakataa Mitume wa Mwenyezi Mungu waliowaletea 
usafi wa moyo na tabia njema. Wakristo walitafuta kumridhisha Mwenyezi Mungu bila ya kufuata 
sheria Yake, wakapotea. Paulo anasema, "Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni, bila kuuliza-uliza, 
kwa ajili ya dhamiri; maana dunia ni mali ya Bwana na vyote viijazavyo. Na mtu asiyeamini 
akiwaalika, nanyi mnataka kwenda , kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu, bila kuuliza-uliza" 
(1 Wakor. 10:25-27). Tena anasema, "Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi; lakini hakuna kilicho 
safi kwao walio wanajisi, wasioamini" (Tito 1:15). Akaandika tena, Kila kiumbe cha Mungu ni 
kizuri, wala hakuna cha kukataliwa, kama kikipokewa kwa shukurani" (1 Timotheo 4:4, 5) 

Ni dhahiri ya kwamba maneno hayo ambayo wanayashikilia sana Wakristo ni kinyume cha 
Our'an na sheria ya Musa. Hatuna ujuzi zaidi kumshinda Mwenyezi Mungu. Yeye akisema kitu 
fulani ni najisi tutakataaje? Tena hatuwezi kupokea kilicho najisi kwa shukurani, wala shukurani 
hiyo haitakubaliwa; maana shukurani ya namna ile ni kumchezea Mungu na sheria Yake. 

Mzoga umekatazwa na sababu zake ni hizi: 

(1) Mnyama anayekufa peke yake damu yake haitoki, bali inakaa ndani ya nyama. Na sumu 
ambayo huwamo katika damu huingia mwilini mwa alaye nyama ile na kumdhuru afya yake. 

(2) Pengine mnyama anakufa kwa ajili ya uzee na nyama yake haijengi mwili, maana proteins 
zake zimekwisha. 

(3) Pengine mnyama anakufa kwa sumu au kuumwa na nyoka. Hivyo nyama yake ikiliwa 
inamwua mlaji. Tumesoma mara nyingi katika magazeti ya kwamba watu fulani wameambukizwa 
ugonjwa kwa sababu ya kula nyama ya ng'ombe aliyekufa, na wengine wao wakafa. 

Damu ya wanyama na watu huwa na viini vya magonjwa mengi na ikiliwa inaharibu akili. 
Watu wanaochungua habari za vitu hivyo wanasema ya kwamba damu inaangamiza mishipa 
myepesi ya ubongo, na watu wanaotumia hawawezi kuvumbua mambo ya maarifa na elimu za 


49 


3 


KA 


Bu 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 
FUNGU 22 


178. Si wema kuwa ninyi Wa YA Ta III kulaani waa 
mwelekeze nyuso zenu upande wa 30,2103 na Aa UE 


mashariki na magharibi, bali wema hasa 2 Sa di keri Asi Aa, Ju piji 
ni (wa yule) anayemwamini Mwenyezi Aa 
Mungu na siku ya Mwisho na Malaika Je du NITE WA EIA aali 


na Kitabu na Manabii, naanawapa mali yu mio u AJUo kaba 
ji ; ” N YA pana Ai FA > 
- Juu ya kuipenda - ndugu, na mayatima, Sub L di S3> 


na maskini, na msafirina waombao,na 3 | YA Usi 
) ; ; Sis aar Ka 313 
katika (kuwakomboa) mateka, na 


undani. Mtume s.a.w. alisema: Samaki ni halali kuliwa bila kuchinjwa, maana hana damu nyingi, 
tena ni mnyama wa majini. Damu inaweza kutumiwa kama ikiisha safishwa sana hata ikawa 
nyeupe na ukali na dhara yake ikaondolewa kabisa - ndiyo maziwa. 


Nyama ya nguruwe. 

(1) Imethibitika ya kwamba nyama ya nguruwe ina magonjwa maalumu kama tegu, mti na 
donda baya liitwalo cancer na encysted trichina na trichinosis, ambayo yapatikana katika watu 
wanaoila. Basi kuacha kula nyama ya nguruwe ni kujiepusha na magonjwa mengi. 

(2) Nyama ya nguruwe inaleta joto jingi na inachafua mawazo ya binadamu. Inasemekana 
kwamba ndani ya nyama hii mna erothermal proteins nyingi zaidi, na kwa sababu hii inamfanya 
mtu kuvua nguo zake au kutaka kuzitoa hizo proteins kwa haraka sana na kwa njia hii anashawishika 
kuwa mfisadi. 

(3) Nguruwe ana tamaa nyingi ya chakula na kuingiliana. Wanaotumia nyama yake wanapata 
tabia hiyo mbaya. 

(4) Nguruwe hana ghera, hata hajali jike wake kupandwa na mwengine. Atakayetumia nyama 
yake pia atachukua tabia hiyo mbaya ya kutokuwa na ghera wala haya naye atavumilia mambo ya 
kishenzi yanayovumiliwa na nguruwe. 

(5) Nguruwe anapenda sana kula vitu vichafu na kukaa matopeni na mahali pachafu. 
Waaminio wanaotakiwa kuwa na usafi wa moyo na mwili hawaruhusiwi kula nyama yake wasije 
wakachukuwa mienendo michafu ya nguruwe. 

Kilichosomewa ghairi ya jina la Mwenyezi Mungu. Kimekatazwa kuliwa kwa sababu za 
kiroho. Mwenye kumpenda Mwenyezi Mungu hatatumia vitu vilivyotolewa sadaka kwa watu 
wengine au vilivyochinjwa kwa kufurahisha masanamu na miungu ya uwongo. 

Basi, Waislamu wamekatazwa kutumia vitu hivyo, siyo kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka 
kuwanyima riziki nzuri, bali makusudio yake hasa ni kulinda dini yao na afya yao na mienendo 
yao. 

Isifahamiwe kwamba vitu vilivyotajwa katika Aya hii ndivyo hivyo tu vilivyokatazwa katika 
Sheria ya Kiislamu; maana vitu vilivyokatazwa ni namna nyingi: (1) Haraam, (2) Mamnuu', na 
(3) Makruuh. Vilivyobainishwa hapa ni vya namna ya kwanza, na Waislamu hawahitilafiani juu 
yao. Vitu vya namna nyingine mbili vimeelezwa katika hadithi za Mtume s.a.w. na vyuo vya 
Maimamu. 


Aya 178. “Alaa hubbihii. Maneno haya mawili yanaweza kufasiriwa namna tatu: Ikiwa 
dhamiri (kijina) ya hii katika neno hubbihii inahusu mali, neno hili litafasiriwa "juu ya kuipenda." 


50 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


anasimamisha Sala, na kutoa Zaka; na LA MIA 22 mabosi n zi 
watekelezao ahadi zao wanapoahidi; na Sa bebi sa Mo 2 La. ! 


wavumiliao katika shida na dhara na AA aa . Ta is 


katika wakati wa mapigano; hao ndio WAA z 

wasemao kweli, na hao ndio wamchao AAA ia Gi FU Aa 

Mungu. 

179. Enyi mlioamini mmeandikiwa 

kisasi katika waliouawa, mwungwana ira KAWA Ya WA Kaa 
, upi iji wA C iya | | 

kwa mwungwana, na mtumwa kwa YA JA 

mtumwa, na mwanamke kwa 38 zi ia wabasi ay aa 


mwanamke; lakini anayesamehewa na ka ki 
ndugu yake cho chote, basi ufuatiliaji aa Ga asie nye, 

(wajambo hilikwaniayakuzipatafedha 84427 nsi za yA WALIA paji WA 4 
za malipo ya fidia) ni lazima ufanyike ae Ji 


” CE LALI 
kwa uadilifu na (yule muuaji) ni lazima ATEKA NA ATA UA 
amlipe huyo nduguye hizo fedha za fidia Dau Godi nza 
kwa njia iliyo nzuri; hiyo ni tahafifu 
itokayo kwa Mola wenu, na ni rehema; 
na atakayeruka mipaka baada ya haya, aa , 
basi yeye atapata adhabu iumizayo. KAA Na jia vala 3 Aa 3 

180. Na mnao uzima katika kisasi kao 
enyi wenye akili, ili msalimike. Wai 


Yaani, ingawa anaipenda mali yake, lakini anaitoa kwa kuwapa nduguze na mayatima na wengine 
wenye haja, kama tulivyoiandika tafsiri hiyo hapo juu. (2) Na kama dhamiri hii ni ya Mwenyezi 
Mungu, neno hilo litafasiriwa "kwa kumpenda," yaani, mali hiyo mtu anaitoa si kwa kutafuta sifa 
mbele ya watu bali hasa kwa kumpenda Mola wake na kwa kufuata amri Yake. (3) Lakini kama 
dhamiri hii itarejeshwa kwenye neno Aataa basi itafasiriwa "kwa kupenda kutoa,” yaani mtu 
mwema hatosheki na kutoa mali yake safari moja, bali amezoea kuitoa mali yake na anaitoa kwa 
sababu anapenda kuitoa. 


Aya 179. Mwungwana kwa mwungawa. Hapa Mwenyezi Mungu amevunja desturi moja 
mbovu iliyokuwa ikipatikana katika Waarabu. Kama mtumwa au mwanamke wa kabila fulani 
akimwua mtu wa kabila jingine, watu wa kabila lile wanasema sisi hatutaki kumwua mtumwa au 
mwanamke aliyeua, bali tutauwa mwungwana au waungwana wengi, maana sisi tuna heshima 
zaidi. Basi hao Mwenyezi Mungu amesema kuwa mwuaji tu ndiye atakayeuwawa, akiwa 
mwungwana au mtumwa au mwanamke. 

Basi ufuatiliaji ni lazima ufanyike kwa uadilifu. Hii ina maana kwamba hizo fedha za malipo 
ya fidia ni lazima zikadiriwe kwa uadilifu na kwa njia nzuri na kisha zilipwe kwa ndugu wa yule 
mtu aliyeuawa. 


Aya 180. Mnao uzima katika kisasi enyi wenye akili. Dini ya Kiislamu haikubali mtu ashambulie 


51 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


181. Mnalazimishwa, mmojawenu ao ZI KO Ye ya JA Ki ya, 
anapofikiwa na mauti kama akiacha 
mali, kufanya wasia kwa wazazi na Aa sy KIA ia 

; yi waa Taa iia 


jamaa sawa na sheria: ndio wajibu kwa UR UZIKA 
wamchao Mungu. GA 

182. Lakini atakayeubadilisha. ya wo Ia KIKI WAA, 
(wasia) baada ya kuusikia, basi dhambi Uzi! Mi EL EA Vee mia 
yake ni juu ya wale tu watakaou- ALI ZA WA NE LU 
badilisha; hakika Mwenyezi Mungu Gas na AA 
ndiye Asikiaye Ajuaye. 

183. Na anayehofia kwa muusiaji y, ia SITI ZWA MADI MLO 
kwenda upande au dhambi, na ae JNIA ia T. 
akasuluhisha kati yao, basi hatakuwa na EG KAN I L JA 
dhambi; hakika Mwenyezi Mungu ni AA ya 


Msamehevu Mrehemevu. 

184. Enyi mlioamini, mmelazi- wwa, 3 Aaa 
mishwa kufunga Saumu kama SAI vija 
walivyolazimishwa wa kabla yenu ili II Kaa 
mpate kumcha Mungu. Ba Pua, iii 


mwenzake pasina sababu. Akifanya hivyo na kuuwa basi naye pia auwawe. Linganisha fundisho 
hili lenye thamani na fundisho la Injili inaposema, "Msishindane na mtu mwovu. Kama mtu 
anakupiga shavu la kuume, mwelekezee la pili. Kama mtu anataka kushindana nawe katika 
hukumu na kukutoza kanzu yako, mwachilie na joho vile vile." (Matei 5:39, 40). 

Fundisho hilo la Injili linapendeza masikioni na pengine mhubiri pia anaweza kusifiwa na 
wasikilizaji wake, lakini hapajawa na serikali yo yote iliyofuata amri hii kisha ikastawi na kufaulu 
kuleta amani duniani. Serikali ya Kikristo hasa ndiyo ya kwanza kuua mwuaji na kuadhibu mhalifu. 
Na kama ingevumilia uasi na uuaji isingeendelea kwa muda mrefu. Kwa ajili hii Mwenyezi Mungu 
alipoeleza amri ya kulipiza kisasi, alitaka watu watumie akili yao na kufikiri, je, kumwua mwuaji 
mmoja ni bora au kuacha watu wote katika hali ya kutosalimika. Kweli amri hii ya Our'an kufuatwa 
ndiyo amani inaweza kuwapo duniani. 


Aya 181. Habari za wasia na taratibu ya sehemu za mali ya maiti zimeelezwa pahali 
pengine katika Our'an (sura Nisaa). Hapa Mwenyezi Mungu anaeleza habari za wazazi na jamaa 
wengine wasioweza kupata urithi kwa Sheria ya Kiislamu. Basi, Mwenyezi Mungu anasema 
kuwa watu wa namna hiyo wafanyiwe hisani, na afadhali mtu awafanyie wasia wapewe sehemu 
fulani ya mali. Kwa mfano: baba mzazi anayo sehemu yake maalumu katika urithi. lakini ikiwa 
yeye si Mwislamu, hawezi kupata urithi. Basi, katika hali ya namna hii ni vizuri afanyiwe wasia. 


Aya 184. Amri ya kufunga saumu inapatikana katika dini karibu zote ingawa kanuni zake 
zimehitilafiana. Saumu aliyofunga Budha (Lalitavistara na Buddhacharita), Saumu aliyofunga 
Musa kabla hajapewa amri kumi (Kutoka 34:28; Kumbukumbu 9:9), Saumu aliyofunga Yesu 
kabla hajapewa kazi ya Utume (Matt. 4:2) na maagizo ya kufunga aliyowaeleza wafuasi wake 


52 


wa 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


(Matt. 6:16, 18), yote hayo yanaonyesha jinsi Saumu ilivyo ni jambo la maana sana. Wanazuoni 
wa Ulaya wameandika, "Dini nyingi zaidi, katika ustaarabu wa chini, na katika wa juu zimeagiza 
kufunga saumu, na inapokuwa haikuagizwa, hata hivyo watu wenyewe hujifungia kwa 
kushawishiwa na silika ya kiasili" (Encyclopaedia Britannica). 

Lakini Aya hii haisemi kuwa Waislamu wameagizwa kufunga kwa namna ile ile waliyoambiwa 
watu wa zamani. Islam imeikuza vema desturi hii ya kufunga saumu kwa kuiwekea kanuni zenye 
manufaa na vizuizi pia. 

Ili mpate kumcha Mungu. Kifungu hiki cha Maneno kinaeleza hekima kubwa inayofungamana 
na saumu. Ni desturi ya Our'an inapotoa amri yenye maana, papo kwa papo inaeleza faida yake ili 
mtu ajue na atosheke na hekima ya kupewa amri hiyo. Katika kifungu hicho kusudi la Saumu 
limeelezwa 
kuwa ni kupata Tag-waa, yaani, ucha-Mungu. Neno Tag-waa, linatumiwa katika Our'an kwa 
maana tatu: (1) Kuepukana na maumivu, (2) kuepukana na dhambi, (3) kufikia utakatifu ulio juu 
wa mambo ya kiroho. 

Kufunga Saumu kunatoa mambo yote hayo matatu. Kwa mara ya kwanza maelezo haya 
yanaonekana yenye kukanganya, kusema ya kwamba kufunga Saumu kunamhifadhi mtu na 
maumivu, kwani kufunga kwenyewe kunamtia mtu kadiri fulani ya maumivu. Lakini tukifikiri 
kidogo tutaona ya kwamba kufunga Saumu kunawafunza watu somo linaloleta manufaa juu ya 
taifa lao. 

(1) Somo la kwanza ni hili ya kwamba, tajiri ambaye hajaona uchungu wa njaa wala 
kupungukiwa hawezi kutambua taabu za nduguze walio maskini ambao mara nyingi wamekaa 
bila chakula. Lakini yeye mwenyewe anapofunga, anatambua njaa ni kitu gani na aweza kufikiria 
yote yanayowasibu maskini. Hivyo anaanza kuwahurumia maskini, na matokeo yatakuwa 
kuongezeka hali njema za taifa zima. 

(2) Sababu nyingine ya kufunga ni kuwa Islam haitaki wafuasi wake wawe wazembe na 
wavivu na wasioelekea kuvumilia taabu. Bali inawataka wawe tayari na wenye uwezo wa kupokea 
kila namna ya upungufu na shida katika wakati wa taabu. Saumu zinawafanya Waislamu kuwa 
na tabia za kuvumilia njaa na kiu na kujizuia nafsi zao katika mahitaji na shauku, na hao wanaoifuata 
amri hii kwa uaminifu sana hawawi wavivu kamwe, wala hawawi wenye kujiendekeza. 

(3) Tena Saumu inamhifadhi mtu na dhambi, maana dhambi huzalika katika kupenda starehe 
za kimwili. Mtu anapokuwa amezoea tabia fulani inamwia shida sana kuiacha. Lakini mtu 
ambaye anaweza kuachilia mbali tabia au mwenendo po pote anapotaka, kamwe hawezi kutawaliwa 
nao. Mtu anayeacha furaha zota za mwili ambazo mara kwa mara zinamvutia kwenye dhambi, 
kwa mwezi mzima ili apate radhi ya Mwenyezi Mungu, na anajifunza kujitawala na kujizuia, 
anaweza kuyashinda kwa urahisi majaribio ya kutenda dhambi. 

(4) Tena, kama ilivyo katika mwezi wa kufunga Saumu, mtu yampasa kuamka katika saa za 
mwisho wa siku kwa kula daku, hapo anapata nafasi zaidi ya kuomba na kuabudu, ambayo 
humwongoza upesi kwenye njia ya maendeleo ya kiroho, na anapoitoa starehe na faraja yake 
sadaka kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anaitia nguvu roho yake na kumvuta awe 
karibu naye. 

Baki ya Saumu ya mwezi mzima wa Ramadhani ambayo ni ya lazima, mtu anaweza pia 
kufunga Saumu katika siku zingine Kufunga siku ya Ijumaa peke yake, imekatazwa, isipokuwa 
mtu afunge Ijumaa na Jumamosi, au Alhamisi na Ijumaa. Kadhalika kufunga siku za Idi imekatazwa. 

Mtume s.a.w. alisema, "Mtu anayefunga Ramadhani, kisha akafunga siku sita za mwezi 
Shawwaal (Mfunguo mosi), yeye ni kama amefunga mwaka mzima" (Muslim). Kadhalika Mtume 
s.a.w. akasema, "Mtu anayefunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu atamweka 
mbali na Moto kwa umbali wa miaka sabini" (Muslim). Baadhi ya Saumu zilizo suna ni kufunga 
siku ya Arafa, yaani tarehe 9 Mfunguo tatu, na kufunga siku tatu katika kila mwezi. 

Watoto wadogo hawaruhusiwi kufunga. Kadhalika si ruhusa kwa mtu kufunga siku zote bila 
kuacha. Mtume s.a.w. akasema, "Kwa hakika mimi ni mchaji zaidi kuliko ninyi, lakini wakati 
mwingine nafunga na wakati mwingine sifungi, basi nanyi mfanye hivyo". (Bukhari). 


53 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


185. Kwa siku zilizohesabiwa. ji $ 
zaa ; ; UHALALI Ka EA PUA 
Lakini miongoni mwenu awaye KISII Daa AB 
mgonjwa au katika safari, basi atimize KUIA jr WIRA 
hesabu katika siku zingine. Na wale pua Sa WAF zika 
wanaoweza, watoe fidia kwa kumlisha YE WA La ya 72 00 1b area 2 TUNA 
maskini. Na atakayefanya wema kwa 7 


A " FA Ya E -. 

radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake; Ua SI 79 ya laani MA 
na kama mkifunga ni bora kwenu, ikiwa 
mnajua. 

186. Mwezi wa Ramadhani ambao aa 
| ' .. Wa II aa aa 
imeteremshwa humo Our'an kuwa WA Baaz (OFA YO,) - 
mwongozo kwa watu, na Ishara zilizo...,, Yi AU 9? WA ii 
wazi za mwongozo na kipambanuzi. Basi WA ndioo HAAA ATA Aa 

. . . ”a Po WA Ka > 
miongoni mwenu atakayeuona mwezi, yA aya aa WAWANOA YA 
afunge saumu, na mwenye kuwa 

TE ia 


mgonjwa au yumo safarini, basi atimize 2 ai N KAA aa 
hesabu katika siku zingine. Mwenyezi " AKI 
Mungu Huwatakieni yaliyo mepesi wala Sai Wa 3 yay kiiizii 
Hawatakieni yaliyo mazito, na pia Si AKUPE, WAA AA 
(Huwatakieni) mtimize hesabu na Sa WE 
kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwa 

Amewaongozeni, na ili mpate kushukuru. 


Aya 185. Na wale wanaoweza , watoe fidia. Maneno haya yanaeleza habari za 
watu walio wazee sana, au wanawake wanaonyonyesha watoto wao, au wenye mimba au watu 
wasio na afya nzuri. Yaani kufunga wangeweza kufunga, lakini jambo hili litawatia katika taabu 
isiyovumilika. Basi watu wa namna hii wasifunge, bali watoe fidia kwa kumlisha maskini chakula 
sawa na chakula wanachotumia wenyewe kwa muda wa siku za Saumu. 


Aya 186. Mungu Huwatakieni yaliyo mepesi. Ndiyo kusema ya kwamba amri za 
Mwenyezi Mungu haziletwi ili kuwataabisha watu, bali kuwapa raha na faraja. Lakini Padre Dale 
anadhani ya kuwa mtu aliyeacha kufunga kwa ugonjwa na safari, kulipa fidia ya Saumu yake, au 
kuifunga baadaye, ni kumbebesha mizigo miwili. Mwislamu hafikiri kuwa amri hizo ni taabu, 
maana kuna Waislamu ambao wako radhi kufunga na ugonjwa na katika safari, na wanafanya 
hivyo kwa shauku sana ingawa Sheria haitaki wafanye hivyo. Kadhalika kuna Waislamu 
waliofunga saa 24 kwa furaha ingawa Sheria haikuwataka na inawakataza kufanya hivyo. Kwa 
hiyo kufunga baada ya ugonjwa na safari au kulipa fidia Mwislamu haoni kuwa ni mizigo 
miwili, bali anaona ni nafuu mbili. Maana Mtume s.a.w. amesema, kila taabu anayopata Mwislamu, 
hata kuchomwa na mwiba, inafanya afutiwe katika madhambi yake (Bukhari). 

Haoni taabu kwa hayo ila padre anayegalagala katika starehe na anasa za dunia na bado 
anajidhani ndiyo kumcha Mungu. Kwake Sheria ya Mungu ni "laana" na "kunaswa katika kongwa 
la utumwa" (Wagalatia 3:13 na 5:1). 


54 


JUZU 2, SAYAOUULU 


187. Na watu wangu watakapo- 
kuuliza juu Yangu, basi hakika Mimi 
Nipo karibu. Nayaitika maombi ya 
mwombaji anaponiomba, basi waniitikie 
na waniamini, ili wapate kuongoka. 

188. Mmehalalishiwa usiku wa 
Saumu kuingiliana na wake zenu. Wao 
ni nguo kwenu na ninyi ni nguo kwao. 
Mwenyezi Mungu amekwisha jua ya 
kwamba mlikuwa mkijihini nafsi zenu, 
kwa hiyo amewaelekeeni na kuwasa- 
meheni; basi sasa laleni nao na takeni 
Aliyowaandikieni Mwenyezi Mungu. 
Na kuleni na kunyweni mpaka ubainike 
kwenu uzi mweupe kutoka katika uzi 
mweusi wa alfajiri, kisha timizeni 
Saumu mpaka usiku. Wala msilale nao 
na hali mnakaa misikitini; hiyo ndiyo 
mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi 
msiikaribie. Hivi ndivyo Mwenyezi 
Mungu Anavyobainisha Aya Zake kwa 
watu ili wapate kumcha. 

189. Wala msiliane mali zenu kwa 
batili na kuzipeleka (kama hongo) kwa 
mahakimu ili mpate kula sehemu ya 
mali ya watu (wengine) kwa dhambi na 
hali mnajua. 


2. SURA AL-BAOARA 


Wao ya MANGA ” 
di ” 


Bye wasi ww 3 0 SA Saa 


SI aji 3 199999, 21499 WI 4 AI 
BG Wa UE 
23 2os 
EIA 


Kuua 
KA aa aaa SAA 
EA 
TA AAA 
WAYA YAI E ATU YA 
EA MA Aa 


” Iwe 9 Waje 


WI AA 


, 299; UA ELI UPI 
ui 

yA ” 91 wizi IAA, SAA 
Wa Aa AAA 


EL II III 


AA 


Aya 187. 


Mimi Nipo karibu. Siyo maana yake kuwa Mungu anao mwili, zamani alikuwa 


mbali na sasa amesogea karibu, hasha. Bali kusudi la kusema "Mimi Nipo karibu" ni kueleza 
kuwa amtafutaye Mwenyezi Mungu kwa mapenzi na unyenyekevu atapata rehema yake upesi, na 
maombi yake yatapokelewa. 


Aya 188. Wao ni nguo kwenu. Mwanamke hajapewa heshima ya namna hii katika dini yo 
yote. Mwanamume anaambiwa kuwa yeye ni uchi pasipo mkewe, na mke ni uchi pasipo mumewe, 
yaani heshima yao inategemeana. Kama hawataheshimiana wote wawili watapoteza heshima 
yao. Nguo ni sababu ya raha na mapambo. Lazima mume awe sababu ya raha na mapambo kwa 
ajili ya mkewe na mke awe sababu ya raha na mapambo kwa ajili ya mumewe. 

Mlikuwa mkijihini nafsi zenu. Mayahudi walikuwa wakifunga Saumu ya saa 24. Waislamu 
walipoambiwa kufunga, wakaanza kufuata mwendo ule ule wa Mayahudi, yaani, kama mtu 


55 


2. SURA AL-BAOARA 


JUZU 2, SAYAOUULU 


FUNGU 24 


190. Wanakuuliza juu ya miezi, 
Sema: Hiyo ni vipimo vya nyakati kwa 
ajili ya watu na kwa Haji. Wala si wema 
kwenu kuingia majumba kwa nyuma 
yao, bali wema hasa ni wa yule 
anayemcha. Na fikeni majumbani kwa 
milangoni mwao, na mcheni Mwenyezi 


Sa 


1, 


WAL AA 27 PILAU LIE ZAPI 
yA aa Ta aa 
ve HA ” 

AE AI 


PIIII Yi pn ai 
AA 


Mungu ili mpate kufaulu. 
191. Na piganeni katika njia ya. WAA 
Mwenyezi Mungu na wale wanaowapi- Yao kii ji iia 


geni, wala msiruke mipaka. Kwa yakini DA - zi ja p Wa p , WI 
Mwenyezi Mungu hawapendi warukao DUE Yai 


mipaka. 


amewahi kwenda kitandani na kulala kidogo anaacha kabisa kula, kunywa na kuingiliana na mkewe 
(Bukhari) Na hivyo Masahaba wa Mtume s.a.w. wakajitaabisha wenyewe, pasi kuwa na amri ya 
Mungu. Basi Mungu hakutaka hivyo na akaleta aya hiyo ya juu, na akawaambia kuwa wanaweza 
kula, kunywa na kuingiliana mpaka mapambazuko. 

Aya hii inaonyesha ya kwamba toka mapambazuko mpaka jua kuchwa Waislamu waache 
kula, kunywa na kuingiliana maadamu wamefunga Saumu. Na wanaruhusiwa kufanya hayo yote 
baada ya jua kutua mpaka kabla ya mapambazuko ya alfajiri. Katika nchi ambazo usiku na 
mchana ni virefu kuliko desturi, yaani karibu na ncha mbili za dunia, kaskazini na kusini, basi 
huko wanaofunga watahesabu Saumu zao kwa saa. Usiku utahesabiwa saa kumi na mbili na 
mchana pia. (Muslim). 

Hali mnakaa misikitini. Maneno haya yanahusu desturi iitwayo T'tikaaf ya kukaa usiku na 
mchana msikitini bila kutoka isipokuwa kwa haja za lazima kama kwenda choo. Huingia msikitini 
tarehe 20 ya Ramadhani na kukaa humo humo mpaka mwisho wa mwezi, akiendelea na Saumu 
zake na akijishughulisha na maombi na kusoma Our'an au vitabu vingine vya dini au kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu na kufikiria sifa Zake. Katika T'tikaaf kuingiliana na wake na mambo 
yanayopelekea huko haijuzu hata kama ni usiku. 

Uzi mweupe katika uzi mweusi. Si mradi wake uzi wa pamba au wa katani, bali mradi ni ule 
weupe wa asubuhi na weusi wa usiku. 


Aya 189. Hapa neno (wengine) laonekana kuwa halina ulazima wa kutumika kwa vile aya 
hii yaonekana kuwa kimsingi inhusika na fedha za umma na mali ya taifa. 


Aya 190. Wanakuuliza juu ya miezi. Masahaba walipojua habari za baraka za mwezi wa 
Ramadhani walitaka kujua fadhila za miezi mingine pia. 


Aya 191. Piganeni...... na wale wanaowapigeni. Aya hii inaeleza asili ya vita zote za dini 
ya Kiislamu: (1) Kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu ili kuondoa vizuizi vilivyotiwa na 
watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vita isiwe kwa ajili ya dunia. (2) Ni ruhusa kupigana 
na wale tu wanaochukua silaha mbele ili kuuangamiza Uislamu. (3) Wasipigane na wale 
wasiopigana nao, kama wazee, watoto, wanawake, watu wa dini na watu wasiowasaidia wapiganano. 
(Abu Dawud). (4) Vita isizidi kiasi, mara adui aachapo kupigana Waislamu pia waache. 


56 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


192. Na wauweni po pote Sao IIIA Pa vaa 
mwakutapo, na kuwatoa po pote PALE PI 2 00mEI aa 
walipokutoweni; kwani mateso ni 18120 2 VIINI NI Ir bo 

WAA SA wo 
mabaya zaidi kuliko kuua. Wala,” ; Ba z WA ja. 
wa Si AA WAA ” 227 ” 
OA za karibu na kaa TANGI SE Wi Ki AI 
takatifu mpaka wawapigeni ndani WAUA DU KILABU VIWA SAA 
yake. Na wakiwapigeni basi nanyi pia Wa IA Be as 
wapigeni: kama hivyo ndiyo malipo ya 
makafiri. 

193. Lakini kama wakiacha, basi 
hakika Mwenyezi Mungu ni 
Msamehevu, Mrehemevu. 

194. Na wapigeni mpaka pasiwe UA AUA PEA 
mateso, na dini iwe kwa ajili ya Ba a iia 9 
Mwenyezi Mungu tu; na kama WA MAA AUA 
wakiacha, basi usiweko uadui ila kwa SA AI TO 
wadhalimu. 


195. Mwezi mtakatifu kwa mwezi p wa W 
mtakatifu, na vitu vitakatifu vimewe- WA ATA A Aa Na 
kewa kisasi. Na anayewashambulieni, Wa ATIII UT ge 
nanyi pia mumshambulie, kwa kadiri Wusibjnaiie bus Sw 
alivyowashambulieni, na Mwogopeni DA ii UE AA wak 
Mwenyezi Mungu, na jueni ya kwamba m > 
Mwenyezi Mungu Yu pamoja na 
wamchao. 


GI WO YA UA 
WAA ASH 


Aya 194. Mpaka pasiwe mateso. Neno mateso maana yake mateso kwa ajili ya dini. Yaani 
Waislamu wanaweza kupigana na makafiri mpaka waache kuwatesa kwa ajili ya dini, na kila mtu 
awe na hiari ya kukubali dini anayoipenda. 

Dini iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Watu waweze kukubali dini kwa uhuru, siyo kuwa 
wakubali dini yo yote kwa kuogopa kuteswa na watu. Mataifa ya U.N.O. yamekwisha tangaza 
kuwa watu ni huru kufuata dini yo yote waitakayo. Sifa ni ya dini ya Kiislamu iliyosimamisha 
toka zamani kanuni hii. 


Aya 195. Mwezi mtakatifu kwa mwezi mtakatifu. Toka zamani miezi minne ya mwaka, 
yaani Dhul-Oaada, Dhul-Hijja, Al-Muharram na Rajabu ilifahamiwa miezi mitakatifu, na ilikuwa 
haramu kupigana katika miezi hiyo. Lakini juu ya hayo makabila mengine yakawashambulia 
Waislamu katika miezi hiyo. Basi, Waislamu wanaambiwa ya kuwa kama mkishambuliwa katika 
miezi mitakatifu, ninyi pia mnaweza kupigana, maana hii tu ndiyo njia ya kuulinda utukufu wa 
miezi hiyo. 


57 


2. SURA AL-BAOARA 


196. Na toeni katika njia ya 
Mwenyezi Mungu, wala msijitupe kwa 
mikono yenu katika maangamizo, na 
fanyeni wema, hakika Mwenyezi Mungu 
huwapenda wafanyao wema. 

197. Na timizeni Haji na Umra kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu; na kama 
mkizuiwa, basi (pelekeni) dhabihu yo 
yote mwezayo kuipata, wala msinyoe 
vichwa vyenu mpaka dhabihu ifike 
machinjioni pake; lakini miongoni 
mwenu awaye mgonjwa au ana maradhi 
kichwani mwake, basi atoe fidia kwa 
kufunga saumu au kutoa sadaka au 
kuchinja wanyama. Na mtakapokuwa 
salama, basi mwenye kujifaidisha kwa 
kufanya Umra pamoja na Haji, (atoe) 
dhabihu yo yote awezayo kuipata; lakini 
asiyepata, afunge saumu siku tatu katika 
Haji na siku saba mtakaporudi; hizi ni 
kumi kamili. Hayo ni kwa ajili ya yule 
ambaye ahali zake hawako karibu na 
Msikiti Mtakatifu. Na mcheni Mwenyezi 
Mungu na jueni kuwa Mwenyezi 
Mungu ni Mkali wa kuadhibu. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


Ii 


IAA DALA WA Pa mi 
Ka aga Ba 


””, sn? WAA ” AA 2959 LA 
IA ATOA IAA 


wan YA Ya IP pi YA KI NII 2.7 
Gusa Kasi ai Ba ia 


r 
AINA LA EU SI 


” EA AA > 
ua 1323 katiba Ya SAI YA 
YI 


AAA NA Wa 
WAA MAWAA L AE 
KIA AA KWANZA WA KUI 


£ AUA WA KAKA 
Ga ai Wa 


Aya 196. 


Toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika vita zinatumika mali nyingi, na 


ni wazi kuwa kama makafiri washambulie kwa nguvu, na waaminio wasitoe mali kwa kujiweka 
tayari na kujilinda, bila shaka wataangamia. Leo hakuna vita vya dini lakini Jihadi ya kalamu na 
maneno iko, basi Waislamu watoe mali zao katika njia hii au sivyo mwisho watakumbwa na 
hatari kubwa. 


Aya 197. Timizeni Haji na Umra. Haji ni nguzo ya mwisho katika nguzo tano za dini ya 
Kiislamu. Inamlazimu kila Mwislamu huru, balehe na mzima, kuhiji Makka mara moja katika 
maisha yake akiwa na mali ya kutosha na hapana hatari yo yote njiani. 

Jambo la kwanza linalotakiwa katika Haji ni Ihraam, yaani kuvaa shuka mbili tu zisizoshonwa, 
Mhaji anakaa katika shuka hizo mpaka atimize Haji na Umra. 

Jambo la pili ni Tawaaf, yaani; kuzunguka Kaaba mara saba, mara tatu mbio, na mara nne 
kwa kutembea. 

Jambo la tatu ni kukimbia katikati ya vilima viwili, Safaa na Marwa, mara saba. Mhaji anaanza 
kukimbia toka kilima cha Safaa. 


58 


SI 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


FUNGU 25 


198. Haji ni miezi maalumu: na. ay... meromeh, Jon oi ia 
anayekusudia kufanya Haji katika AI aya Wi gi zaji 
(miezi) hiyo, basi asiingiliane wala mizi NO BI YI NA Lao Ya 
asitukane wala asibishane katika Haji; ? gm” gi Sda say kaaba 
na heri yo yote mnayoifanya, Mwenyezi Sa ha mai 
Mungu Huijua; na chukueni masurufu, 


WILIZA AI haa Ua 


na hakika masurufu bora ni ucha- Ya aa aa KA 
Mungu; na Nicheni Mimi enyi wenye 
akili. 


Jambo la mwisho ni kuhudhuria mkutano wa Mahaji katika uwanja wa 'Arafaat tarehe tisa ya 
mwezi wa Dhul-Hijja. 

Kutimiza mambo hayo manne ni Haji, na kutimiza matatu ya kwanza na kuvua shuka za 
Ihraam ndiyo Umra. Umra inaweza kufanywa katika siku zozote za mwaka, lakini Haji ni katika 
siku zake maalumu. 


FAIDA YA HAJI 

Haji inaonyesha daraja ya mwisho katika kumpenda Mwenyezi Mungu. Mhaji anaacha nchi 
yake, jamaa zake, tabia zake mbaya na nguo zake za fahari na heshima, na anafika kwenye Nyumba 
Tukufu ya Mwenyezi Mungu kama maskini. Anayehiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu pasipo 
makusudio mengine yo yote, anasamehewa dhambi zote alizofanya. Mtume s.a.w. alisema, Mhaji 
anafanana na mtoto mchanga asiye na dhambi yo yote (Bukhari na Muslim). 

Basi, desturi hizo zinazohusika na Haji ni desturi zenye maana sana ambazo zinamfunza 
Mwislamu ajiweke tayari kuviacha vyote vilivyomo duniani na kuitafuta radhi ya Mola wake. 
Hali ya Ihraam pia inamkumbusha siku ya kufufuliwa, na kumfanya asijali maisha ya dunia. 

Na kama mkizuiwa. Kama vitokee vizuizi na mtu azuilike njiani kwa maradhi, vita, au kizuizi 
kingine, basi katika hali ya namna hii ni lazima kuchinja sadaka ya mbuzi, kondoo, ng'ombe au 
ngamia. Na mtu akae katika hali ya Ihraam mpaka sadaka ifike Makka pahali pa kuchinjia. Kama 
asiweze kupeleka hata sadaka zake mpaka Makka, basi anaweza kuzichinja po pote azuilikapo. 

Awaye mgonjwa. Yaani mtu asiyeweza kunyoa kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya 
taabu zingine za kichwa yeye anaambiwa kufunga, au kuwalisha maskini au kuchinja sadaka, 
kadiri ya uwezo wake. 

Mwenye kujifaidisha kwa kufanya Umra pamoja na Haji. Haji na Umra huweza kufanywa 
pamoja katika Ihraam moja. Inajuzu pia kufunga Zhraam ya Haji peke yake. Mwenye kupumzika 
hivyo anatakiwa kutoa sadaka. Sadaka hutolewa tena baada ya kutimiza Haji, mhaji anapofika 
Minaa kutoka 'Arafaat, tarehe 10. 


Aya 198. Miezi ya kuhiji inajulikana sana nayo ni Shawwaal, Dhul-Oaada, na siku kumi 
za mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hijja. 

Asiingiliane wala asitukane wala asibishane. Maneno na mambo yote yanayohusu 
kuingiliana na wake, matusi na matukano, ubishi na ugomvi wa kila namna vimekatazwa kabisa 
katika Haji, kusudi mtu apate somo kubwa la kukaa kwa adabu nzuri katika siku zingine. 

Masurufu bora ni ucha-Mungu. Anayeazimia kwenda kuhiji Makka ameamrishwa kuchukua 
masurufu yanayohitajika njiani kwa sababu watu wengine hawachukui masurufu ya kuwatosha 
kisha wanasumbuka ovyo. Katika maneno "masurufu bora" mhaji anaambiwa kuangalia usafi wa 
nia yake na unyofu wa moyo pia, asishughulike na kukusanya matumizi tu ilhali roho yake inabaki 
chafu. Utawa ndio masurufu bora yanayohitajika sana katika mambo yote ya ibada. 


59 


2. SURA AL-BAOARA 


199. Siaibu kwenu kuitafuta fadhili 
ya Mola wenu; na mtakaporudi kutoka 
'Arafati, basi Mkumbukeni Mwenyezi 
Mungu penye Mash'aril Haraam. Na 
Mkumbukeni kama Alivyowaongozeni, 
na ingawa zamani mlikuwa miongoni 
mwa waliopotea. 

200. Kisha miminikeni toka mahali 

wamiminikapo watu, na ombeni 
samahani kwa Mwenyezi Mungu, 
hakika Mwenyezi Mungu ni 
Msamehevu, Mrehemevu. 
201. Na mwishapo kuzitimiza ibada 
zenu (za Haji), basi Mkumbukeni 
Mwenyezi Mungu kama mnavyowa- 
kumbuka baba zenu au kumbukeni zaidi; 
na kuna baadhi ya watu wanaosema: 
Mola wetu, Utupe katika dunia; naye 
katika Akhera hana sehemu. 

202. Na miongoni mwao wako 
wasemao: Mola wetu, Utupe wema 
duniani na wema katika Akhera, na 
utulinde na adhabu ya Moto 

203. Hao ndio watapata sehemu kwa 
sababu ya yale waliyoyachuma: na 
Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa 
kuhesabu. 

204. Na mkumbukeni Mwenyezi 
Mungu katika siku maalumu; lakini 
afanyaye haraka katika siku mbili, basi 
si dhambi juu yake; na mwenye kukawia 
pia si dhambi juu yake, kwa mwenye 
kumcha Mungu. Na Mcheni Mwenyezi 
Mungu, na jueni ya kwamba ninyi 
mtakusanywa kwake. 


JUZU 2, SAYAOUULU 
ka. WA ki ka 79 KALI 
aa agorku SI 


KUTIWA KENA hizi 
AA 
Wa ai 


KUKU LIWA 


HAKA Sia 


AA CA AA VI . IZI 
OG za ani KUA aa 


9 ”i ASA Za VIZA ILA AI 
IAA IAA waa 


SUKA ANALIMA 

AS AI 
iia ILISHA YA 

INUA 


Aya 199. 


Kuitafuta fadhili. Waendao kuhiji wameruhusiwa kufanya biashara huko kwa 


sharti wasijishughulishe kwa kiasi cha kuwasahaulisha kusudi la kufika kwao huko. 
Mash'aril Haraam. Neno hili ni jina la kilima kidogo kilichoko Muzdalifa, katikati ya Makka 
na 'Arafaat. Mahali hapo Mtume s.a.w. aliomba sana kwa Mwenyezi Mungu. 


60 


JUZU 2, SAYAOUULU 


205. Na katika watu yuko ambaye 
kauli yake juu ya maisha ya dunia 
inakustaajabisha, naye humshuhudisha 
Mwenyezi Mungu kwa yaliyomo 
moyoni mwake, na hali yeye ni mgomvi 
mkubwa kabisa. 

206. Na anapotawala, anakimbia 
katika ardhi kufanya uharibifu humo, na 
kuangamiza mimea na watu; na 
Mwenyezi Mungu hapendi uharibifu. 

207. Na anapoambiwa, Mche 
Mwenyezi Mungu, heshima yake 
humhimiza afanye dhambi; basi 
Jahanamu ndilo toshelezo lake, napo 
hakika ni mahali pabaya pa kupumzikia. 

208. Na yuko miongoni mwa watu 
auzaye nafsi yake kwa kutaka radhi ya 
Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi 
Mungu ni Mpole kwa watumishi. 

209. Enyi mlioamini, ingieni nyote 
katika utii, wala msifuate nyayo za 
Shetani; bila shaka yeye kwenu ni adui 
dhahiri. 

210. Na kama mkiteleza baada ya 
kuwafikieni Ishara zilizo wazi, basi jueni 
ya kwanba Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye nguvu, Mwenye hekima. 

211. Hawangojei ila Mwenyezi 
Mungu Awafikie katika vivuli vya 
mawingu na Malaika pia, na shauri 
likatwe; na mambo yote hurudishwa kwa 
Mwenyezi Mungu. 


2. SURA AL-BAOARA 


Aa KIA UA 


ha 


uu IIIA 


- wa 


WAT MA Ja ADA 
Ya WA TE I AA AUA 

WA UTU ZAWADI LA 
AA WAUA AA 

Li AA Wi AA 
JA ZA ba 
Su 

si UANI ALE IA “ 

KI AI 


G997 MABA 
DAA bas dhla 


AOA 


UAE KIA WA 


6 2097 Ka aa LITA 
Wa SU I za UA 


waya jia y 
YA GIA zi . 


AAA 


pi ”” Wa 
aa ui ea 
E Sa ja WASI TAA ARI WA 
YAWANI 
AI 


Aya 211. 


Mwenyezi Mungu Awafikie katika vivuli vya mawingu. Hapa zimeelezwa habari 


za wanafiki na makafiri ya kwamba kwa kuuacha Uislamu, wao hawangoji ila adhabu ya Mwenyezi 
Mungu. Tena Mwenyezi Mungu anawadhihirishia kwa ishara ya kuwa adhabu ya kwanza itawafika 
katika sura ya mawingu ya mvua, na habari hii ikatimia katika vita vya Badri; mvua ilipopiga, 
upande wa makafiri uliokuwa mgumu, ukawa matope, na upande wa Waislamu uliokuwa na 
mchanga, ukawa mgumu. Hivyo makafiri wakatelezateleza na wasiweze kupigana vyema, ikawa 


ni moja katika sababu zilizowafanya washindwe. 


61 


ra 


KO 
4 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


FUNGU 26 
212. Waulize wana wa Israeli. IVO MNA ANAL ANA UA AE 
S. IANG a aai a 
Ishara ngapi zilizo wazi Tuliwapa! Na Wa ya za 


anayezibadilisha neema za Mwenyezi 305 4518 
Mungu baada ya kumfikia, basi hakika " WATA 
Mwenyezi Mungu ni Mkali wa ai Au ah! 
kuadhibu. 

213. Maisha ya dunia yamepa- , waponoi?h 2107, MAIS nu! 
mbiwa wanaokufuru; na wanawafanyia 7 Via Ka Za ci ya 


? wi IAITIIN I 


mzaha waaminio. Na wale wamchao TUKI AI aa II AAA 
” Ki mi Ka KAA 
watakuwa juu yao siku ya Kiyama; na 


WA 


U (0) 

AAA WAUA MA 

Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye eo EPA MAT 
bila hesabu. 


214. Watu walikuwa kundi moja, KUWAAMBIA 
basi Mwenyezi Mungu Akawainua JB! dhi was FS Ai EN 
Manabii watoao habari njema na za 
waonyao; na pamoja nao Akateremsha 77 , 
Kitabu kwa haki ili Ahukumubainaya SI Kadi wage hi ASI 
watu katika yale waliyohitilafiana; na.) pam, WANA 4 ji 
hawakuhitilafiana kwacho ila wale Saw ii 
waliokipewa baada ya kuwafikia Ishara pei mp2 BI IL WIIIEH 

AAA agan ka 
zilizo wazi, kwa sababu ya uasi Wa WA maa 
WA IIIA ?r 2? .. 
(uliokuwa) kati yao; ndipo Mwenyezi AITA AA Wi 3 


. 


NDIII CHILA WAKALA 
Aa LI ia 


Mungu Akawaongoza walioamini kwa KSANGELI 
yale waliyohitilafiana katika haki kwa KU ? Jd 


idhini Yake. Na Mwenyezi Mungu 
Humuongoza Amtakaye kwenye njia 
iliyonyoka. 


Aya 214. Watu wote walikuwa kundi moja. Mwanzoni wanadamu walikuwa katika hali 
ya umoja, lakini idadi yao ilipozidi na fikara zao zilipoongezeka wakaanza kuhitilafiana. Hapo 
Mwenyezi Mungu akawaleta Manabii katika nchi mbalimbali na katika mataifa mbalimbali ili 
kuwaongoza katika njia iliyonyoka. Baadaye watu wabaya wakaufanya ule mwongozo walioletewa 
uwe sababu ya kuzidisha hitilafu zao, basi ndipo Mwenyezi Mungu akamtuma Mtume Muhammad 
s.a.w. pamoja na Kitabu cha mwisho, na dini iliyo kamili ili awafundishe watu wote wa ulimwengu, 
na kwa njia hii dunia iliyoanza kuwa moja ikatakiwa iishi juu ya umoja. 


62 


Ka kaa 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


215. Je, mnadhani kwamba ,., AAA ji 
mtaingia Peponi na hali hamjafikiwa na so, awajia 3 5. yai (ci WAMEJI 
mfano wa wale waliopita kabla yenu? AZA YA ZEE 
Yaliwashika mashaka na dhara na sa Maya ua le 


1 
” WALIA 3” 


iia Jya AHAA js 
KIPI AA 


kutetemeshwa sana hata Mtume na AKAA YAA 

walioamini pamoja naye wakasema: 

Msaada wa Mwenyezi Mungu utafika AA 

lini? Sikilizeni! bila shaka msaada wa 

Mwenyezi Mungu uko karibu. KI W kira 
216. Wanakuuliza watoe nini. AA A aana AAA Sa) 

Sema: Mali yo yote mtakayotoa, basi ni 


AN. IAO II Pi .” 
kwa ajili ya wazazi na ndugu na . KIA 


3ji 
vi 
4, 


aa 


ab 


mayatima na maskini na msafiri; na Li paa UZA Ar MA KIA 
S. SJ 
wema wo wote mnaoufanya, basi kwa za - 
.. . . 11 
yakini Mwenyezi Mungu Anaujua. BD 


Aya 215. Msaada wa Mwenyezi Mungu utafika lini? Maneno haya ni njia moja ya ajabu 
ya kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu. Hivyo Mungu alipokea maombi yao kwa haraka na 
kuwajibu, Sikilizeni! bila shaka msaada wa Mwenyezi Mungu uko karibu. 


Aya 216. Khair, "Mali" Masahaba wa Mtume s.a.w. waliposikia kuwa wao hawawezi 
kufanikiwa mpaka wapite katika njia za taabu na sadaka, kama vile watu wa zamani, mara 
wakauliza watoe nini. Mwenyezi Mungu akawajibu, mtatoa khair, yaani mali nzuri kwa wingi 
(Mufradat na Akrab). 


Mayatima. Taifa lisiloangalia mayatima wake haliwezi kushinda katika mashindano ya 
maendeleo. Mayatima wanatakiwa watunzwe vizuri na wakuzwe. Uislamu umeweka sheria zifaazo 
juu ya kuwatunza mayatima. Hutakiwa mlinzi wa kumtunza yatima na mali yake, achaguliwe; na 
nduguye ndiye ana haki zaidi ya kuwa mlinzi wake. Mlinzi aangalie mali ya yatima na aiweke pa 
peke yake. Mlinzi akiwa maskini anaweza kupewa matumizi katika mali hiyo, lakini akiwa hana 
dhiki hana haki ya kupokea cho chote. Mlinzi ampeleke mtoto kupata elimu au kwenye kazi na 
uchumi ulio sawa na uwezo na hali yake. Mtoto aangaliwe sana desturi zake na tabia zake, 
asiachwe kutenda maovu kama apendavyo, wala asitendewe kwa ukali sana hata ikabidi zinyamae 
bidii za moyo wake hata awe asiyefaa kwa kazi ya namna yo yote. Atendewe kwa wema na 
upendo maana hana wazazi wa kumhurumia. Yatima akikua na kupata akili itakuwa ni juu ya 
serikali kuhakikisha busara yake na fahamu yake. Yatima anayeonekana ana uwezo kuangalia 
shughuli zake mwenyewe basi atatoka ndani ya ulinzi na atapewa mali yake yote yeye mwenyewe. 
Pia tazama sura 2:221. 


63 


2. SURA AL-BAOARA 


217. Mmelazimishwa kupigana vita 
ingawa mwaichukia; na huenda mchukie 
kitu nacho ni heri kwenu, na huenda 
mpende kitu nacho ni shari kwenu. Na 
Mwenyezi Mungu Anajua, lakini ninyi 
hamjui. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


yA AA UZIA za 

ki YA aa 
ANA va za AA Ww AA 

UA waa 


€ ULILALA 9304 TAHA Sn 


aaa aa iajei 


AA 


FUNGU 27 


218. Wanakuuliza juu ya kupigana 
vita katika miezi mitakatifu. Sema: 
Kupigana vita katika hiyo ni (dhambi) 
kubwa: na kuwazuilia (watu) njia ya 
Mwenyezi Mungu na kumkataa Yeye na 
Msikiti Mtakatifu, na kuwatoa humo 
watu waliomo ni (dhambi) kubwa zaidi 
mbele ya Mwenyezi Mungu. Na mateso 
ni mabaya zaidi kuliko kuua. Wala 
hawataacha kupigana nanyi mpaka 
wawatoeni katika dini yenu kama 
wakiweza; na miongoni mwenu 
atakayetoka katika dini yake, kisha akafa 
hali yu kafiri, basi hao ndio ambao 
vitendo vyao vimeharibika katika dunia 
na Akhera, nao ndio watu wa Motoni, 
humo watakaa. 

219. Hakika wale walioamini na 
waliohama na kufanya juhudi katika njia 
ya Mwenyezi Mungu - hao ndio 
wanaotumai rehema za Mwenyezi 
Mungu; na Mwenyezi Mungu ni 
Msamehevu, Mrehemevu. 


. kai au Aa 


KISAAA, VA BA 


Si SI GESI KASI ai 


yA ELI 

masa Ja an sa 
92 9994 Aa LIE 

Aa SI 3 


MAA 


Au 
(YA) WA Aa 


Ia ” pi “ -” WAA 


SIAGI jisi 


PILI PIJU MAINI 
aa Au 
Wa wA 


LA 


Bu 
Ai . 


-” 


Aya 217. 


Ingawa mwaichukia. Aya hii inaonyesha waziwazi ya kuwa masahaba za Mtume 


s.a.w. walipigana vita kwa kujilinda na kujitetea tu, au sivyo walikuwa wakichukia kupigana vita. 


64 


” 


- 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


> 


220. Wanakuuliza juu ya ulevi na KI AI 
kamari. Sema: Katika hivyo mna dhambi ii YAWA, 13 3 Si 
kuu na manufaa kwa watu pia, lakini 6, wa MKEO WO; wa NII 
dhambi yao ni kubwa zaidi kuliko PUA i IAA 


manufaa yao. Na wanakuuliza watoe In Imba Ao £iyoB oo AiAZ 
Sa Ya AA WI Aa 
nini. Sema: Vilivyo vizuri. Hivi ndivyo za . WA - 

. . ” ” 
Mwenyezi Mungu Anavyowabai- AZAA YAI 
nishieni Aya ili mpate kufikiri, 


Aya 220. Ulevi na kamari. Katika Aya zinazotangulia amri ya kupigana vita 
imeteremshwa. Kupigana vita kunachukua gharama kubwa mno, hata dola zenye hazina zinazojaa 
fedha na dhahabu zinahitaji kukopa pauni maelfu-elfu ili kutimiza mahitaji ya askari na vinginevyo. 
Waarabu walikuwa wakikusanya matumizi hayo kwa kucheza kamari. Waislamu walipoamrishwa 
kupigana walitaka kujua ni njia zipi za kukusanya mali zinazoruhusiwa na Sheria. 

Na pia waliuliza habari za pombe, maana watu wengi wanapofikiwa na msiba au taabu fulani 
wanapenda kunywa pombe ili wasahau taabu zao. Katika Biblia maskini na mtu anayekaribia 
kufa wameruhusiwa kutumia divai kwa sababu hii (Mifano ya Maneno 31:4-7). Katika siku za 
vita askari hunyweshwa pombe nyingi wapate ujasiri wa moyo na wasisikie maumivu. Waarabu 
walinywesha hata farasi zao pombe. Basi, Waislamu walihitaji kujulishwa, je, vita zao zitakuwa 
kama za watu wengine au vipi? 

Wakati Waislamu walihitaji sana ufunuo utoke mbinguni Mwenyezi Mungu aliteremsha Aya 
hizi ambazo zilileta maagizo ya namna ya pekee katika dunia nzima. 


INJILI HAIKATAZI VILEO 

Katika dini zote, ni dini ya Kiislamu tu inayoharimisha kabisa ulevi na kamari. Mabanyani 
wanatumia pombe katika baadhi ya ibada zao. Wakristo wanatumia pombe kanisani wakisema ati 
ni damu ya "Mungu Mwana." Yameandikwa katika Injili ya Yohana 2:7-9, ya kwamba mwujiza 
wa kwanza wa Yesu ulikuwa ni kugeuza maji yawe "divai njema." Tena hakutengeneza kiasi, 
bali ilikuwa pombe ya kujaza mabalasi sita. Injili ya Katoliki katika Kiswahili inasema ya kwamba 
kwa kufanya vile Yesu alionyesha "kwamba hakuna dhambi katika kunywa divai. Dhambi ipo 
katika ulevi." (uk. 232, maelezo chini ya aya 11) 


MAAGIZO YA MTUME. 

Mtume s.a.w. alisema waziwazi ya kwamba vileo vya kila namna ni haramu (Bukhari), 
kidogo au kingi (Kashf-ul-Ghummah). Basi Waislamu wanaoshindwa na tabia zao mbaya na 
kusema kulewa tu ndio kumekatazwa, la si kunywa pombe, basi wajue ya kuwa wanamwasi 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake kwa hoja za namna ile. Mtume s.a.w. alisema; "Mwislamu 
anapokunywa pombe imani inamtoka" (Bukhari). Mtume s.a.w. aliharimisha biashara ya pombe 
(Kashf-ul-Ghummah). Mtu akiruhusiwa kuiba vitu vidogo vidogo pole pole atakuwa mnyang'anyi 
mkubwa. Tumeona hali ya Wakristo jinsi walivyoteleza miguu kwa huku "kutumia kiasi." Nasi 
hatuna budi kujihadhari kabisa na vileo. 


MASAHABA WANAMTII MTUME 

Amri ya kuharimisha divai iliteremka mwisho wa mwaka wa tatu baada ya Hijra au mwanzo 
wa mwaka wa nne (Zurgaani). Kabla ya kuharimishwa pombe, baadhi ya Waislamu walikuwa 
wanaitumia. Amri hii iliposhuka, Mtume s.a.w. alituma mtu kunadi masokoni. Saa ile ile baadhi 


65 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


ya Waislamu walikuwa wakinywa katika nyumba moja na Anas ndiye aliyekuwa akiwanywesha. 
Mmoja wa wanywaji, Abu Talha alimtuma Anas aende kusikiliza mtangazaji anasemaje. Anas 
akarudi akamwambia, mtu huyo ametumwa na Mtume s.a.w naye anasema pombe imeharimishwa. 
Mara Abu Talha akamwamuru Anas kuvunja ule mtungi wa pombe na wote wakaacha (Bukhari). 

Inasimuliwa ya kwamba Waislamu wote waliacha kunywa ulevi kwa kusikia sauti ya mnadi 
tu, wala hakuna hata mmoja aliyemwendea Mtume s.a.w. kuhakikisha kama ni kweli amri hiyo 
imetoka kwa Mwenyezi Mungu, ama mtangazaji amewadanganya tu. 

Siku hiyo Waislamu walivunja mitungi ya pombe na viriba vilichanwa hata pombe ikaenea 
katika vijia vya Madina kama maji ya mvua. Jambo hili pia linaonyesha upendo wa dini na moyo 
wa kutii amri za Mwenyezi Mungu waliokuwa nao Waislamu wa kwanza. 


POMBE ILISHINDA SERIKALI 

Serikali ya Amerika ilipitisha amri ya kukataza kabisa ulevi. Lakini watu walioupendelea 
wakaendelea nao kisirisiri, na wakashughulika nao sana hata serikali, ikashurutishwa kugeuza 
kanuni yake. Kazi iliyoshindwa kufanya serikali yenye nguvu ya Amerika katika siku hizi za 
"mwanga na ustaarabu,” Mtume s.a.w. aliifanya kwa sauti moja tu katika zama za "giza na ujahili". 

Dhambi yao ni kubwa zaidi kuliko manufaa yao. Our'an Tukufu haisemi kwamba ulevi na 
kamari ni vitu visivyo na faida asilan. Lakini inatufunza tusiwe wenye kuchukua kitu ambacho 
dhara yake ni kubwa kuliko faida yake. 

Watu wenye fikira nzuri wameanza kutambua dhara iliyoko katika kuandamana na ulevi na 
kamari. Pombe ni mbengu ya maovu ya namna nyingi. Na kamari ni njia isiyo halali ya kuchuma 
mali ambayo inaleta chuki, ugomvi, uuaji na umaskini. 

Mapadre wengi walitangaza majuzi ya kwamba kucheza kamari ni dhambi. Rais wa Kenya 
African Union Bwana Jomo Kenyatta, alihimiza Waafrika wasitumie pombe. Si kwamba Biblia 
inakataza kucheza kamari au Bwana Kenyatta amewakataza wenzake kutumia 'Beer' kwa kufuata 
amri ya Mwenyezi Mungu, bali wote hao wameona dhahiri ya kuwa upungufu wa mali na 
mambo mengi mabaya hufuatana na ulevi na kamari, navyo vinaweza kurudisha nyuma maendeleo 
ya taifa zima hata katika mambo ya kidunia pia. 

Hapa chini tunanukuu kidogo katika maneno mengi yaliyoandikwa na wasio Waislamu 
wakidhihirisha hatari za pombe na kamari:- 


HATARI ZA POMBE 

"Ulevi ndilo jambo kubwa katika kuleta magonjwa; na katika magonjwa yote walevi ni 
wagonjwa wabaya. Katika magonjwa yanayoshika watu wengi vifo katika walevi ni vingi mno, 
na nguvu yao ya kustahamili magonjwa, majeraha na kazi ngumu hupungua .... Ulevi unapunguza 
maisha. Kampuni za bima ya uhai zimegundua ya kwamba uhai unaotazamiwa wa watu 
wasiokunywa ulevi ni karibu mara mbili ya ule wa watu wanaolewa.... Ulevi na uhalifu wa 
sheria ni masahibu maarufu, na toka 25 hadi 85 ya kila mia moja wahalifu ni walevi.... 

"Dhara ya kunywa pombe huonekana katika watoto wa mlevi. ... Kifafa, wehu, upumbavu, 
na namna kadha wa kadha za ubovu wa miili, akili, na tabia huonekana katika watoto wa watu 
wanaokunywa pombe" (Jewish Encyclopaedia i, 333-334; pia tazama Encyclopaedia Britannica 
14th Edition, 540; na Encyclopaedia of Religions and Ethics i, 299-301). 


HATARI ZA KAMARI 

"Uovu wa kucheza kamari bado haujakataliwa. Lord Beaconsfield alisema; 'Kamari ni 
limashine likubwa linaloharibu tabia zataifa..... Katika miaka 12 (toka 1895-6 mpaka 1906- 
7) watu katika Uingereza waliojiua wenyewe kwa ajili ya kamari na waliojaribu kujiua, jumla 
yao walikuwa 156, na kesi za wizi kwa sababu ya kamari zilikuwa 719 na kufilisika 442. Kwa 
sababu ya mambo haya siyo ajabu kuona ya kwamba katika nchi zote zilizostaarabika kamari 
imetiliwa vizuizi vya sheria... 


66 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


221. Katika dunia na Akhera. Na AME AZU VITA 
wanakuuliza juu ya mayatima. Sema: aa aaa AAA is HANA 
Kuwatendeamemandiovizuri,nakama yani, 446 YA YA mna 
mkichanganyika nao, basi ni ndugu wa ia Na uh yA 
zenu; na Mwenyezi Mungu Anamjua AKA Waka Ya Ka aw AA 7 
mfisadi na mtenda mema; na Angali- Wi ya 35 
penda Mwenyezi Mungu angaliwapeni ww 
udhia; hakika Mwenyezi Mungu ni 
mweye nguvu mwenye hekima. 

222. Wala msiwaoe wanawake ., BI ya 
washirikina mpaka waamini. Na bila Aja ua 2 uu 
shaka mjakazi mwenye kuamini nibora. we ILA CIgoo na Ka ua KUYA 
kuliko mwanamke mshirikina ingawa NI WA ka 155 Ya 


awapendezeni. Wala msiwaoze AU IA WA UA WALIA 
wanaume washirikina mpaka waamini. 33 2 ha ka 3 wa 


Na kwa yakini mtumwa mwenye 737 kusyadaji AE 
kuamini ni bora kuliko mwanamume Di 
wa 


mshirikina ingawa awapendezeni; hao WAKA CA AWA Ai BAA Maji Jd 
wanaita kwenye Moto, na Mwenyezi UNA 
Mungu Huita kwenye Pepo na samahani (aa aa, waka 
kwa amri Yake. Naye Hueleza Aya Zake 

kwa watu ili wapate kukumbuka. 


Kamari, kama asemavyo Herbert Spencer, ni namna ya tendo linaloleta furaha kwa kumtia 
mwingine machungu. Furaha ya anayeshinda ni msiba wa anayepoteza. Kwa hiyo, kitendo cha 
namna hii ni hakika hakifai kwa ajili ya watu; kinakausha huruma, kinatia tabia kavu ya 
kujipendelea, na hivyo kunaleta kuharibika kwa tabia zote za mtu. Ni desturi ya kishenzi," (Enc. 
Rel. Eth. vi. 165-166). 

Hayo ndiyo maneno ya watu wanaoijua kamari na ulevi barabara na sasa kwa kuona hatari 
zake, wenye akili wao wameanza kuchoka navyo. Ingewafaidia sana watu kuacha tabia hizi 
mbovu zinazoangamiza. 


Aya 221. Wanakuuliza juu ya mayatima. Kuangalia mayatima ni jambo muhimu kabisa 
kwa ajili ya faida ya watu wote. Islam inawahimiza wafuasi wake kuwalea mayatima kwa njia 
iliyo nzuri, na kuwatendea kama watu wa nyumbani na waonekane kama ndugu. Pia tazama sura 
2:216. 


Aya 222. Wala msiwaoe wanawake washirikina. Waislamu wamekatazwa kuwaoa 
wanawake washirikina, na kuwaoza washirikina binti zao, maana kwa kuoana hivyo inaweza 
kuleta hatari juu yao na juu ya watoto wao, na wanaweza kupotea bure. Mwenyezi Mungu 
amekwisha kuwaokoa katika uchafu wa ushirikina, ya nini kujiingiza tena katika taabu zile za 
zamani. 


67 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


FUNGU 28 


223. Na wanakuuliza juu ya hedhi. pi F 
Sema: Hiyo ni udhia; basi jitengeni na WA USIA Ji yanii BD 
wanawake katika hedhi, wala msiwai- ; 

2 wi KISII YwA Aa s 
ngilie mpaka wametakasika. Na wataka- aa WANI ani Aali 
potakasika, basi wafikieni katika pale. 2 Wi Ini ir 2 SIZE makri kui 
Alipowaamuruni Mwenyezi Mungu; Saa Kaa CA ae 
hakika Mwenyezi Mungu Huwapenda MNA ZA UA A Aa | WA <a 
wanaotubu na wanaojitakasa. We 


224. Wake zenu ni shamba lenu - ; WA UBIA, ya 
Ia L TIA ai YA 
basi liendeeni shamba lenu wakati mpe- 3 WATA AA yi Aa MOI 


ndapo, na tangulizieni (wema) nafsi Y218 JIBWA pahi MaIV VIA aI nz 
; i WALIA Ai AU ) 
zenu; na Mcheni Mwenyezi Mungu, na . Si Naso 3 aha mii 3 hada 


A . . 3 ,”. 
jueni ya kwamba bila shaka mtakutana SIAI A 
naye; na uwapashe habari njema 

waaminio. 


Aya 223. Juu ya hedhi. Mtu hana ruhusa kuingiliana na mkewe katika hali ya hedhi, 
maana jambo hilo linaweza kuwadhuru wote wawili. Baada ya kukatika damu mtu amekuwa na 
ruhusa ya kuingiliana naye, lakini ni bora angoje mpaka mkewe ameoga. 

Neno la Kiarabu adha halina maana ya kitu chenye kuleta madhara. Neno adha ni lazima 
lieleweke katika maana ya ugonjwa na au usumbufu wa muda. Vinginevyo italetea kueleweka 
kwamba Mwenyezi Mungu Ameumba kitu ambacho ni chenye kuleta madhara kwa wanawake, 
fikra ambayo si sahihi. 


Aya 224. Annaa shi'tum, "Wakati mpendapo." Maneno haya pia yanafasirika, (1) jinsi 
mpendavyo na (2) mahali mpendapo. 

Wake zenu ni shamba lenu. Aya hii ni ushahidi wa ufasaha wa Our'an kwa kutumia usemi 
uliotukuka na ulio safi. Jambo ambalo ni mororo kabisa kuelezeka limeelezwa katika usemi 
wenye staha sana, na hekima yote ya kuoana na kufikiliana imetajwa katika maneno mafupi 
kabisa. Inasemwa, Wake zenu ni shamba lenu. Mwanamke hakika amefanana na shamba 
linalopandwa mbengu ya kutoa watoto. Mradi wa Aya hiyo ni namna mbili kwa kutegemea maana 
ya maneno. Liendeeni shamba lenu. Ikiwa kuliendea shamba mradi wake ni kuingiliana, basi 
maneno hayo yatafahamika hivi: (1) umfikie mkeo kwa namna inayomfaa, sawa na uwezo wake 
na si kwa namna nyingine: na (2) nyote wawili mjaribu kuiweka mioyo yenu katika hali ya usafi 
wakati wa kufikiliana ili mtoto atayetokana na tendo hilo naye apate usafi huo. Mtume s.a.w. 
alisema, "Mume anapomwingilia mkewe, wote wawili waombe kwa Mwenyezi Mungu na waseme. 
Mola wetu, utuepushe sote wawili na Shetani, na kama ukituruzuku mtoto, basi naye umwepushe 
na Shetani" (Muslim). 

Lakini, kama kuliendea shamba mradi wake ni kuchagua mke au kushughulika naye, maneno 
haya liendeeni shamba lenu "mpendavyo," yatafahamika hivi; (1) Kwamba uchague mke anayefaa 
sana kuwa shamba, yaani (a) awe waluud, yaani, aweze kuzaa, asiwe tasa; (b) awe mwenye afya 
nzuri, awezaye kuzaa watoto wenye afya njema; (c) awe na sifa za kutosha kwa kuwapa watoto 
mafunzo mema na (d) waduud , yaani mwenye tabia ya huba na mapenzi ili makazi ya nyumbani 


68 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


225. Wala msimfanye Mwenyezi Bai Aa maa 
Mungu shabaha ya viapo vyenu ili Basi Winia UZA aa 
msipate kufanya wema na kuogopa na AE PU WAT APO KI ILI YA 
kupatanisha baina ya watu. Na IA aali may AI ma 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia, 

Mwenye kujua. 


226. Mwenyezi Mungu Hatawashi- Aaa YA WA IA 
keni kwa sababu ya upuuzi katika viapo Si Sa naa y 
vyenu, bali Atawashikeni kwa sababu ya TAALA Ini YA SAA 
yale iliyofanya mioyo yenu; na Dea asi 
Mwenyezi Mungu ndiye Msamehevu, 

Mpole. 

227. Kwa wale wanaoapa kwamba “pano 22 Nae MA B 

watajitenga na wake zao, (muda wao) zadi ka IO. Si 
; ; pa Wa ji MAITA 
ni kungoja miezi minne; na kama ai wa KI AASA Was 


wakirejea, basi hakika Mwenyezi 
Mungu ni Msamehevu, Mrehemevu. 
228. Na wakiazimia talaka, basi kwa UKU WAA TTA YA yi 
i ; z (CA " 
hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye zA ka 
kusikia, Mwenye kujua. 


yawe ya kupendana na masikilizano na watoto wafaidike kwayo. (2) Kwamba umtunze mkeo na 
kumtendea kwa wema ili maisha yake yawe ya furaha na kutosheka, na ili awe mwelekevu kuwalea 
watoto vizuri. (3) Kwamba nyote wawili mjiweke kwenye hali ya afya njema na mwenendo wa 
ucha-Mungu ili mbegu ya shamba lenu pia iwe yenye nguvu katika hali zote. 


Aya 226. Upuuzi katika viapo. Mtu akila yamini pasipo kukusudia, yamini ya namna hiyo 
huitwa laghwu, kama vile watu wengi walivyo na mazoea ya kuapaapa au kuapa wakati wa 
hasira. Ingawa viapo vya namna hii kwa mujibu wa kanuni ya Sharia na kanuni ya serikali si kitu, 
lakini watu wa namna hii wanaitwa wapuuzi, na wanaweza kuonja taabu za upuuzi wao. 


Aya 227. ilaa, ni tendo la mtu anapoapa kuwa hatokaribiana na mkewe. Katika hali ya 
Tilaa mume hawezi Kumwacha mkewe kwa muda wa zaidi ya miezi minne. Kama hakumchukua 
mke wake katika muda huo, basi ikipita miezi minne itakuwa ni talaka. 


Aya 228. Wakiazimia talaka. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu mume anayo haki ya 
kumwacha mkewe akiona ameshurutishwa na haja fulani iliyo halali. Katika dini ya Kikristo pia 
mtu anaweza kumwacha mkewe, lakini kwa sharti moja tu la uasherati (Matt. 5:32). Dini ya 
Islam inasema, si mambo ya uasherati tu yanayoweza kumchukiza mtu katika habari za mkewe, 
bali yanaweza kupatikana mambo mengine pia. Basi kwa ajili hii haikuelezwa sababu ya talaka 
iliyo maalumu. Ubovu wa kanuni ya Kikristo umekuwa wazi sana katika nchi zote za Wakristo. 
Lakini juu ya hayo Wakristo, hasa mapadre wanaendelea kuleta upinzani wao usio na dalili juu ya 
kanuni ya Kiislamu ya talaka. Jambo hili linaonyesha kuwa mapadre wanapinza kwa shauri ya 


69 


2. SURA AL-BAOARA 


229. Na wanawake waliopewa 
talaka wangoje mpaka hedhi tatu, wala 
haiwapasi kuficha Aliyoumba 
Mwenyezi Mungu katika matumbo yao, 
ikiwa wanamwamini Mwenyezi Mungu 
na siku ya Mwisho; na waume wao wana 
haki zaidi ya kuwarejesha katika muda 
huo, kama wakitaka isilahi. Nao 
(wanawake) wanayo haki sawa na ile 
iliyo juu yao kwa sheria; na wanaume 
wana daraja moja zaidi kuliko wao, na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, 
Mwenye hekima 


JUZU 2, SAYAOUULU 


PR LLIA AD 


Sinai KA KATAA LI 

WATA ia 

AMMA WA ANA 

YUNA NA AA FAKINYA Sa vi 

AA AA Sa AS 
fi 


” 
YAA APA 


LA 
” 
. 


FUNGU 29 


230. Talaka (hutolewa) mara mbili; 
kisha ni kuwaweka kwa wema au 
kuwaacha kwa ihsani; wala si halali 
kwenu kuchukua cho chote mlichowapa 
(wake zenu), isipokuwa wote wawili 
wakiogopa ya kwamba hawataweza 
kusimamisha mipaka ya Mwenyezi 
Mungu; na kama mkiogopa kwamba 
hawataweza kusimamisha mipaka ya 
Mwenyezi Mungu, basi si aibu kwao 
kupokea ajikomboleacho mwanamke. 
Hii ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, 
basi msiiruke. Na atakayeiruka mipaka 
ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio 
wadhalimu. 


AA AINA 


KE la yanye) KAA Siza SILI 

UV ULEA ? YAKU KI 
ne ki UA aw 
MATA SA KU NISI KI II LINI 
IZI ibi Ndi 


UCHA PA RB 


Sisi ai ia 
KAA 

PISI WALI 321 WIZ 9299 
aha 390> Si Al YA 


camuni KA 


husuda tu na hakuna kitu kingine. Habari za talaka katika dini ya Kiislamu zimewekewa vizuizi 
sana. Mtume s.a.w. amesema, "Jambo lililo halali lichukizalo sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni 
talaka" (Dawud, sura ya talaag). Lakini kama mume na mke baada ya kila juhudi ya mapatano 
wasiweze kukaa pamoja, wameruhusiwa kuachana. Mume anaambiwa, ukitaka kumwacha mke 
wako uangalie mambo haya:- (1) Talaka itolewe moja moja baada ya mke kutoka hedhi kabla 
hajaingiliwa. (2) Mke lazima akae nyumbani kwa mumewe mpaka tohara tatu zipite. (3) Mume 
anayo hiari ya kumrejesha mke wake kabla haujesha muda wa tohara tatu. Na kama mke alikuwa 
hajalipwa mahari yake lazima apewe kabla ya kutoa talaka ya mwisho. 


70 


Ww 


JUZU 2, SAYAOUULU 


231. Na kama amempa talaka (ya 
tatu), basi (mwanamke huyo) si halali 
kwake baada ya hayo mpaka aolewe na 
mume mwingine; na (mwanamume 
huyo) akimwacha, basi hapana aibu 
kwao (mume yule wa kwanza na 
mwanamke huyo) kurejeana ikiwa kama 
wana yakini ya kwamba wote wawili 
watasimamisha mipaka ya Mwenyezi 
Mungu. Na hii ni mipaka ya Mwenyezi 
Mungu Anayoibainisha kwa watu 
wajuao. 

232. Na mtakapowapa wanawake 
talaka, nao wakafikia eda yao, basi 
washikeni kwa wema au waacheni kwa 
wema, wala msiwaweke kwa kuwapa 
dhara mkaruke mipaka; na atakayefanya 
hivyo, hakika yeye amejidhulumu 
mwenyewe. Wala msizifanyie mzaha 
Aya za Mwenyezi Mungu; na kumbuke- 
ni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu 
yenu, na pia aliyoyateremsha katika 
Kitabu na hekima Anayowaonyeni 
kwayo. Na Mcheni Mwenyezi Mungu 
na jueni kwamba Mwenyezi Mungu ni 
Mjuzi wa kila kitu. 


FUNGU 


233. Na mtakapowapa wanawake 
talaka (ya kwanza au ya pili) nao 
wakamaliza eda yao, basi msiwazuie 
kuolewa na waume zao endapo baina 
yao wamepatana kwa wema. Hayo 
anaonywa nayo yule miongoni mwenu 
anayemwamini Mwenyezi Mungu na 
siku ya Mwisho. Hayo ni mazuri mno 
kwenu na safi kabisa; na Mwenyezi 
Mungu Anajua lakini ninyi hamjui. 


71 


2. SURA AL-BAOARA 


sanaa Janga AA POPE. AMA 
ATI WAN 
AAA “T, 4 WI KAA YI 
Ga kaa TA ka 
BIDII Zi ba KIINI TWA 
UWA AA AI AI 


WEL TAU ANT FA) 
DA ai 


Ki ui 
Si Ha 
WI II AA 


30 
BA Sa ig; 


KI AH WINO ILI KIL II IA 
UA AAA AA aa 
UA AA AA $ssJar! 
AOA Sa uni 
WALA ALAWI AFWKU 
Sai ii Sisi 


EA LAKA 


MAI 


o3 
aa 


; 


2. SURA AL-BAOARA 


234. Na wanawake waliozaa 
wawanyonyeshe watoto wao miaka 
miwili kwa anayetaka kukamilisha 
kunyonyesha; na ni juu ya baba yake 
chakula chao na nguo zao kwa sheria; 
wala nafsi yo yote isikalifishwe ila kwa 
kadiri ya wasaa wake. Mama asiwekwe 
taabuni kwa ajili ya mtoto wake, wala 
baba kwa ajili ya mtoto wake, na juu ya 
mrithi ni kama hivyo. Na kama wote 
wawili wakitaka kumwachisha ziwa, kwa 
kuridhiana na kushauriana, basi si kosa 
juu yao. Na kama mkitaka kuwapatia 
watoto wenu mama wa kuwanyonyesha, 
basi haitakuwa aibu juu yenu kama 
mkitoa mliyoahidi kwa sheria. Na Mcheni 
Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba 
Mwenyezi Mungu anayaona 
mnayoyatenda. 

235. Na wale wanaofishwa miongoni 
mwenu na kuacha nyuma wake, hawa 
wangoje miezi minne na siku kumi; na 
wanapofikia muda wao, basi si aibu juu 
yenu katika yale wanayoyafanya kwa 
nafsi zao kwa (kufuata) sheria; na 
Mwenyezi Mungu Anazo habari za 
mnayoyatenda. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


PA KAZ KIA 


AU WA ua II 
ii ani zi WA 
Si KAMEI TA KMA AGOA 
Sala ui 
kipi AA jia au YAI Ai 
ka AA AAA 
AU yap 
KAA AAA 
ATE KA WAA ANA 


Aa WA WA ? 


102203 230 via wal 


SAI AU ANAO IA LAA Sasi 
” 


SELI ua ai ya 
GA KA AG AGA , 
KK ILAZELEA JA 
DAI Si 


. KALALA 


va asil 


Aya 234. 


Mwanamke mwenye mimba akiachwa, na baadaye azae mtoto, nani 


atachukua madaraka ya kunyonyesha? Mwenyezi Mungu anasema. Muda kamili wa kumnyonyesha 
mtoto ni miaka miwili; lakini kama baba na mama wanapatana kwa muda ulio mdogo kuliko huu 
pia si vibaya. Matumizi ya mama yatatolewa na baba, ila wote wawili washike uadilifu, mmoja 
wao asimtaabishe mwenziwe kwa ajili ya mtoto. 


Aya 235. Wanawake wanaofiwa na waume zao eda yao ni miezi minne na siku kumi. 


Ukipita muda huu wanayo hiari ya kuolewa kama alivyosema Mwenyezi Mungu ya kuwa 
wanawake wajane waozwe (sura 24:33). 


72 


JUZU 2, SAYAOUULU 


236. Wala si aibu kwenu katika 
kupeleka habari ya posa kwa ishara 
kuwaoa wake (waliofiwa) au mliyoya- 
ficha mioyoni mwenu; Mwenyezi Mungu 
Anajua kwamba ninyi karibuni mtawa- 
kumbuka; lakini msifunge nao ahadi kwa 
siri, isipokuwa mseme maneno yaliyo 
bora; wala msiazimie kufunga ndoa 
mpaka muda ulioandikwa ufike mwisho 
wake. Na jueni ya kwamba Mwenyezi 
Mungu Anayajua yaliyomo katika nafsi 
zenu, basi jihadharini nayo. Na jueni 
kwamba Mwenyezi Mungu ni 
Msamehevu, Mvumulivu. 


2. SURA AL-BAOARA 


KA Ku 
au Sa 
Ii 
Wu 


UA ANASA ZEE AKILI (0 ND 
Ia Ii IS 
,” 101594 


IA PI LUKA TAA #CIIA ore 
AA MA 


FUNGU 31 


237. Si dhambi kwenu kama 
mkiwapa wanawake talaka ambapo 
hamjawagusa au kuwawekea mahari. 
Na wapatieni matumizi - mwenye wasaa 
kadiri awezavyo, na mwenye dhiki 
kadiri awezavyo - matumizi kwa sheria; 
ndio wajibu kwa wafanyao wema. 

238. Na kama mkiwapa talaka kabla 
ya kuwagusa, na mmekwisha wawekea 
mahari, basi (wapeni) nusu ya 
mliyoyaweka, isipokuwa wanawake 
wenyewe waache au yule (mume) 


YA LIUIZZA aa S YU. aa 
WE YA WA AE 
ANNA 


KUUITA ILEALA 
Ba Fa la loi si 
IL AUT IPA MYA VA JALADA SALU IZZA 
sai BE wa Ai Je ayu5 


” 292 AI 
(ae maa ra 

Bo II WA Pa IIIA 
UTA Ya WA WA OA 
7 22446 AZ WAJALA A 
AA KA WAT aa 


Aya 236. 


Kwa mujibu wa Aya hii imekatazwa kufanya mapatano ya ndoa waziwazi na 


wanawake waliomo katika eda za waume wao waliofariki. Lakini kudokeza habari kwa ishara 


kwa njia iliyo nzuri haikukatazwa. 


Aya 237. 


Wakati mwingine mtu analazimika kumwacha mkewe kabla ya kumleta 


nyumbani kwake na kabla ya kukata mahari. Basi wakati wa namna hii ni lazima mume ampe mke 
wake zawadi kabla ya kuagana naye iliyo sawa na uwezo wake ili hasira na bughudha ipowe 
moyoni. 


Aya 238. Mtu akitaka kumwacha mkewe ambaye hajaingiliana naye, na hali wamekwisha 
patana mahari, basi katika hali ya namna hii ni wajibu wa mume kumpa mkewe nusu ya mahari. 


73 


Zi 


2. SURA AL-BAOARA 


ambaye kifungo cha ndoa ki mikononi 
mwake aache (haki yake). Na ya 
kwamba muache ndiyo karibu sana na 
utawa. Wala msisahau kuhurumiana 
baina yenu; hakika Mwenyezi Mungu 
anayaona mnayoyafanya. 

239. Angalieni Sala, na hasa Sala 
ya katikati, na simameni kwa 
kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. 

240. Na kama mkiwa na hofu basi 
(salini) mkitembea au mmepanda 
(wanyama); na mtakapokuwa katika 
amani, basi Mkumbukeni Mwenyezi 
Mungu kama Alivyowafunzeni yale 
mliyokuwa hamyajui. 

241. Na wale wanaofishwa 
miongoni mwenu na kubakisha wake, 
wawausie (warithi) kwa ajili ya wake zao 
kupata matumizi kwa mwaka mmoja 
bila kutolewa; na kama wanawake 
wenyewe wakiondoka, basi si kosa juu 
yenu katika yale waliyoyafanya kwa 
nafsi zao wenyewe kwa (kufuata) sheria. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu, Mwenye hekima. 

242. Na wanawake waliopewa 
talaka pia wapewe matumizi kwa 
desturi; huo ndio wajibu kwa wamchao 
Mwenyezi Mungu. 

243. Hivyo ndivyo Anavyowabai- 
nishieni Mwenyezi Mungu Aya Zakeili 
mpate kufahamu. 


JUZU 2, SAYAOUULU 


AA 
” 

Na 
ara 


2? £ IIIA MI 
Sis pa BUI aa asi 


WA WAKE LIZYI 


wa .” wi WA - 
AA AA AA 
GI PA WA 
TA KA APA NYA) 
9 KEM APULA ” TA KAYA 
WA WAHE NA AA 
Bi 


WI JA 


-, 


YAAANI UL SADA ZENA 
WI ii 
AUZA NOMA 
NATAKA MAA 


CA IIIA IO 2 Yao 3 

ui wapa ii 
A 7 TATA AA Wa 

Wi ii uu 
KIZA 


LA MALIA LA Aa AI TI PIPA 

AM EA KA AA yaa 
VITA 4 U 3, ZI 

AAA SIA 


$ ” 


Sa VU, Ii Bo AI 
AA ua ai 


- ” 


Aya 239. 


Sala ya katikati. Wengine wanasema, Sala ya katikati ni Sala ya Alfajiri, ambapo 


wengine wanafikiri Sala ya katikati ni Sala ya Adhuhuri au ya Alasiri au ya Tahajjud. Lakini kwa 
hakika Sala ya katikati ni kila Sala inayomkuta mtu katikati ya shughuli zake, maana katika hali 
ya namna hii mtu anaweza kupitiwa Sala ikamponyoka, hivyo amehimizwa kuangalia Sala ya 


namna hii. 


74 


JUZU 2, SAYAOUULU 


FUNGU 


244. Je, hukuwaona wale waliotoka 
katika majumba yao, nao walikuwa 
maelfu-elfu wakiogopa mauti? Basi 
Mwenyezi Mungu Akawaambia; 
Kufeni; kisha Akawahuisha. Kwa hakika 
Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhili juu 
ya watu, lakini watu wengi 
hawashukuru. 

245. Na piganeni katika njia ya 
Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba 
Mwenyezi Mungu ndiye Asikiaye, 
Ajuaye. 

246. Ni nani atakayemkatia 
Mwenyezi Mungu sehemu bora (ya mali 
yake) ili Mwenyezi Mungu amzidishie 
uzidisho mwingi, na Mwenyezi Mungu 
Hupokea na Huzidisha, na Kwake 
mtarejeshwa. 

247. Je, hukuwaona wakubwa wa 
wana wa Israeli baada ya Musa, walipo- 
mwambia Nabii wao: Utuwekee mfalme 
ili tupigane katika njia ya Mwenyezi 
Mungu? Yeye akasema. Je, haielekei ya 
kuwa hamtapigana ikiwa mtaandikiwa 
kupigana? Wakasema itakuwaje 
tusipigane vita katika njia ya Mwenyezi 


2. SURA AL-BAOARA 
- 


iii 
WAA ANA Je 


WA WALA MWEZA 


! Ca LA PA 
AI ia Sa 


” 


ai SIGWA ATE SAFE NI Fi 
KMA UU USI Y 


AII AA AA LIPA 
iii 


Bina wa YI AA RI Aa 


O 
KAA 


kuda Ja mpo 


” 
byo 


IAEA 


” 


Aya 244. 


Habari za wana wa Israeli waliokimbia mateso ya Firauni zimeelezwa hapa. 


Our'an inaeleza kuwa walikuwa watu elfu chache. Watu hao waliogopa mauti na wakakataa 
kupigana na kumsaidia Nabii Musa. Basi hapo Mwenyezi Mungu akawatia katika masumbufu ya 
jangwani yaliyofanana na mauti, na watu wale wabaya walipokufa na watoto wao wakakua, 
Mwenyezi Mungu akawasaidia na akawahuisha uhai wa heshima, na wakaingia katika nchi 


waliyoahidiwa kupewa. 


Aya 246. 


Watu wo wote wanaotaka kuinuka vizuri ni lazima kwao kutoa mali kwa wingi 


ili waweze kuendelea vizuri. Hapa Mwenyezi Mungu Anawahimiza Waislamu watoe mali katika 
njia ya Mungu. Neno lililotumika hapa linaweza kufasiriwa hivi. "Ni nani atakayemtolea Mwenyezi 


Mungu karadhi iliyo nzuri." 


Basi kwa tafsiri hiyo, Mwenyezi Mungu anasema mali zenu zitakuwa 


kama deni kwa Mwenyezi Mungu na mtarudishiwa malipo yake, yaani mali mtakazozitoa katika 


njia ya Mwenyezi Mungu haziwezi kupotea. 


75 


ka 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 2, SAYAOUULU 


Mungu na hali tumetolewa katika Ki Ba I KE LA pi 
majumba yetu na watoto wetu? Lakini aa aa aa 5ahi ma 


walipoandikiwa kupigana vita, wi Ini i NA WA 
wakageuka isipokuwa wachache PE 
miongoni mwao. Na Mwenyezi Mungu KG) HA tao ATF 
Anawajua sana wadhalimu. 

248. Na Nabii wao akawaambia: | 
Hakika Mwenyezi Mungu amewatoleeni ANA aa ka Ja wa Aa 3 Si JU p 
Taluti kuwa mfalme. Wakasema: IZO >” . 
Anawezaje kuwa na ufalme juu yetu na $ AWA ia Ii J ka 
hali sisi tumestahili zaidi kupata ufalme WAUAWA LE PEA zi 
kuliko yeye, naye hakupewa wasaa wa Ju wen Ka Ua 
mali? Akasema: Bila shaka Mwenyezi E) ; pa agan ya <E Kika MA WA 3 JE 
Mungu Amemchagua juu yenuna ,. Sa ii A yA ji 
Amemzidishia wasaa wa elimu na WA 
kiwiliwili. Na Mwenyezi Mungu Humpa j 


BOB LI 
ufalme Wake Amtakaye. Na Mwenyezi Aya LA dia 
Mungu ni Mwenye wasaa, Mwenye 
kujua. 


249. Na Nabii wao akawaambia: ” ii AYA zak PIA SILALI 
Hakika alama ya ufalme wake ni ma WAA J 

kuwafikieni moyo wenye utulivu ndani Kazi ka da Ka a z. Wa 2 je E 
yake, utokao kwa Mola wenu, na masazo wA DA | 


WA UA 9 


Aya 248. Taluti. Neno hili ni jina la sifa alilopangwa mfalme mmoja wa Kiisraeli, 
aliyekuwako miaka mia mbili kabla ya Nabii Daudi. Mufasirina wengine wa Our'an wanaeleza 
kuwa Saul ndiye aliyepewa jina hilo; lakini kwa hakika habari hizi zinatimia juu ya Gideon 
(Waamuzi 6-8). Sababu katika wakati wake ndio watu walifukuzwa katika majumba yao, mtu 
mmoja asiyekuwa mfalme akawekwa kuwa mfalme. Mwenyezi Mungu akamsaidia huyo mfalme 
na wafuasi wake kwa kuwapa Taabuut (Moyo). Watu wake walijaribiwa kwa maji, nao walikuwa 
wachache sana mbele ya maadui zao, hata hivyo idadi yao ikapungua kwa sababu ya jaribio hilo. 
Lakini juu ya hayo walifanikiwa kuwashinda maadui zao. 

Wakristo huleta upinzani juu ya maneno hayo, wakisema kuwa habari hizi zilizoelezwa 
hapa ni za nyakati mbalimbali zilizoachana kwa miaka mia mbili. Majibu yake ni haya kuwa, 
Our'an ilikusudia kueleza habari za nyakati hizi mbili pamoja kwa kuwa mataifa mbalimbali ya 
wana wa Israeli yalianza kuwa na umoja katika wakati wa Gideon (Taluti) miaka mia mbili kabla 
ya Nabii Daudi, na umoja huo ukakamilika katika wakati wa Nabii Daudi, hata nguvu ya maadui 
wa wana wa Israeli ikavunjika katika wakati wake. 


Aya 249. Taabuut. Watu wengine wamefikiri kuwa neno hili Taabuut kusudi lake ni 
sanduku ambayo habari zake zimeelezwa katika kisa cha Saul katika Biblia. Lakini fikira hiyo si 


76 


JUZU 2, SAYAOUULU 2. SURA AL-BAOARA 


ya yale waliyoyaachawatuwaMusana 4 yaki AAA NI WI WA 
watu wa Harun, wakiuchukua Malaika. 9. z Faya Ji wa Ji 
Bila shaka katika hayo imo Ishara kwenu BA Aa KI Ya z sTAIy AA 
ikiwa ninyi ni waaminio. - 
FUNGU 33 
250. Basi Taluti alipoondoka na , NA 
“ KULE P 9 " - 
majeshi, akasema: Hakika Mwenyezi WASI 2 akajo - Ju ki 
Mungu atawajaribuni kwa mto, basi 4 yata IiIa zA angI. 
atakayekunywa humo si pamoja nami, Sani rami Wa 
na asiyeyanywa bila shaka yu pamoja ; WA WAA LA yA AA Fu 
nami, ila atakayeteka kwa kiasi cha '”- Aaa KA ” 
kujaza kitanga cha mkono wake. Lakini “45 UTAWA 4 Ki KA 
walikunywa humo isipokuwa wachache ki IA kw 
. ; zeka "30 Lau KA WAA 
tu miongoni mwao. Basialipovukayeye Aya ASLSY IS” Kaa tasa II 
na walioamini pamojanaye, wakasema: Ngo) d. 


MIPIRA ZIPA 
yA Ai GA Je #3 55 AA 


Leo hatumwezi Jaluti na majeshi yake. ka 


Wakasema wale wenye yakini ya idi Miaka aa. kunza! 
g . KITO . | 
kukutana na Mola wao: Makundi AU WE 
mangapi madogo yameyashinda WAN KA KAL ht 
makundi makubwa kwa idhini ya Suni 
Mwenyezi Mungu! Na Mwenyezi 
Mungu Yupamojanawafanyao subira. ,,. Wi A ji 
251. Na walipotoka kupambana na €. AI ANI $? YANI 9 
Jaluti na majeshi yake, wakasema: Mola KUA WA AA 
wetu, tumiminie subira, na Utuimarishe Ba! basis ATE 3 lwe 


miguu yetu, na Utusaidie juu ya watu II 
makafiri. AE 


sawa. Katika lugha ya Kiarabu neno Taabuut maana yake pia ni moyo (Mufradat na Lane). Basi 
hapa Mwenyezi Mungu anaahidi kuwa watu wa Gideon watapewa mioyo mizuri yenye utawa na 
ujasiri. Kama si hivi, basi sanduku ya Saul haikumfaa hata kidogo; haikuweza kuwalinda wana 
wa Israeli wala hikuweza kujilinda nafsi yake. Hivyo Taabuut hiyo siyo sanduku la chuma au la 
miti bali mradi wake ni moyo wenye ujasiri na wema. 


Aya 250. Asiyeyanywa bila shaka yu pamoja nami. Utii na kujizuia ni shina la ufaulu wa 
kila namna. Mwenyezi Mungu aliwajaribu watu wa Gideon kwa maji; waliojizuia na kutii 
wakashinda, na waasi wakashindwa. 

Makundi mangapi madogo yameyashinda makundi makubwa. Maneno haya ya Mwenyezi 
Mungu ni somo lenye thamani kwa ajili ya waaminio; wasiogope wingi wa maadui. bali 
wamtegemee yeye anayeweza kuwasaidia. 


Aya 251. Jaaluti na majeshi yake. Jaaluut mradi wake si mtu mmoja, bali taifa la watu. 


17 


Kawi 


2. SURA AL-BAOARA 


252. Basi wakawafukuza kwa idhini 
ya Mwenyezi Mungu; na Daud akamwua 
Jaluti, na Mwenyezi Mungu akampa 
ufalme na hekima na Akamfundisha 
Aliyopenda. Na kama Mwenyezi Mungu 
Asingaliwazuia watu, baadhi yao kwa 
wengine, kwa yakini ardhi 
ingaliharibika; lakini Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye kuwafadhili walimwengu. 

253. Hizi ndizo Aya za Mwenyezi 
Mungu Tunazokusomea kwa haki; na 
bila shaka wewe u miongoni mwa 
waliotumwa. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


SI SISI, 


pa AA ” Us 
35 za ia 
adi 


Aa AKA KA 924 


AS 


HA NINI 


Ua di EE 


ai y- Kawe KE 


vt 


... r 


ATA AA AA KATAA 
yA YA ..” 


zi 


” 
, 


— 


JUZU 3 


254. Hao Mitume Tumewafadhili 
baadhi yao zaidi kuliko wengine; 
miongoni mwao wako ambao Mwenyezi 
Mungu alisema nao, na wengine wao 
akawapandisha daraja. Na Isa mwana wa 
Mariamu Tukampa Ishara zilizo wazi, 
na Tukamsaidia kwa roho takatifu. Na 
kama Mwenyezi Mungu Angalipenda 
wasingalipigana wale waliokuwa baada 
yao baada ya kuwafikia Ishara zilizo 
wazi, lakini walihitilafiana. Kwa hiyo 
wako miongoni mwao walioamini, na 


UACHE 


KAAYA, WA 
Asaa War 
AVAE MATE WA KI 
KI II AHA yi 


Maya KALII 
2 ” KIZA 
AG WA Aaa zai 


Na 'majeshi yake' mradi ni wasaidizi wa watu hao. Biblia inaeleza habari za Jaaluut kwa jina la 
Wamidiani ambao waliwasumbua sana Waisraeli na kuwateka nyara na kuiharibu nchi yao kwa 
miaka kadha wa kadha (waamuzi 6:1-6). Waamaleki pamoja na makabila yote ya upande wa 
mashariki waliwasaidia Wamidiani katika mashambulio haya (Waamuzi 6:3), nao ndio majeshi 
ambayo yametajwa katika Aya hii. 


Aya 252. Mungu asingaliwazuia watu, baadhi yao kwa wengine. Hapa Mwenyezi Mungu 
anaeleza kuwa kusudi la vita liwe kusimamisha raha na amani katika dunia, si kwa ajili ya kuchafua 
amani ya dunia. 


Aya 254. Tumewafadhili baadhi yao zaidi kuliko wengine. (1) Baadhi ya Manabii walipewa 
Sheria mpya na wengine walipewa sahifa ndogo ndogo na wengine waliteremshiwa ufunuo tu 


78 


zili yini 


r FATE TI 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 2. SURA AL-BAOARA 


wengine miongoni mwao waliokufuru. 99 L KAIZA 5 
Na kama Mwenyezi Mungu Angalipe- We aa da 3; 


nda, wasingalipigana; lakini Mwenyezi 
Mungu Hufanya Anavyotaka. 


FUNGU 34 


255. Enyi mlioamini, toeni katika KANE yA Wa iisi kea) CA) Ka 
” 1 Cr JJ! 

vile Tulivyowapeni kabla haijafika Siku WA kaba Mali Wi 

ambayo haitakuwa na biashara, wala ai Usa isisda ari 


Pana Aa 


urafiki, wala uombezi; na waliokufuru MATA 
ndio wadhalimu. sa oi aa 


bila kupewa Kitabu cho chote. (2) Baadhi yao walipelekwa kwa watu wa mji mmoja tu, wengine 
kwa taifa moja na wengine kwa mataifa mengi. (3) Baadhi ya Mitume walipata wafuasi wengi 
katika maisha yao na wengine hawakufanikiwa sana. (4) Baadhi ya Manabii walipata ufalme wa 
dunia pamoja na Unabii na wengine hawakupata ufalme. (5) Tena katika kumkurubia Mwenyezi 
Mungu vilevile Mitume wana vyeo mbalimbali. Mathalan, katika usiku wa Miiraji Mtume s.a.w. 
aliwaona Manabii katika mbingu mbalimbali na yeye mwenyewe alipandishwa hata mbingu ya 
saba (Bukhari), pia tazama sura 53:5-19. Na kadhalika katika Israa Mtume Muhammad s.a.w. 
aliwasalisha Manabii wote katika Bait-ul-Mukaddas. Na hii yote inaonyesha kuwa yeye aliwapita 
Manabii wote katika cheo, na kwa vile ni yeye peke yake aliyetumwa kwa dunia nzima (sura 
25:2;7:159; Bukhari). 

Aya hii pia yaweza kutafsiriwa kwa kuweka alama ya kupumzika baada ya neno min hum na 
siyo kabla yake. Kwa njia hii tafsiri itasomeka na kueleweka kwa urahisi zaidi na itatiririka kama 
ifuatavyo: Hao Mitume ambao miongoni mwao wako Tuliowainua daraja juu ya wengine, 
Mwenyezi Mungu alisema nao na akawapandisha baadhi yao madaraja ya vyeo. 

Padre Dale anaona Aya hii haipatani na Aya 286 inayosema "Hatufanyi tofauti baina ya 
mmoja wa Mitume wake." Hebu tufikirie Aya ile tuone kama padre huyo anasema kweli. Aya 
inasema hivi: "Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu, na Malaika Wake na Vitabu Vyake na 
Mitume Wake; (nao husema), Sisi hatufanyi tofauti baina ya mmoja wa Mitume Wake." Kila mtu 
mwenye maoni safi atafahamu ya kwamba Aya hii inatoa kanuni ya kuwaamini Mitume wote bila 
kumkataa hata mmoja; haisemi ya kuwa Manabii wote wako sawa katika vyeo. Padre ameshindwa 
kufahamu jambo hilo lililo dogo sana. Our'an inafundisha kuwatukuza sana Manabii, wala sivyo 
kama alivyosema Yesu, "Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi" (Yohana 10:8). Mtu 
mwenye itikadi ya namna hii akishindwa kufahamu uzuri wa kanuni ya kuamini Manabii wote 
wa Mwenyezi Mungu, si kosa lake. Zaidi ya hayo kusema, hatutofautishi kati ya Mitume Wake 
ni usemi unaotakiwa waaminio waseme, na kuwafadhili Mitume baadhi yao kuliko wengine ni 
tendo la Mwenyezi Mungu. 

Miongoni mwao wako ambao Mwenyezi Mungu Alisema nao. Sio mradi wake ya kuwa 
Mitume wengine Mwenyezi Mungu hakusema nao, au kwamba kuna Mitume asiowainua cheo. 
Maneno haya yametumiwa kuonyesha ya kuwa kuna namna mbili za Mitume. (1) Mitume 
wanaoleta Sheria; (2) Mitume wale ambao Utume wao umo katika kunyanyuliwa daraja zao. 
Neno "kusema" limetumiwa kuonyesha namna maalumu ya kusema, yaani wahyi unaoleta Sheria 
mpya. 

Tukamsaidia kwa roho takatifu. Tazama sura 2:88. 


79 


Pr 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 3, TILKAR-RUSULU 
256. Mwenyezi Mungu - hakuna 


s ; ji A 8, (WITO ST III zaji 09 WA NII 
aabudiwaye ila Yeye. Mwenye uzima, Aa sa YISUI YAA AA Ji ali 
Mhifadhi wa milele; kusinzia NI Ba 

sh MA 


hakumshiki wala kulala. Ni Vyake CP IA va INA Tala ADAI 
vilivyomo mbinguni na vilivyomo AA awa zaa MU NI 
ardhini. Ni nani awezaye kuombea AA WANO LI bus 
mbele Yake bila ya idhini Yake? AA EIA WA AA WAA 
Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo .. Wa 
nyuma yao; wala hawazunguki cho chote Sa aa BI jap AR Wa dala 
katika elimu Yake ila Apendavyo. Enzi II 
Yake imezienea mbingu na ardhi; wala AG Ai Ia ali Base Ya 
kuvilinda hivyo hakumchoshi, na Yeye 

ndiye Aliye juu, Mkuu. 


Aya 256. Aya hii inaitwa, Aayat-ul-Kursii, na ni moja katika Aya tukufu sana, na inaeleza 
vizuri umoja wa Mwenyezi Mungu na sifa Zake kubwa kubwa. Mtume s.a.w. alisema, Aayat-ul- 
Kursii ndiyo iliyoinuka kabisa katika Our'an (Muslim). Neno Kursiyu kimsingi lina maana ya 
kiti cha mamlaka au enzi. Maana hii ya neno hili ina matumizi mapana na inagubika siyo tu 
kielimu bali pia mahitaji mengine ya kiserikali. 

Ni nani awezaye kuombea. Sababu ambayo hakuna mtu ye yote pasipo ruhusa ya Mwenyezi 
Mungu anayeweza kumwombea mtu mwingine ni kwamba hakuna ye yote ajuaye yaliyomo 
katika mioyo ya watu; ndipo ikawa hakuna mwenye makamo ya kumwombea mwingine. 
Mwenyezi Mungu tu ndiye ajuaye siri za mioyo ya watu, hivyo hakutakuwa na kuombeana ila 
kwa ruhusa Yake, maana Yeye peke yake ndiye ajuaye ni nani anayestahili uombezi. 

Padre Dale aliposoma Aya hii uzuri wake ulimvuta moyo. Lakini kwa kuwa anaichukia 
Islam alitaka Aya kama hii ingelipatikana katika Vitabu vya Kikristo. Anaandika. "Yafaa 
kuwasomea Waislamu Zaburi ckri na Isaya 1:27, etc, wajue ya kuwa maneno mazuri kama 
haya, au mazuri zaidi yaliandikwa miaka elfu kabla hajazaliwa Muhammad" (Tafsiri yake ya 
Our'an uk. 558). 

Tulistaajabu sana kwa sababu gani Bwana Dale hakupata Aya kama ile katika Injili ambamo 
yamo maneno mazuri. Kama Yesu Kristo angemsifu Mungu kwa sifa zilizo kubwa mno, Bwana 
Dale hangesumbuka kutafuta mfano wa Aya hii katika vyuo vya Manabii wa zamani, hasa katika 
Zaburi ya Daudi ambaye haaminiwi kama Nabii na Wakristo wengine. 

Padre Dale alidhani labda Waislamu watatishwa na majina ya Vitabu vya Biblia na 
watatosheka na aliyoyaandika. Kwa hiyo twataka kueleza kidogo aya zile za Biblia na 
kuzilinganisha na Aayat-ul-Kursii kwa kifupi:- 

1. Daudi na Isaya wanasema, Mungu aliumba nchi na mbingu. Lakini Aayat-ul-Kursii 
inafundisha, "Ni vyake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini," yaani mamlaka ya Mwenyezi 
Mungu yameenea juu ya kila kilichomo mbinguni na ardhini. 

2. Zaburi inasema, Mungu "Hataacha mguu wako uondolewe." Lakini Our'an inabainisha 
sifa ya Mhifadhi wa milele. Inaonekana waziwazi ya kwamba 'Mhifadhi wa milele' inachukua 
vitu vyote vilivyokuwa zamani, vilivyoko sasa, na vitakavyokuwa baadaye. Si mguu mmoja tu. 
Aya ya nne ya Zaburi hiyo inampa Mwenyezi Mungu sifa ya "Mlinzi wa Israeli." Je Mungu ni 
Mlinzi wa Israeli tu au ni Mhifadhi wa vitu vyote na watu wote? 

3. Isaya inasema, "Mungu hadhoofiki wala hachoki" (40:28). Ni kweli na Our'an pia inasema 


80 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 2. SURA AL-BAOARA 


KA 
katika upotevu; basi anayemkataa KAA ai WA KA 
WA AWA AA 
YA AA SA 

258. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa AA ki p 


yi 


wale walioamini: Huwatoa katika giza kaa 
kuwapeleka kwenye mwangaza; lakini >,2,3215 iana G AU Ba 
waliokufuru walinzi wao ni mashetani, HA ji 
huwatoa katika mwangaza na WA aa , ai 
kuwaingiza kwenye giza. Hao ndio watu ii EE) AA 
wa Motoni, humo watakaa. Tema WAA SI 


hivyo. Lakini mbona chuo cha Mwanzo 2:2 kinasema ya kwamba siku ya saba Mungu alipumzika? 
Je, maneno ya Mungu yanapinzana? Our'an haisemi Mwenyezi Mungu alichoka au alipumzika. 

Kadhalika, ingawa Zaburi 121:4 inasema Mungu hasinzii wala halali, katika Zaburi 44:23 
Daudi anamwambia Mungu "Amka! kwa nini umelala, ewe Bwana?" Lakini hutakuta mahali po 
pote katika Our'an maneno yanayopinzana na Aayat-ul-Kursii au Aya nyinginezo. 

4. Tena Aayat-ul-Kursii inatangaza, "Hakuna mwingine aabudiwaye ila yeye." Na Biblia 
imechanganya pamoja mafunzo ya Umoja wa Mungu na ushirikina. Zaburi hiyo hiyo inayomsifu 
Mungu inasema. "Nami nimesema, Ndinyi miungu" (82:6). Na Wakristo wanaamini Yesu kuwa 
Mungu na baadhi yao wanawaomba mama yake, Mariamu na watakatifu wengine na wanaleta 
sehemu mbalimbali za Biblia kuhakikisha maneno yao. Kitabu kama hiki hakistahili kuletwa 
mbele ya Our'an. 

Kama Aya sawa na Aayat-ul-Kursii ingepatikana katika Biblia, Padre Dale angesema, 
Muhammad alichukua mafundisho hayo toka Biblia. Lakini kwa kuwa haimo hakuweza kusema 
hayo. 


Aya 257. Hakuna karaha katika dini. Aya hii inawafunza Waislamu kwa maneno yaliyo 
wazi kabisa na yenye nguvu kwamba wasisilimishe watu kwa nguvu. Aya inawatia vumbi 
machoni watu wanaoisingizia dini ya Kiislamu kuwa inaruhusu kuwaingiza watu katika dini kwa 
nguvu. Imani ni kitu cha hiyari. Hakuna nguvu inayoweza kuingiza imani katika moyo wa mtu. 

Mwenyezi Mungu amesema, "Na useme: Kweli hii imetoka kwa Mola wenu, basi anayependa 
aikubali, na anayependa basi aikatae" (sura 18:30). Na tena amesema. "Sema: Enyi watu ! 
hakika haki imekwisha wafikieni kutoka kwa Mola wenu, basi anayeongoka, anaongoka kwa 
faida ya nafsi yake, na anayepotea, basi anapotea kwa hasara ya nafsi yake, na mimi si mlinzi juu 
yenu" (sura 10:109). Aya kama hizi zinazoonyesha kuwa dini ya Kiislamu haikuenezwa ila kwa 
njia nzuri zisizo karaha ni nyingi katika Our'an. Ni kweli Waislamu walipigana vita. Lakini si 
kwa sababu ya kutaka kueneza dini. Vita walizopigana Waislamu zilikuwa kwa kujikinga na 
kusimamisha uhuru duniani, kwa kuwazuia watu wabaya waliokuwa hawataki watu wafuate dini 
kwa hiyari zao. Habari za vita za Waislamu zitaelezwa chini ya Aya zinazohusu. Pia tazama sura 
22:40. 


81 


-AA 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


FUNGU 35 
259. Je, hukumwona YU manaa, ii AA 
aliyehojiana na Ibrahimu juu ya Mola IAE INI 
JA 9 


1 3” UNI MANA RI 
wake kwa sababu Mwenyezi Mungu 3? ALI hai zaji HA hab 
alimpa ufalme? Ibrahimu aliposema: “7”, p UAE BAA 
Mola wangu ni Yule Ambaye Huhuisha idi Sapi MTAA UJE 
na Hufisha, yeye akasema: Mimi pia Wa ii j WA 
nahuisha na kufisha. Ibrahimu akasema: IA Wo 3 UA aa 
Hakika Mwenyezi Mungu Huliletajua. z ) ? WA 

AUA IAA KA ARI 
toka mashariki, basi wewe ulilete toka AI Sia Ai Zai 
magharibi, ndipo akafedheheka yule 
aliyekufuru; na Mwenyezi Mungu 
Hawaongozi watu wadhalimu. ji 

260. Au kama yule aliyepita Je ze KIGAE SI 
karibu na mji uliokuwa umeangamia; AA AA 
akasema: Mwenyezi Mungu Atauhuisha aa Oa; aihil GUJI MIA ni se 
lini(mji)huubaada yakufakwake? Basi Baa yanii kia 
Mwenyezi Mungu akamfisha kwa miaka ay Je aa Wa 


Aya 259. Aliyehojiana na Nabii Ibrahimu ni mfalme Namrud (Nimrod). Nabii Ibrahimu 
alikuwa adui wa ibada ya masanamu, na alihubiri kwa kasi kuyalaumu. Siku moja aliitia moto 
nyumba iliyokuwa na masanamu ya miti. Siku nyingine aliyavunjavunja masanamu na akayatia 
moto. Hapo alishtakiwa akaletwa mbele ya mfalme Namrud (Mwanzo 10:8, 9 na Jewish 
Encyclopaedia). Huyu Namrud pia alikuwa anaabudiwa na watu kama naibu wa miungu wao. 
Inaonekana mfalme alimkaripia Ibrahimu kwa kitisho cha kumwua. Nabii Ibrahimu kwa uhodari 
sana akamjibu ya kuwa hawezi kumdhuru, kwani ni Mwenyezi Mungu anayetoa uhai na kifo. 
Kwa kuwa mfalme alijidai yu mungu, alijibu kwa hamaki kuwa ni yeye anayehuisha na kufisha. 
Ibrahimu alijibu ya kwamba Namrudi na watu wake walikuwa wakisadiki ya kwamba uhai wote 
ulitegemea juu ya jua (ambalo lilikuwa ndilo mungu wao mkubwa). Hivyo kama ni kweli mfalme 
ndiye aliyeshika uhai na mauti itakuwa na maana ya kuwa hata jua lilikuwa chini ya nguvu ya 
mfalme, na ya kuwa uwezo kamili ambao Namrud na watu wake walilisifia jua ilikuwa upuuzi 
mtupu. Hapo Ibrahimu akamwambia mfalme alirudishe jua toka mashariki mpaka magharibi 
(yaani aliondoe), maana katika hali hiyo jua lisingekubaliwa kuwa ndilo lenye mamlaka. Mfalme 
akakwama. Hakuweza kusema kwamba hana uwezo wa kulirudisha jua maana angejiumbua. 
Kadhalika hakuweza kusema kuwa ni yeye anayelifanya jua kuchomoza mashariki na kutua 
magharibi, maana watu waliliona jua kuwa mungu mkubwa, hata zaidi kuliko mfalme. Na kama 
angedai kuwa na uwezo kuliko jua, watu wake lazima wangeumuka kumkasirikia. Hapo 
akafumbwa mdomo asijue la kujibu. 


Aya 260. Aliyepita karibu na mji, ni Nabii Ezekiel, na mji uliokuwa umeharibiwa ni 
Jerusalem uliposhambuliwa na mfalme Bukhtanassar (Nebuchadnezzar) kwanza katika mwaka 


82 


PA 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


mia, kisha Akamfufua. Akasema: 
Umekaa muda gani? Akasema: 
Nimekaa siku moja au sehemu ya siku. 
(Mwenyezi Mungu) Akasema: Bali 
umekaa miaka mia, nawe tazama 
chakula chako na kinywaji chako, 
havikuharibika. Na mtazame punda 
wako. Naili tukufanye uwe Ishara kwa 
watu, na uitazame mifupa jinsi 
Tunavyoikuza, kisha Tukaivisha nyama. 
Basi yalipompambanukia, akanena: 
Najua kwamba Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uwezo juu ya kila kitu. 

261. Na (kumbuka) Ibrahimu 
aliposema: Mola wangu, nionyeshe jinsi 
Unavyowafufua wafu. (Mwenyezi 
Mungu) Akasema: Je, huamini? 
Akasema: Naam (naamini), lakini ili 
moyo wangu utulie. Akasema: Basi 
chukua ndege wanne na uwazoeshe 
kwako, kisha uwaweke juu ya kila jabali 
mmoja wao, kisha uwaite, watakujia 
mbio. Na jua ya kwamba Mwenyezi 
Mungu ni mwenye nguvu, Mwenye 
hekima. 


aa 


2. SURA AL-BAOARA 


VA LA KA 


WAA AAA KIE ije 


WEUS uu 


(KA 


Kia wA TA AA Ya AA 
MAYAI, wA EIA JUA 


5 


YAKAA WA Ki 


KG ., ji ha JA 
pa GA AUA 


azizi 


” Wa 24 


SABA wa? dai uad 


Ki ii 


AWA aa Wa kanya 


597 B.C. na tena katika 587 B.C. na mwishoni mji uliangamizwa kabisa na jemadari wake katika 


mwaka 586 B.C. mwaka ambao Nabii Ezekiel alipoona njozi hiyo ya kufa miaka 100. 


Mwenyezi Mungu Akamfisha kwa miaka mia. Siyo maana yake Nabii Ezekiel alikufa hasa 
akafufuliwa, ila ni desturi ya Our'an kueleza habari za ndoto kana kwamba ni mambo yaliyotokea 
vivi hivi, kama ilivyoelezwa ndoto ya Nabii Yusuf. Njozi hiyo mradi wake ulikuwa kumjulisha 
Nabii Ezekiel ya kuwa maanguko ya mji wa Yerusalem yatadumu kwa miaka 100 kisha mji 


utajengwa tena; na ndivyo ilivyotokea. 


Aya 261. Fasurhunna ilaika. Maneno haya yametafsiriwa "Uwazoeshe kwako," 


"uwakatekate na uwakoroge", kama walivyotafsiri baadhi ya watu. 


83 


siyo 


ra 


2. SURA AL-BAOARA JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


FUNGU 36 
262. Mfano wa wale wanaotoa mali Ya ” uza #MZILII 
pi | 
zao katika njia ya Mwenyezi Mungu, ni . yaa ki wi va 
kama mfano wa punje moja itoayo ji ma aa wA Saa ia 
masuke saba, katika kila suke punje mia. ai v $ ni Ka 


Na Mwenyezi Mungu humzidishia Wa Aa o WAPAA Aa wea 
Amtakaye; na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye wasaa, Mwenye kujua. a UWA IA 

263. Wale wanaotoa mali zao katika sy Sidi TA aa lya) Sata SANI 
njia ya Mwenyezi Mungu kisha zA UU EA IA TAPATAKI 
hawafuatishii waliyoyatoa masimbulizi AWA IA KA AAA 
wala udhia, wao wana ujira wao kwa WA WAA Cizun zo 
Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao Si, Aa mana 
wala hawatahuzunika. 

264. Kauli njema na msamaha ni WAA WIZI MAZALIA ILIA 
bora kuliko sadaka inayofuatishwa na wi Masa aa idi 
udhia; na Mwenyezi Mungu ndiye Sn ui 
Mkwasi, Avumiliaye. 


265. Enyi mlioamini, msiharibu Sia E i) Bi AA NG 


sadaka zenu kwa masumbulizi na udhia, p 

kama yule anayetoa mali yake kwa 3 utali AE ia YA nii YANA 
kuwaonyesha watu, wala hamwamini Wa KUA 
Mwenyezi Mungu na siku ya Mwisho. kia Ta yA Sa Wami 
Basi hali yake ni kama hali ya mwamba 


Aya 262. Mfano wa wale wanaotoa mali zao. Padre Dale amemsingizia Mtume s.a.w. 
kuwa alisikia mfano huo wa mpanzi kwa Wakristo, akaupenyeza katika Our'an. Kusudi lake ni 
kutaka kutia wasiwasi moyoni mwa msomaji wake kwamba Mtume s.a.w. hakuteremshiwa cho 
chote na Mwenyezi Mungu na maneno ya Our'an ni hadithi tu alizozisikia kwa watu. 

1. Twataka kujua kwanza, je, methali hiyo Yesu alifundishwa na nani? Kama alifundishwa 
na Mungu, basi je, Mungu hawezi kumfunzayo mwingine? 

2. Watu wo wote wanaojua habari za kilimo hueleza watakapo mfano wa mpanzi, si Yesu 
peke yake. 

3. Mfano uliotolewa na Our'an haufanani na mfano uliotolewa na Injili. Our'an imeleta 
mfano huo kwa kubainisha matokeo ya vitendo vya wale wanaotoa mali katika njia ya Mwenyezi 
Mungu; lakini Injili inaeleza jinsi neno la Mungu liingiavyo mioyoni mwa watu. Injili ya Marko 
inasema, "Mpanzi yule hulipanda neno" (4:14); na Luka anaandika, "Mbegu ni neno la Mungu" 
(8:11). Hivyo kutoa sadaka kunakosemwa na Our'an, na kushika neno la Mungu kunakosemwa 
na Injili, ni habari mbili zilizo mbalimbali 

4. Ujira ulioahidiwa katika mifano hiyo pia ni mbalimbali. Our'an inaahidi kuotesha punje 
mia saba au zaidi katika mbegu moja. Lakini Injili inatoa punje mia moja tu toka mbegu moja.. 


84 


2. SURA AL-BAOARA 


juu yake udongo, kisha ikaufikia mvua 
kubwa na ikauacha mtupu; hawatakuwa 
na uwezo juu ya cho chote katika 
wanavyovichuma; na Mwenyezi Mungu 
hawaongozi watu makafiri. 

266. Na mfano wa wale wanaotoa 
mali zao kwa kuitafuta radhi ya 
Mwenyezi Mungu na kujiimarisha 
wenyewe, ni kama mfano wa bustani 
iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua 
kubwa na ikaleta matunda yake mara 
mbili; na kama haifikiwi na mvua 
kubwa, basi mvua ndogo (huitoshea); na 
Mwenyezi Mungu anayaona 
mnayoyatenda. 

267. Je, mmoja wenu anapenda 
kuwa na bustani ya mitende na 
mizabibu, ipitayo mito chini yake, naye 
humo hupata matunda yake kila namna, 
na uzee ukamfikia, kisha ana watoto 
walio dhaifu, mara kimbunga chenye 
moto kiifikie, iungue? Hivi ndivyo 
Mwenyezi Mungu Anavyowabai- 
nishieni Aya ili mpate kufikiri. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


IA CA ENE AAA MAKA 


” 
Yoh An Ii 
TAKA MI Mi ua s; Sai 


Si 
AAA IA UA 


AWA LA au CA 
Maa kui 
YA KA WAN kaa 


WA aa Iya 


IPUPA IA 
KA IAA Ja! Sai 
ai ia alaa 
KAA AA 
Ka adi ni Mei PA 


ya NA BA 


ATOK 


FUNGU 37 


268. Enyi mlioamini, toeni katika 
vitu vizuri mlivyovichuma, na katika vile 
tulivyowatoleeni katika ardhi, wala 
msikusudie (kutoa) vilivyo vibaya, 
ambavyo ninyi wenyewe msingevipo- 
kea isipokuwa macho yenu yakiwa 
yameinamishwa chini kwa huzuni na 
aibu, na jueni kwamba Mwenyezi 
Mungu ni Mkwasi, Asifiwaye. 


ZI sa ai 
WAA AA Wa IA 


h NIA ALE WANA J> 
Bai ii Ma Wai La 
YA adai 


Aya 268. 


Waaminio wanaambiwa ya kwamba watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, 


lakini watoe vitu vizuri na vilivyo safi. Wasifanye makusudi kuchagua vitu vyao vibaya-vibaya 


na vilivyochoka na kuvitoa sadaka. 


85 


aa, 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


269. Shetani anawaogofisheni 
ufukara na anawaamuruni ubahili, na 
Mwenyezi Mungu Anawaahidini 
msamaha utokao Kwake na ukarimu; na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa, 
Mwenye kujua. 

270. Humpa hekima Amtakaye, na 
aliyepewa hekima bila shaka amepewa 
heri nyingi; na hawakumbuki ila wenye 
akili. 

271. Na cho chote mtoacho au 
nadhiri mnazoweka basi hakika 
Mwenyezi Mungu Anajua; na kwa 
wadhalimu hawatakuwako wasaidizi. 

272. Kama mkitoa sadaka kwa 
dhahiri ni vizuri; na kama mkitoa kwa 
siri na kuwapa mafakiri, basi huo ni 
ubora kwenu; na Atawaondoleeni 


2. SURA AL-BAOARA 


MIA IYI Wai 
SAA YA 


AU KIPA MISA TUTA AMEN 

SWALI SI NI iji 
AIKA DI ka wa vi Kaya KA 
SI IAA SE I 

AU KUNA 


YA ' 9 
SGA ai FA ka nia 
KUK Aa 


sehemu ya maovu yenu; na Mwenyezi aa “4 SA AA Au MUA 
Mungu Anazo habari za yale 
mnayoyatenda. 

Aya 270. Fundisho hili la kutoa mchango na sadaka katika njia njema ni jambo la busara 


sana na ndiyo siri ya mainuko na kukua taifa la watu. 


Aya 272. Islam imetumia busara sana kuruhusu namna zote mbili za kutoa sadaka, yaani, 
kutoa kwa dhahiri na kutoa kwa siri. Mtu akitoa sadaka waziwazi itakuwa anawafunza wengine 
kwa mfano wake ili nao wapate kumwiga. Kutoa kwa siri mara nyingi huwa ni bora, maana 
mtoaji hadhihirishi umaskini wa nduguze anaowapa sadaka na pia haitokei sana kuwa mtoaji 
ajivune. 

Mapadre hujivunia sana mafundisho ya "Mwokozi" wao. Itafaa kulinganisha fundisho la 
Our'an na fundisho la Injili juu ya jambo la sadaka. Katika Mattayo 6:1-4 mmeandikwa hivi, 
"Angalieni msitoe sadaka zenu mbele ya watu, kusudi mtazamwe nao... " Kutoa sadaka mbele 
ya watu ili kutazamwa nao si jambo jema, lakini je, mtu anapotoa sadaka mbele ya watu huwa na 
nia hiyo hiyo? Kwa kusema hivyo Injili imefunga mlango mmoja wa wema. Na Wakristo hasa 
ndio wako mbele sana katika kuonyesha na kuzitangaza sadaka zao. Katika makanisa na ndani ya 
mikutano, waalimu na watu wa makanisa wanatembeza makofia na mifuko kwa kuombaomba 
sadaka. Tamaa ya mali inawasahaulisha fundisho la Yesu Kristo. Ni wazi ya kwamba Our'an 
imetoa mafundisho yaliyo bora kuliko mafundisho ya Injili, tena kamili kabisa. Katika vitendo 
vingi Wakristo wanafuata maagizo ya Our'an, lakini jambo la ajabu ni hili ya kwamba wanamchukia 
Mtume Mtukufu aliyeleta mafundisho hayo. 


86 


2. SURA AL-BAOARA 


273. Si juu yako kuwaongoza; 
lakini Mwenyezi Mungu Humwongoza 
Amtakaye. Na mali yo yote mtakayotoa, 
basi ni (faida) kwa nafsi zenu, wala 
msitoe ila kwa kutafuta radhi ya 
Mwenyezi Mungu; na mali yo yote 
mtakayotoa mtarudishiwa sawasawa, 
wala hamtapunjwa, 

274. Kwa (kuwapa) mafakiri 
waliozuiwa katika njia ya Mwenyezi 
Mungu, wasioweza kutembea huko na 
huko katika ardhi; mjinga anawadhania 
kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia 
(kuomba). Utawafahamu kwa alama 
zao; hawaombi watu kwa ung'ang'anizi. 
Na mali yo yote mnayotoa, basi kwa 
yakini Mwenyezi Mungu Anaijua. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


UA AYA ha 9 234, 
KAA ANI TIE KA 
yi PALALIA Ww WAA 
ai YA Saizi sha 
kasia Ghasia 
PI ITALI KUA 
DOM 
PA LIU AAA . aa WALII 


Yi YA AA 3. IAA ALIA 


ca IAA KIA 


” WA AKI 
yA IISMA 


KA AA > 


WALA 


SU Ya Wai 


FUNGU 38 


275. Wale watoao mali zao usiku na 
mchana, kwa siri na dhahiri, basi wana 
ujira wao kwa Mola wao; wala 


haitakuwa hofu juu yao wala 
hawatahuzunika. 
276. Wale wanaokula riba, 


hawatasimama ila kama anavyosimama 
yule ambaye Shetani humpoozesha kwa 
kumshika. Hayo ni kwa sababu 


” 
.. 


,” EA 99 9 
aa WA ATA 
IA AI HAI 1239927939 
WAIEF aw AAA sii 
Aaa SI 
Spa, 
Fiji as wa wi 
II 


CS ZAMA WA 


Aya 273. 
neno khair na maana yake ni 


Aya 274. 


Mali yo yote mtakayotoa. Neno la kiarabu lililotumika hapa kwa kutaja mali ni 
"mali njema iliyochumwa kwa njia ya halali." 


Waliozuiwa katika njia ya Mwenyezi Mungu: (1) Ni watu wanaojizuia mahali 


alipo mtu mtawa na hawaondoki alipo ili wasikie kila analolisema na waone kila analotenda na 
baadaye wawafikishie watu wengine elimu hiyo waliyochuma. Mfano ni wa Abu Huraira, 
aliyeingia dini ya Kiislamu miaka mitatu Mtume s.a.w. hajafariki, na toka hapo akakaa msikitini 


apate kuwa siku zote pamoja na Mtume s.a.w. 


(2) Ni Mwislamu ambaye Kwa sababu ya uadui 


wa makafiri amezuilika mahali na hana njia ya kupata matumizi. 


Aya 276. 


87 


Riba ni kila deni linalotanguliza kupata faida (Saghir), yaani kama mtu 


7 
UA 


SA 


wA z, 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 2. SURA AL-BAOARA 


wamesema, Biashara ni kama riba tu; bai WAWA sa 
hali Mwenyezi Mungu ameihalalisha bla >9 0 Au sisi uzi sii 
biashara na kuiharimisha riba. NA. Ko uiU Masn yak nui YAA Ja 
aliyefikiwa na mauidha kutoka kwa ai Ua UNI awa 
Mola wake, kisha akajizuia, basiyake € 9! KIA kito 92 0ba | 79174 
ni yale yaliyokwisha pita, na shauri yake kaa Ai; au wi wan 
ni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Sa aa yi 
anayerejea (kula riba), basi hao ndio 

watu wa Motoni, humo watakaa. 


277. Mwenyezi Mungu Hufutariba  2ILI M EMA II INA Im hoo 

Su III II ai 

na Hukuzasadaka, naMwenyeziMungu “ WA 2 > di milia 

hampendi kila aliyethibitika kuwa kafiri is KHA 
VA La 


na mtenda dhambi mkuu. 


anamkopesha mwingine Shs. 500/- na anamwambia wakati wa kulipa atoe Shs. 5/- zaidi, au 
kabla ya kumaliza deni kila mwezi atoe Shs. 3/-, hii ndiyo riba. Na kama mtu anakwenda kukopa 
cho chote kwa mapatano ya namna hii pia ni riba. Ikumbukwe ya kuwa imekatazwa kutoa riba 
au kupokea riba. 

Sababu kubwa ya kukataza riba ni kuwa si jambo lenye kupendeza kwamba mtu atake 
kujifaidisha katka taabu za nduguze. Wanaochukua riba wanakuwa na tamaa sana ya mali na 
wanakuwa na mioyo migumu isiyo huruma. Kadhalika kwa riba mali pole pole inaendelea 
kukusanyika katika mikono ya watu wachache, na kuzidi kuwaangusha chini maskini, na kwa 
njia hii maovu ya namna nyingi yanatokea duniani. Hivyo Mwenyezi Mungu hapendi jambo hili. 

Our'an ni Sheria ya kwanza iliyokataza kula riba. Biblia inakataza Mayahudi wasichukue 
riba kwa Mayahudi tu siyo kwa watu wengine (Kumbukumbu 23:19, 20). Hivyo inaonyesha ya 
kwamba, riba ni kitu kibaya waila isingeharimishwa kwa Mayahudi. Na pia inaonyesha kwamba 
Biblia ililetwa kwa kuwaongoza watu wa taifa maalumu tu, maana inatofautisha kati ya wana wa 
Israeli na watu wengine. Inaonekana kwamba Biblia si Sheria ya mwisho kwa wanadamu. 

Injili iko kimya kabisa juu ya habari ya riba. Hivyo kwa kuwa Injili imekosa fundisho hilo 
lililo muhimu sana, Padre Dale amejaribu kuipinza Our'an juu ya jambo la riba. Anasema, "na 
kadhalika fedha, nikikukopesha, siwezi kuitumia mwenyewe. Kwanini nisipewe faida kwa khasara 
yangu." (Tafsiri yake ya Our'an uk. 559). Tazameni jinsi anavyopinga Biblia. Kama kuchukua 
riba ni jambo zuri, kwa sababu gani Myahudi alikatazwa kuchukua 'faida' hiyo kwa Myahudi 
mwenzake? Maadamu Wakristo wanafuata Biblia hawataweza kushambulia Our'an. Padre Dale 
ingawa ni mtu wa dini ameshikwa sana na tamaa ya fedha. Kazi isiyomletea mali anaiona kama ni 
'khasara'. Je, kumsaidia mwenzako na fedha au vyombo hata atimize haja yake si 'faida'? Kusaidiana 
na kupendana ndiyo faida kubwa na ndio Uislamu. Ukristo haumfikishi mtu katika daraja za juu 
za utu na ucha-Mungu ambako Uislamu unakusudia kumfikisha. 

Ikumbukwe ya kwamba, kama mkopi wakati wa kulipa fedha aliyokopa amependa 
kumwongezea mfadhili wake cho chote, pasi na kuwa na mapatano yo yote kabla, basi kufanya 
hivyo si riba, na ndilo jambo lililopendelewa na Mtume s.a.w. Our'an inasema, "Siyo malipo ya 
ihsani ila ihsani" (sura 55:61). 


Aya 277. Aya hii inatoa maamuzi yaliyo wazi kabisa kwamba njia za uchumi ambazo 
misingi yake ni faida na riba ni lazima kabisa zitateketea ambapo zile chumi ambamo sadaka 
inatiliwa mkazo zitastawi. 


88 


Ca 


2. SURA AL-BAOARA 


278. Hakika wale walioamini na 
kufanya vitendo vizuri na kusimamisha 
Sala na kutoa Zaka, wao watapata ujira 
wao kwa Mola wao, wala haitakuwa 
hofu juu yao wala hawatahuzunika. 

279. Enyi mlioamini! mcheni 
Mwenyezi Mungu, na acheni yaliyoba- 
kia katika riba, ikiwa mmeamini. 

280. Na kama hamtafanya (hivyo), 
basi fahamuni mtakuwa na vita kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake; 
na kama mkitubu, basi mtapata rasilmali 
zenu; msidhulumu wala msidhulumiwe. 

281. Na kama (mkopi) ana dhiki, 
basi (mdai) angoje mpaka amefarijika; 
na kama ninyi (mnaodai) mkiacha kwa 
sadaka, ni bora kwenu, ikiwa mnajua. 

282. Na ogopeni Siku ambayo 
mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, 
kisha kila mtu atapewa sawasawa 
aliyoyachuma, nao hawatadhulumiwa. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


AKAIMU TAGI KAFA KUKA 

Si AT WA 
ASIHA 

KANA iae 


”” Waza 4 ' 
We kaa 


Wai; MA aa ise KAJA za 


ia 


wan 


wango 


WI ILIT 2! 9239 AU AA 3 
KIJA Ji 
. "” 
mayi 
”” aa 3 8), YO “ AZAA 
YA aa AA AA SI 
AWA AA WALA UZA 
Dani KAWA 
KAA AAA 3 WA PI Sw. 
Bi Fa ae ; Basi 3 
£ 293129 Ni DALA 
SEA uli 


FUNGU 39 


283. Enyi mlioamini, mnapoko- 
peshana deni kwa muda uliowekwa, basi 
liandikeni. Na mwandishi aandike baina 
yenu kwa uadilifu, wala mwandishi 
asikatae kuandika kama alivyomfunza 
Mwenyezi Mungu hivyo aandike.Na 
aandikishe (mkopi) ambaye juu yake iko 
haki, naye amwogope Mwenyezi 
Mungu, Mola wake, wala asipunguze 
cho chote ndani yake. Na kama yule 
ambaye juu yake iko haki ni mpumbavu 


SENI IN 

UE UA KA aa MAA 

KUKAA At MA UE PA An ui 
YA ZADIA ua ao 


LIA EU TAA WA 
AI WAA YA AA 


Aya 283. 


Hizi hapa ni kanuni za deni. Kanuni hizi zimetangazwa na Our'an miaka 1,400 


iliyopita kabla dunia nzima haijaamka. Leo kila kuliko na ustaarabu kanuni hizi zinafuatwa. 
Wanaume wenu, yaani mashahidi wawe watu wenu wanaokaa mahali mlipo, wasiwe wageni, 


ili wakitakiwa kutoa ushahidi watokee mara moja. 


89 


. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 2. SURA AL-BAOARA 


au mnyonge, au yeye hawezi kuandiki- 3,,44.9 43, Ka kar KA iia p 
; iki SA EA 


sha mwenyewe, basi aandikishe wakili 
wake kwa adili. Na mshuhudishe IIIA AA 

AG (KUI 
mashahidi wawili katika wanaume Mda 3 za 
wenu. Lakini ikiwa hakuna wanaume maza wiza hi WAWA 

| E 
wawili, basi mwanamume mmoja na aaa aa aa 
wanawake wawili katika wale Kg NINA ia NET ae NGA 
mwapendao kuwa mashahidi, kama. wa, WA 
mmoja wao akipotea, mmoja wao Aaaa 
amkumbushe mwingine. Na mashahidi h.,. ya A ji 
wasikatae waitwapo. Wala msipuuze ka Na agi Sio 
kuliandika, likiwa dogo au kubwa, KA Wa 1 aye YAT JI 
er 

mpaka muda wake: hayo ndiyo bora 9 DI ” Ui di WA zA 
mbele ya Mwenyezi Mungu, na imara Paa ya Aki SA Wa - Jo 
zaidi kwa ushahidi, na pia ni karibu ya SAA YA wa 
kuwa msiwe na shaka, isipokuwa iwe AA bi Bai ATA 
biashara iliyohudhuria mnayopeana. 200,324 sii ULA 
baina yenu, basi si vibaya kwenu WALA Wa UA Ua 
msipoandika. Na shahidisheni mnapou- Si w9: AMALI AL AA 
ziana. Wala asipate taabu mwandishi 1 aaga Shali ii, 
wala shahidi, na kama mkifanya hivyo, aa 
basi kwa hakika hilo ni kosa kwenu. Na 
mwogopeni Mwenyezi Mungu, na 
Mwenyezi Mungu Anawaelimisheni; na 
Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


Mwapendao, yaani mashahidi hao wanaume au wanawake wawe ni watu wa maana ambao 
pande zote mbili zinawaamini. 

Asipate taabu, yaani kama mwandishi kazi yake ni hiyo hiyo lazima alipwe ujira kwa kazi 
yake. Tena mashahidi na mwandishi wakiitwa mbele ya hakimu lazima walipwe gharama zao 
walizotumia kwa kuitika wito huo kama gharama za safari na nyinginezo. 

Ni wazi kuwa kukopa deni hakukatazwi, maana kama mtu anakuwa katika taabu na shida 
anashurutishwa kukopa deni. Hapo sheria ya Kiislamu inasema, kwa mapatano mtu anaweza 
kukopa. Na Mtume s.a.w. amesema, "Kila deni ni sadaka" (Kashful-Ghummah). Lakini pia Mtume 
s.a.w. amesema, "Anayekopa deni na hana nia ya kurudisha, basi yeye ni mwizi," Na pia alikuwa 
anasema, "Mbora wenu ni ambaye ni mwema zaidi kwa kulipa deni" (Kashful-Ghummah). 

Padre Dale ameandika mara kwa mara ya kuwa Mtume s.a.w. alichukua mafundisho ya Biblia 
akatunga nayo Our'an. Tunamwuliza mafundisho hayo juu ya deni yaliyoelezwa katika fungu 
zima yameandikwa katika chuo gani cha Biblia? Au Kitabu gani kingine cha Sheria ya dini kina 
mafundisho kama hayo? Au Waarabu walikuwa na desturi hiyo katika siku za Mtume s.a.w.? 
Kama mtu asiyejua kuandika wala kusoma anaweza kutunga Kitabu kama Our'an, kweli waungu 
watatu wa Ukristo ni duni kuliko mtu, maana hawakuweza kuteremsha mafundisho kama yake. 


90 


2. SURA AL-BAOARA 


284. Na kama mkiwa safarini au 
hamkupata mwandishi, basi rehani 
ikabidhiwe (mdai); lakini kama mmoja 
wenu ameweka amana kwa mwengine, 
basi aliyeaminiwa airudishe amana ya 
mwenzake, na amche Mwenyezi Mungu, 
Mola wake, Wala msifiche ushahidi; na 
atakayeuficha, basi hakika moyo wake 
ni wenye dhambi. Na Mwenyezi Mungu 
Huyajua mnayoyatenda. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 
ai IA 
AA AA UTA 
au ii 
AA ya Pa Ba 


FUNGU 40 


285. Vilivyomo mbinguni na 
vilivyomo ardhini ni vya Mwenyezi 
Mungu; na kama mkidhihirisha 
yaliyomo katika mioyo yenu, au 
mkiyaficha, Mwenyezi Mungu 
Atawatakeni hesabu ya hayo; kisha 
Amsamehe Amtakaye, na Amwadhibu 
Amtakaye; na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uwezo juu ya kila kitu. 

286. Mtume ameamini yaliyote- 
remshwa kwake kutoka kwa Mola wake, 
na waaminio (pia): wote wamemwamini 
Mwenyezi Mungu, na Malaika Wake, na 
Vitabu Vyake, na Mitume Wake; (nao 
husema), hatutofautishi baina ya mmoja 
wa Mitume Wake; na husema, 
Tumesikia na tumetii. (Tunakuomba) 
msamaha, Mola wetu, na marudio ni 
kwako. 

287. Mwenyezi Mungu Haikalifishi 
nafsi yo yote ila yaliyo sawa na wasaa 
wake; (faida ya) yale iliyoyachuma ni 
yake na (hasara ya) yale iliyoyachuma 


BAI ATUVA LAKI 


TA II TA AWA YA 
$. UA RA 4 YA ALWA LA, KA , 
WAA AA 


— 


WA Wa IA 
Bi WI IA 


ha W” .I? ” AA 94 ni 
Se ia ai 
LINA 99” >”, Co £ aa, 
YAI ia Ka 


Ua WI IIID IA ya "IP 
Sia Kabi ana ni yo! g. 
WA UAE 


AAA AI 
YA 


AAA WALA HII TGII BII 
UA 


Aya 287. 


Usitubebeshe mzigo. Wakristo waliilaumu Sheria yao wakaisema ni laana. Hivyo 


rehema ya Mungu ikawa kwao mzigo na adhabu. Waislamu wanafundishwa kuomba ya kuwa 


91 


RZ 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 2. SURA AL-BAOARA 


ni juu yake. Mola wetu, Usitushikekama 0309107028, uga Kana 
tukisahau au tukikosa, Mola wetu, na waa aa ai oo) 
Usitubebeshe mzigo kama KU II j wA ASI SA AAA 
Ulivyowabebebsha wale waliokuwa yA h 

kabla yetu. Mola wetu, Usitutwike ki Aa. (IA KA 
tusiyoyaweza, na Utusamehe, na p SA t 
Utughofirie, na Uturehemu; Wewe AN! KAA 3 
ndiwe mlinzi wetu; basi Utusaidie juu 

ya watu makafiri. 


kwao Sheria iwe rehema siku zote. 

Isr, "Mzigo," ni mzigo mzito unaomzuia mtu kwenda, yaani mzigo wa madhambi 
unaomfanya mtu asitende mema. 

Wa'fu'annaa waghfir lanaa. "Na Utusamehe, na Utughofirie." Neno 'afw' maana yake ni 
kufuta; na mradi wake ni kufuta au kusamehe madhambi (Mufradat); na ghafr, maana yake ni 
kufunika kwa kitu kinachohifadhi. Katika kitabu cha tafsiri ya Bukhari kiitwacho Sharha ya 
Kastalani, imeelezwa ya kwamba neno hili ghafr maana yake ni hifadhi ya namna mbili: (1) 
Kumhifadhi mtu asifanye dhambi na (2) kumhifadhi asipate adhabu ya dhambi aliyofanya. Katika 
Nihaya sifa ya Mwenyezi Mungu ya Ghaafir na Ghafuur zinasemwa maana yao ni "Anayestiri 
dhambi za watumishi wake na aibu zao, anayeacha hatia zao na dhambi zao." 


Maneno haya mawili, 'awf na ghafr yanatokea sana katika Our'an. Na yanapokuwa 
yametumiwa pamoja namna hii, 'awf linaleta maana ya kusamehe dhambi na mtu asipate adhabu, 
ilhali ghafr linaleta maana ya kulindwa ili mtu asiweze kutenda dhambi. Hivyo dua ya Istighfaar 
ni dua ya kuomba ili mtu asiwe na dhambi. 

Habari hii inahusiana na watu wa zamani ambao walikabidhiwa madaraka ya kidini lakini 
wakayadharau madaraka hayo na wakayaona kuwa ni mzigo. Matokeo yake ni kwamba waalimu 
wa dini kutoka katika tabaka za chini za jamii wakabebeshwa mzigo ule mabegani mwao na hapo 
ndipo wakazaliwa viongozi wa dini ambao walihodhi elimu ya dini japokuwa hawakuwa na 
uwezo wa kuitumia kwa haki elimu hiyo. Mlolongo huu ndio hatimaye ukasababisha kutengenezwa 
kwa viongozi wa dini ambao walikuwa na akili finyu, wenye kiburi na wasiokuwa wavumilivu, 
na ni wachache miongoni mwao waliojelewa falsafa na maadili ya neno la Mungu. Viongozi wa 
dini wa namna hiyo wamefananishwa na punda kaika Suuratul Jumu'ah aya ya 6 (62:6) ambao 
migongo yao imepakizwa shehena ya vitabu vya dini ili visafirishwe lakini hao punda wanaelewa 
kidogo tu kuhusu kile walichobeba. Kwa hiyo neno Zswran ni lazima lieleweke katika maana hii, 
kwa sababu wajibu wo wote uliowekwa na Mwenyezi Mungu hauwezi kuhesabiwa kuwa ni mzigo 
ambao waumini wa kweli wataomba kuepukana nao. 


Katika Hadithi za Mtume s.a.w. dua hii ya mwisho wa sura hii imetukuzwa sana. Alisema, 
"Mtu atakayeomba kama ilivyofundishwa katika Aya mbili za mwisho za Surat-ul-Bagara, basi 
zinamtosha" (Bukhari). Tena imesimuliwa, "Mtume s.a.w. alipoomba kwa maombi haya, 
akaambiwa katika kila tamko, 'Imefanywa'." Na Mtume s.a.w. akasema. "Mwenyezi Mungu 
ameteremsha Aya hizi mbili toka hazina za Peponi." (Baidhawi). 


92 


Wa 


KA ya 


WO ya ah La Mandi wa LA yA Ua Jya 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


Imeteremshwa Madina 
Ina mafungu 20 na Aya 210 pamoja na Bismillah 


1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, WANGA Taa Aaa AA UA 

ai ya ai 

Mwingi wa rehema, Mwingi wa ukarimu. and niaba # 
2. Mimi ni Mwenyezi Mungu AT 


Nijuaye sana. 

3. Mwenyezi Mungu hakuna Ku KA 
aabudiwaye isipokuwa Yeye, Mzima wa Ca ii AI 
milele, Mhifadhi wa milele. 

4. Amekuteremshia Kitabu chenye Maa AI ng 
haki ndani yake kinachosadikisha KA AI HEWAA Aa Nu aaa 
yaliyokuwa kabla yake; na Aliteremsha | AA 
Taurati na Injili kabla (ya hiki) kuwa ces . sa Ji 
mwongozo kwa watu; na Ameteremsha Kimia YA WALI MTAA AKE YA 


Kipambanuzi. WA WA 
Ii YA. MAPITO Aa ANY 


5. Hakika wale waliozikufuru Aya ka 
za Mwenyezi Mungu wana adhabu kali; AA UA 
na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu Du wi ai 
Mwenye kisasi. 


AE 


Sura hii ina majina mengi katika Hadithi. Nayo pia inaitwa Az-Zahraa (Ing'aayo). Pia inaitwa 
Al-Amaan (Amani), Al-Kanz (Hazina), Al-Mu'iina (Msaidizi), Al-Mujaadala (Utetezi), Al- 
Istighfaar (Kuomba Ghofira), na Tayyiba (Safi). Imeitwa Aali 'Imraan kwa sababu ya habari ya 
watoto wa Imraani waliotajwa katika Aya ya 34. 


Aya 3. Aya hii inavunja kwa nguvu uungu wa Yesu, ambayo ndiyo habari kubwa 
inayoelezwa katika sura hii. Sura hii imeanza na sifa za Mwenyezi Mungu zinazokata kabisa mzizi 
wa fundisho hilo la Ukristo. (1) "Mzima wa milele" na "Mhifadhi wa milele" ni sifa ambazo 
mwenye nazo hawezi kuwa na haja ya msaidizi. Yesu aliyetawaliwa na kanuni ya kuzaliwa na kufa 
hangeweza kuwa mzima wa milele na mhifadhi wa milele, na hivyo hawezi kuwa Mungu. 


Aya 4. Kwa haki: yaani. (1) Our'an ina mafundisho yaliyo sahihi na ambayo ye yote hawezi 
kufanikiwa akitaka kuyashambulia; (2) Our'an imeteremshwa wakati sawasawa, yaani walioipokea 
mwanzoni walikuwa ndiyo watu waliostahili kabisa kuipokea; (3) Imekuja katika wakati inapohitajiwa, 
na kufika kwake kumetimiza haja iliyokuwepo; (4) Imekuja kaa moja kwa moja na hata maadui zake 
wajitahidi namna gani hawawezi kufanikiwa kuiangamiza au kuivuruga. 

Kinachosadikisha: Neno Muswaddigan lina matumizi mapana. Lina maana ya kusadikisha ukweli 
wa funuo zilizotangulia na pia kutimiliza na kuziweka bayana tabiri zilizomo katika funuo hizo. 

Al-Furgaan: Ina maana ya ukweli usiokanika na vilevile kitu chenye kupambanua waziwazi kitu 
kimoja katika kingine; kwa hiyo kinafanya kazi kama kigezo. 


93 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


6. Bila shaka Mwenyezi Mungu 317 IS $ AME BALIA 
Kwake hakiridhiki cho chote kilichomo AKON WATIA 
ardhini wala kilichomo mbinguni. ca zua 

7. Yeye ndiye Aliyewatengenezeni nio nii WI p 29 
sura matumboni jinsi Apendavyo; Jya AA WI jia Si 
hakuna aabudiwaye ila Yeye, Mwenye Ga AKA SIA Sh 


nguvu, Mwenye hekima. 
8. Yeye ndiye Aliyekuteremshia UKA . gi Pr BEE 
Kitabu, ndani yake zimo Aya Muhkam, KAA zUNASI aa Ji 


. . . . . . . ” 
zilizo asili ya Kitabu; na zingine... 9 aa AI AA 
Mutashaabihaat. Lakini wale ambao SW kaaa IAA 

| 1 1 WA 4 WA WA 
mioyoni mwao mna upotofu, basi JA. WE aa AA AUA TA 
wanafuata zinazofanana kwa kuitaka Wa j on. Y CA, aa 

mi E ABA AK ILE Wa 
fitina na kutamani tafsiri yake AGE Jaha (aa uja KA ALI UENI, 


(waitakayo); na hakuna ajuaye tafsiri WAA 

yake ila Mwenyezi Mungu, na wale WAA SA za Ab WAES 
waliozama katika elimu, husema: Tume- ki ya Mpe pu ka 
ziamini, zote zimetoka kwa Mola wetu; (OA MSA we Ua 
na hawakumbuki isipokuwa wenye akili. 


9. Mola wetu, USIPpOtoOShE MIOYO aana ii iI II IIIA wo 
yetu baada ya kutuongoza, na Utupe wwa wauwa Ezi — 


rehema kutoka Kwako, hakika Wewe INUA ee 
4; ” | geyi Ka de 
ndiwe Mpaji Mkuu. DAS TWA 


Aya 38. Muhkam. Neno hili mradi wake ni (1) iliyohifadhika isiyoweza kubadilika au 
kugeuka; (2) isiyo na maana zingine-zingine au kuweza kufanyiwa shaka; (3) iliyo na maana ya 
wazi (Akrab na Mufradat). 

Mutashaabihaat mradi wake ni (1) maneno au Aya ambayo inaweza kuwa na tafsiri 
mbalimbali ingawa zinazowafikiana; (2) ile ambayo sehemu zake zinafanana au zinapatana na 
Aya au maneno mengine; (3) ile ambayo mradi wake wa hasa unafanana na maana isiyokusudiwa; 
au (4) ile ambayo maana yake ya kweli haijulikani ila kwa kuipambanisha na Aya muhkam; (5) 
ile ambayo haiwezi kufahamiwa barabara bila kufikiriwa mara kwa mara. 

Ambao mioyoni mwao mna upotofu. Maneno hayo yanaeleza kanuni inayofaa sana. Watu 
watawa wanaotaka kufahamu hakika inayokusudiwa na Aya inayoweza kuwa na maana mbili au 
zaidi hujaribu kuleta maelezo yanayofanana na Aya iliyo muhkam. Ama wale ambao mna upotofu 
mioyoni mwao, huipa Aya hiyo maana iliyo kinyume cha Aya hizo za asili. 

Wakristo wangeshika kanuni hii wasingeunda miungu mingine kinyume cha amri ya 
Mwenyezi Mungu. Umoja wa Mungu ni jambo ambalo limetiwa mkazo katika Biblia. Lakini 
Wakristo wameacha mafundisho hayo yote na wakapendelea Mutashaabihaat ambazo ni Aya 
zenye maneno kama "Mwana wa Mungu" ambazo zingefaa zifasiriwe kwa kuweka mbele aya 
zilizo muhkam, kama hizi: "Usiwe na waungu wengine mbele zangu" (Kutoka 20:2, 3; 
Kumbukumbu 5:7, Hosea 13:4). "Sikiza ewe Israeli: Jehova Mwenyezi Mungu wetu, Jehova ni 
mmoja" (Kumbukumbu 6:4, 5). Yesu alipoulizwa alijibu. "Katika amri zote amri ya kwanza ni 
hii, Sikiliza Israeli, Rabbi Mungu wako ni Mungu mmoja" (Marko 12:29). 


94 


ua 


PU 


wa 
age 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


10. Mola wetu, Kwa yakini Wewe Af tana VA zi wa ASIE 


ndiwe Mkusanyaji wa watu katika Siku A 
isiyo na shaka ndani yake. Hakika SHA 
Mwenyezi Mungu Havunji miadi. g 


FUNGU 2 


11. Kwa hakika wale waliokufuru YUL AZILUSLI EALA TAIYA ZI ACWA 
li . IA ya mi AU 
mali zao hazitawafaa wala watoto wao mya ya wa ala ui , 


1 1 IIIA INA ka 
MAA AU 
12. Sawa na mwendo wa watu wa 135 Cs ys 2 Aa YIZ AA 
Firauni na wale waliokuwa kabla yao, " ANZA Wa z WA wa 
walikadhibisha Aya Zetu, kwahiyo waw udi Sa aa 
Mwenyezi Mungu Akawashika kwa AA za 
sababu ya madhambi yao; na Mwenyezi ai 
Mungu ni mkali wa kuadhibu. 

13. Waambie wale waliokufuru: 43 z AMA AAAH 
Karibuni mtashindwa na mtakusanywa Tha ma Wa ja 
kwenye Jahanamu, nacho ni kikao kibaya. DMI Shi 3 

14. Hakika ilikuwa Ishara kwa ajili 
yenu katika makundi mawili HI ua KANE AAA 
yaliyokutana; kundi moja lilipigana“ .. ya 
katika njia ya Mwenyezi Mungu, na 


Aya 13. Karibuni ninyi mtashindwa. Kutimia bishara anazotabiri Nabii ni njia mojawapo 
ya kuhakikisha ukweli wake. Mtume s.a.w. anaambiwa kuwapasha Waarabu wa Makka na 
Mayahudi wa Madina wasiosilimu habari ya kushindwa kwao. Katika siku zile Mtume s.a.w. 
alikuwa amezungukwa na maadui, Waarabu na Mayahudi, waliokuwa shauri moja katika 
kuuangamiza Uislamu. Mtu vivi hivi hangeweza kusema habari kama ile kisha ikatimia. Hakika 
hiyo ilikuwa elimu ya Mwenyezi Mungu iliyomwezesha Mtume kusema hayo mbele, na ilikuwa 
nguvu ya Mweza wa yote iliyovunja heshima ya maadui. 

Mtakusanywa kwenye Jahanamu. Our'an ilitabiri mambo mawili: (1) Kushindwa maadui na 
(2) kukusanywa kwao kwenye Jahanamu. Kwa kuunga pamoja mambo ya dunia na ya Akhera, 
Mungu anataka kuonyesha ya kuwa likitimia linaloonekana, itakuwa ni dalili ya kwamba hata 
lile lisiloonekana pia litatimia. Na kwa kuwa kushindwa na maadui wa Uislamu kulitimia, basi 
kukusanywa kwao Motoni pia kutatimia. 


Aya 14. Makundi mawili. Ni majeshi mawili yaliyopigana katika mtaa wa Badri, karibu 
na Madina. Kundi dogo la Waislamu 313, wasio na silaha za maana wala zana, lilipolishinda 
jeshi la makafiri lililokuwa na askari hodari 1,000 wenye ustadi na zana na silaha barabara. 
Hapa zilitimia bishara mbili, moja iliyoelezwa katika Biblia (Isaya 21:13-17), na nyingine 
katika Our'an (sura 54:45-49). 


95 


aa 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


jingine makafiri, wakawaona zaidi 
kuliko wao mara mbili kwa kuona kwa 
macho; na Mwenyezi Mungu Humwa-uni 
kwa nusura yake Amtakaye; kwa yakini 
katika hayo limo onyo kwa wenye busara. 

15. Watu wamepambiwa huba ya 
matamanio ya wanawake na watoto na 
marundo-marundo ya dhahabu na fedha, 
na farasi wanaotunzwa, na wanyama na 
mashamba; hayo ni matumizi ya maisha 
ya dunia; na kwa Mwenyezi Mungu 
ndiko marudio mazuri. 

16. Sema: Je, niwaambieni yaliyo 
bora kuliko hayo? Kwa ajili ya wamchao 
Mwenyezi Mungu ziko Bustani kwa Mola 
wao, ambazo chini ya hizo hupita mito; 
humo ndimo watakaa, humo pia wako 
wake waliotakaswa na Mwenyezi Mungu 
na pia imo radhi ya Mwenyezi Mungu; Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kufahamu 
vyema kuhusu watumishi Wake: 

17. Ambao wanasema: Mola wetu, 
hakika sisi tumeamini, basi Utughofirie 
madhambi yetu, na Utuepushe na 
Adhabu ya Moto; 

18. Wafanyao subira, na wasemao 
kweli, na watii, na watoao (sadaka), na 
waombao ghofira kabla ya alfajiri. 

19. Mwenyezi Mungu Ameshuhu- 
dia kwamba hakuna mwabudiwa 
isipokuwa Yeye tu - na Malaika na wale 
wenye elimu nao pia wameshuhudia 
vivyo hivyo - Msimamizi wa haki; 
Hakuna mwabudiwa isipokuwa Yeye tu, 
Mwenye nguvu, Mwenye hekima. 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


agi 


” 


Su sua al Ga 
iia sanza 
Fay ui wi Wa 
Wa AA RBNAA 
Ka 


As Ka 
KA iji 

. KE gi Sa 
YA GALA 3 ui VI AA Wa 
KUKANA AA TI 


Ca 


KA 


Sa 
Gi WA VYA Kai yA (6) GA Sia ii 
Ca 


CARIINI ai AU aa 
Di ai 


” 


134 KA WI AZAI 
SI 
> 293 9 BA ”. YA 
ya A YALE kis ui 


Aya 19: Kwa hakika maneno ya Kiarabu Oaaiman bilgistwi yana maana iliyo nzito zaidi 
kuliko ile ya msimamizi wa haki inayoonyeshwa na tafsiri hapo juu. Tafsiri nzuri zaidi ni hii: 


'Akiwa amesimama daima kuilinda haki'. 


96 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


20. Bila shaka dini hasa mbele ya 
Mwenyezi Mungu ni Uislamu; na 
waliopewa Kitabu hawakuhitilafiana ila 
baada ya kuwajia elimu, kwa sababu ya 
uasi uliokuwa kati yao; na anayezikataa 
Aya za Mwenyezi Mungu, basi hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwepesi wa 
kuhesabu. 

21. Na kama wakikuhoji basi 
useme: Nimejitupa kwa Mwenyezi 
Mungu, na pia walionifuata; na waambie 
wale waliopewa Kitabu na wasio na 
elimu: Je, mmejisalimisha? Basi kama 
wakijisalimisha bila shaka wameo- 
ngoka; na kama wakikengeuka; basi juu 
yako ni kufikisha tu; Na Mwenyezi 
Mungu Huwaona watumishi. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 
PASCHAL) Ya 


KA aa KA EN 
ka AA IA KI 


AA 


” II 
Yy Si ea ga 


. 


ZA Sia 


Eli 


Is 190 2 . 


CO WATU AA 
po AA KA 


D 


FUNGU 3 


22. Hakika wale wanaozikataa Aya 
za Mwenyezi Mungu, na kuwauwa 
Manabii pasipo haki, na kuwauwa watu 
wanaoamuru mambo ya uadilifu, basi 
wapashe habari za adhabu iumizayo. 

23. Hao ndiyo vitendo vyao 
vimeharibika katika dunia na Akhera 
nao hawatapata wasaidizi. 

24. Je, hawaoni wale waliopewa 
sehemu ya Kitabu, wanaitwa kwenye 
Kitabu cha Mwenyezi Mungu ili 
awahukumu baina yao, kisha taifa moja 
miongoni mwao hukengeuka, nao 
wamekwenda upande. 


2 MUM LI III AAR) 34 

Ya AHAA ENEA 
YAI -.” 

AA Ua 

YA SE, di KAA iia - 

UU II 


za sab zi za UTI KA 

Aa aa yA ta 

KANTE wA Sri aji 
zi ; AA 


AR 


22 


KAWI ya ” Hahaa 
,..) VYA ka 29/9/ #Y, 

AAA MEI 

1 III 

Ua Taa 


Aya 24. 
Mtume Muhammad s.a.w.; 


Sehemu ya Kitabu, yaani: (1) Sehemu ya Biblia yenye bishara zinazomhusu 
(2) Sehemu halisi ya Biblia iliyobaki salama bila kuharibiwa; (3) kwa 


kulinganisha na Kitabu bora cha Our'an, Biblia inakuwa ni sehamu tu. 
Kitabu cha Mwenyezi Mungu, yaani, Our'an. Mayahudi wanaitwa kuhukumiwa na Our'an; 
na si kama adhanivyo Padre Dale ya kuwa wanatakiwa kuhukumiwa na Biblia. Padre anauliza, 


97 


and 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


25. Hayo ni kwa sababu walisema: FAN NGE YA BI aa Wh K ze KATA 
Hautatugusa Moto isipokuwa kwasiku. 7 - ILA ji ii 
chache; na yakawadanganya katika dini EE AI ai Aua 3 Ai 
yao yale waliyokuwa wakiyatunga. 

26. Basi itakuwaje tutakapowa- WA NAA WA wa AA 
kusanya Siku ambayo haina shaka ndani kg ja ya p z. SI 2 zai 
yake; na kila nafsi itapewa sawasawa AA IA 3 LI BA Wa 
iliyoyachuma, nao hawatadhulumiwa. 

27. Sema: Ee Mola, Mmiliki wa 322500052209 sai pa ma zoo, | 
Ufalme! Humpa ufalme Umtakaye, na SA - WA $ 
Humwondolea ufalme Umtakaye, na na J UUNA Ua fi sl AA ai 
humtukuza Umtakaye, na Kumdhalilisha z . 
Umtakaye; heri imo mkononi Mwako. DW IS UA ya 
Bila shaka Wewe ni Mwenye uwezo juu 
ya kila kitu. 


28. Wewe Huingiza usiku katika AA ATAKIS UU NUI Ji 


mchana, na Huingiza mchana katika WA AAA 

usiku, na Hutoa aliye hai katika yule WIZ IA 
asiye na uhai, na hutoa mfu katika yule PUA AAA LA 
aliye hai; na Humpariziki umtakaye bila ai UT 


hesabu. 


v 


, 


“, 
” 


"Kitabu kisicho sahihi chawezaje kuhukumu?" Swali hili labda kidogo lingeonekana lenye kufaa 
kama mradi wa Kitabu cha Mungu hapa ungekuwa ni Biblia. Lakini si Biblia bali wanaitwa 
kwenye Our'an. 

Kadhalika kama tulivyokwisha onyesha. Taurati kuitwa "sehemu ya Kitabu" si jambo la 
kumshangaza Padre Dale, maana siyo mradi wake ya kwamba Taurati waliyonayo ni kamili bali 
ni sehemu tu. Ndani yake imo sehemu iliyobaki salama bila kuharibika, kama bishara za kufika 
Mtume s.a.w. na habari zake zingine zinazokubaliwa na Our'an. 


Aya 26. Itapewa sawasawa iliyoyachuma. Aya hii ni kinyume kabisa na fundisho la dini 
ya Kikristo lisemalo kuwa si matendo ya mwenye nayo ila ni damu ya Yesu iliyo kafara ya 
kuondoa dhambi za watu. 


Aya 27 na 28. Ayahizi zinaeleza kuwa taifa la Waisraeli lililokuwa na ufalme wa kidunia 
na kidini na uhai wa kiroho sasa litanyang'anywa yote hayo na watapewa taifa jingine la Waislamu 
sawa na agano alilopata Nabii Ibrahimu kwa Mwenyezi Mungu ya kuwa ahadi yangu haitawafikia 
wadhalimu (sura 2:125). 


98 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


29. Waaminio wasiwafanye 
makafiri kuwa wapenzi badala ya 
waaminio; na atakayefanya hivyo, basi 
hatakuwa na cho chote kwa Mwenyezi 
Mungu, isipokuwa ya kwamba mjilinde 
nao kabisa; na Mwenyezi Mungu 
anawatahadharisheni na nafsi Yake; na 
marudio ni kwa Mwenyezi Mungu. 

30. Sema: Kama mkificha yaliyomo 
vifuani mwenu au kuyadhihirisha, 
Mwenyezi Mungu Anayajua; na 
Anayajua yaliyomo mbinguni, na 
yaliyomo ardhini; na Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye uwezo juu ya kila kitu. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


UA 


TA PI IA 
UWA SA SADI 
r Wa LA AULA 
Ka Wa U5 3 ai pa aaa 


9? WIGI AA 


UA 


WAOANA TA 
di di II 


AMA 1 
KWBA 
III III III Na 299 > 
MS ah KANE 


ATE MA MATE TE VYA KA 
sua nii 


BI 


, 


31. Siku ambayo kila nafsi itakuta SA AA 
mema iliyoyafanya yamehudhurishwa, aa ANA za 
na pia ilioufanya. Itapenda lau Aa UA ya AA Kaa 
kungekuwa na nafasi ndefu baina yake KAA paa 
na baina ya ubaya; na Mwenyezi Mungu Lamadi; EA AATEYE Wa Sila 
Anawatahadharisheni na nafsi Yake, na yA 
Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa GA ... 
watumishi. 

FUNGU 4 


32. Sema: Ikiwa ninyi mwampenda 
Mwenyezi Mungu, basi nifuateni, 
Mwenyezi Mungu Atawapendeni na 
Atawaghofirieni madhambi yenu; na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye ghofira, 
Mwenye rehema. 

33. Sema: Mtiini Mwenyezi Mungu 
na Mtume, na kama wakikengeuka, basi 
Mwenyezi Mungu Hawapendi Makafiri. 


$ 29 mapa s3$ 
ALI Ga kaba ai IA 
ya YA YA Sai 


IOWA Ga ai si 


CSI IAA za ae 


15 .. ai id 
Ka 


Aya 29. 


Anawatahadharisheni na nafsi Yake. 


maneno ya Kiarabu Yuhadh- 


dhirukumulaahu nafsahu kwa tafsiri ya neno kwa neno yana maana kwamba 'Mwenyezi Mungu 


anawatahadharisheni dhidi ya Yeye Mwenyewe', 


ambayo inamaanisha kwamba 


anawatahadharisheni msifanye mtakavyo kuhusu amri na maonyo yake. Maneno hayo pia yanaweza 
kutafsiriwa hivi Anawatahadharisheni na adhabu Yake, maana neno nafsi pia linaweza kuwa na 


maana ya adhabu (Akrab na Lane). 


99 


ARI 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


34. Hakika Mwenyezi Mungu /1f AE AA Tea 
Alimchagua Adamu na Nuhu na watoto W. ka W. 5 
wa Ibrahimu na watoto wa Imrani juu UA aa 
ya walimwengu, 

35. Wazao, wao kwa wao; na ANA MRITA AMBA 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia, Aa va ia wA 
Mwenye kujua. 

36. (Kumbukeni) aliposema mwa- YA NE WAOTO AA KA Ke 
namke wa Imrani: Mola wangu, hakika 5 di D Or wanan 3 

CYA wA 


; BA p Maa . 
nimeweka nadhiri Kwako aliyomo Wai AI Iz WFEa id Wasii 
tumboni mwangu kuwa wakfu; basi ” 


nikubalie. Bila shaka Wewe ndiwe 9 ai 
Usikiaye, Ujuaye. 
37. Basi alipomzaa akasema: Mola uji? na ji SAU IZA SI 
E ; viji "Sh 
wangu, hakika nimemzaa mwanamke - aa z? Si W Da 


na Mwenyezi Mungu Anajua sana ALE na 
aliyemzaa - na mwanamume (aliyefikiri) .” j. ja 

si sawa na mwanamke (aliyemzaa) - na . Je — YA 3! ma 
bila shaka nimempa jina Mariamu, nami ki 

hakika namkinga Kwako, yeye na wazao AAA ya v? 
wake, Uwalinde na shetani arujumiwaye. 


Aya 34. Imrani, Jina hili huenda liwe kwa ajili ya watu wawili: (1) Amram, anayetajwa 
katika Biblia, aliyekuwa mwana wa Kohath na aliyekuwa mjukuu wa Lawi. Yeye alikuwa baba 
wa Musa, Harun na Miriam (Jewish Encyclopaedia; Kutoka 6:18-20); (2) Imran, baba wa 
Mariamu mamaye Yesu. Huyu Imran alikuwa mwana wa Yoshhim au Yoshim (Jarir na Kathir). 


Aya 36. Mwanamke wa Imrani. Mwanamke anayetajwa hapa ni mama wa Mariamu. 
Kumwita mwanamke wa Imrani ni kifupisho cha kumwita mwanamke wa ukoo wa Imrani. (2) 
Kadhalika mwanamke wa Imrani inaweza kuwa "mke wa Imrani" ambaye jina lake aliitwa Hana 
(Enc. Bib). Kwa hakika kuna habari hasa inayoeleza kuwa mume wa Hana ambaye ni baba wa 
Mariamu aliitwa Imrani Bin Yoshhim au Yoshim (Jarir na Kathir). Hivyo Imrani huyu ni mbali 
na Imrani yule aliyekuwa baba wa Musa ambaye aliitwa Imran Bin Kohath (Kutoka 6: 18-20). 


Aya 37. Nimempa jina Mariamu. Alimpa jina la dada ya Musa na Harun. Na kwa kuwa 
Mariamu alitolewa wakfu akae ujane katika hekalu, na kwa kuwa kazi za mahekalu zilikuwa 
mikononi mwa makuhani, Harun na wazao wake, basi Our'an ikampanga jina "Dada wa Harun" 
(sura 19:20) kwa vile ameingia katika ukuhani ambayo ni kazi ya Nabii Harun. 

Rajiim. Neno hili maana yake: (1) Ambaye Mungu Amemfukuza mbele Yake na katika 
rehema Yake; (2) aliyelaaniwa na Mungu; (3) aliyeachwa, na (4) aliyepigwa mawe (Akrab na 
Lane). Pia maana yake ni ambaye amefukuziliwa mbali na kunyimwa wema wote (Mufradat). 


100 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


38. Basi Mola wake Akamkubali 
(yule mtoto) kwa ukubali mwema, na 
Akamlea kwa ulezi mwema, na 
akamfanya Zakaria awe mlinzi wake. 
Kila mara Zakaria alipoingia chumbani 
kwake alikuta riziki pamoja naye. 
Akasema: Ewe Mariamu, unapata wapi 
hii? Akasema: Hii hutoka kwa Mweyezi 
Mungu; hakika Mwenyezi Mungu 
humruzuku Amtakaye bila hesabu. 

39. Pale pale Zakaria akamwomba 
Mola wake, akasema: Mola wangu, 
Unipe kutoka Kwako wazao wazuri; kwa 
yakini Wewe ndiwe Usikiaye maombi. 

40. Mara Malaika wakamnadia hali 
amesimama akisali chumbani ya 
kwamba Mwenyezi Mungu Anakupa 
habari njema ya Yahya, atakayekuwa 
mwenye kusadikisha neno litokalo kwa 
Mwenyezi Mungu, na atakayekuwa 
Seyyidi na mtawa na Nabii miongoni 
mwa watu wema. 

41. Akasema: Mola wangu, nitapataje 
mtoto na hali uzee umenifikia na mke 
wangu ni tasa! Akasema: Hivyo ndivyo 
Mwenyezi Mungu Hufanya Apendavyo. 

42. Akasema: Mola wangu, 
Uniwekee alama. Akasema, Alama 
yako ni kutosema na watu kwa siku tatu 
isipokuwa kwa ishara tu; na umtaje 
Mola wako kwa wingi na umtukuze 
wakati wa jioni na asubuhi. 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


ki wa 

IA AA ha AI KU 
UA KAA z 
si 329 


IAA IIA Ai Si ki SGA ZA SE 


AA USIA UA AA 29 
AU aa WAA AYA YA 


AA UA 
Wa Kaa ia 


TAA AAA 


UMATI ZA, KA AK AA 
AA AAA 


Tia Ii 
SU ay 
Wa Wa AAA AE 


FUNGU 5 


43. Na (kumbukeni) Malaika 
waliposema: Ewe Mariamu, kwa hakika 
Mwenyezi Mungu Amekuchagua na 
kukutakasa na kukutukuza kuliko 
wanawake wa walimwengu. 


101 


ai 
DAA ii 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


44. Ewe Mariamu, umnyenyekee ES PA MTOI iia 
Mola wako na usujudu na uiname . ah 


pamoja na wainamao. AKI 
45. Hizi ni habari za ghaibu Wa Naa 
Tunazokufunulia; nawe hukuwa nao Na AS Aa Soi 


walipokuwa wakitupa mishale yao (kwa GA ADA MA IA AA WAPA 


ji . ; RU IA 
kura wajue) nani wao atamwangalia gi 
Mariamu, na hukuwa nao walipokuwa Ga AAA 


wakishindana. 

46. (Kumbukeni) waliposema Mala- way ngisi ki moni Ya 

AI 7 Aa 

ika: Ewe Mariamu, bila shaka Mwenyezi Maa ZA WA ea G 
Mungu Anakupa habari njema za neno IA AA zA ia a “NA ad 
litokalo Kwake, jina lake Masihi Isa - - MSATA 
mwana wa Mariamu, mwenye heshima (D 
katika dunia na Akhera, na yu miongoni 
mwa waliokaribishwa. 

47. Naye atazungumza na watu miku 104 ; 
katika utoto na katika utu uzima, na aaa UA TEA 


atakuwa katika watu wema. 


Aya 45. Aglaamahum, "Mishale yao." Neno hilo kwa Kiarabu ni: (1) Tete linalotumiwa 
kwa kuandika linapokwisha chongwa kama kalamu; (2) mshale usio na ncha unaotumiwa kwa 
kupigia kura; (3) mshale au kikuki kidogo (Akrab). 


Aya 46. Neno litokalo Kwake. Mapadre wanasema kwa kuwa Our'an inasema Yesu ni 
neno lililotoka kwa Mungu, ati inakubali Yesu ni mtoto wa Mungu. Dhana hii ni kutapatapa kwa 
bure. Stadi mkubwa wa lugha ya Kiarabu aliyetunga Taaj-ul-Aruus anasema ya kuwa Yesu 
ameitwa Kalimatullaah kwa sababu maneno yake yalisaidia kazi ya dini. Kama vile mtu 
anayesaidia dini kwa ushujaa wake anaitwa Saifullaah (Upanga wa Mungu) au Asadullaah 
(Simba wa Mungu), hivyo ndivyo tamko la kalimatullaah. 

Neno Kalima limetumiwa katika Our'an kwa ajili ya vitu vingi. Kwa mfano Mwenyezi 
Mungu Amesema, "Sema, kama bahari ingalikuwa wino kwa kuyaandika maneno (kalimaat) ya 
Mola wangu bila shaka bahari ingalikwisha kabla ya kwisha kalimaat (maneno) ya Mola wangu, 
na ingawa Tungalileta bahari kama hiyo kuongezea" (sura 18: 110). Kama kwa kalima maelezo 
ya mapadre ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu yakubaliwe, je, vitu vyote na viumbe vyote 
vilivyoitwa kalimaatullaah vitakuwa wana wa Mungu? 

Tena ikiwa Yesu aneitwa kalima (neno), Mtume s.a.w. ameitwa Dhikr yaani Kitabu au hotuba 
nzuri (sura 65:11, 12) ambayo ni dhahiri ina kalima nyingi. 


Aya 47. Naye atazungumza. Siyo maana yake kujisemea tu maneno bali maana yake ni 
kuwa atazungumza mambo ya busara na hekima. Kadhalika ilivyosemwa, katika utoto na katika 
utu uzima ilibashiriwa kuwa Nabii Isa hatakufa katika utoto bali atakuwa hai hata utu uzima; 
naye alipokufa alikuwa na umri wa miaka 120 (Mawaahibulladunniyya, Jalada 1 uk. 42). Yesu 
kusema maneno ya busara bali angali mtoto hakuna kioja cho chote ndani yake. Watoto wengi 


102 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


48. (Mariamu) akasema: Mola WA Aa IK kwa 
wangu, nitampataje mtoto na hali mtu WA Saa AA zi ib 
ye yote hakunigusa? Akasema: Hivyo ELI ABA ka KALAMA (AE 
ndivyo Mwenyezi Mungu Huumba ILE AL Sapi 
Anavyopenda; Anapohukumu jambo (Dame 
basi Huliambia tu, kuwa, basi huwa. 

49. Na (Mwenyezi Mungu) ? AB KINA Uk 
Atamfunza Kitabu na hekima na Taurati SI wosia ai; Au 
na Injili. 

50. Na (Atamfanya) Mtume kwa aj WA MUA KIN SAKA IA 
wana wa Israeli, (kuwaambia), Nimewa- WAA TA gia mara Tu Do 
jieni na ISharakutokakwa Mola wenu,ya 12 ia MPOLE AMALI 
kwamba nawaumbieni katika udongo KE adi | 
sawa na matengenezo ya ndege, kisha 
napulizia ndani yake, mara huwa ndege 


. . . . YA YA 4 ? 9 mi? ” wa 
kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na WA IS LIE AI 
. . -” Y ” 

ninamponya kipofu na mwenye ukoma, na KWAA aa AZ p za Wa 
kuwahuisha wafu kwa idhini ya Mwenyezi YAO WENU KI ! 
Mungu, na ninawaambieni mtakavyovila Tp AI 
; ; NII JANI 

na mtakavyoweka akiba katika nyumba nz oj v si; go 


zenu; bila shaka katika hayo imo Ishara 
kwenu ikiwa ninyi mnaamini. 


wenye akili na waliolelewa vizuri huzungumza namna hiyo. 
Neno la "Mahdi" tumelitafsiri hapa "utoto," kwa kufuata mradi wake. Neno lenyewe 
maana yake ni "Kitanda cha mtoto." 


Aya 48. Anapohukumu jambo basi Huliambia tu, kuwa, basi huwa: Maneno 'kuwa basi 
huwa' hayaonyeshi mageuzi kutoka katika hali ya kutokuwepo na kujileta yenyewe katika hali ya 
kuwepo pasipo kutendeshwa. Maneno hayo yana maana kwamba mara tu Mwenyezi Mungu 
Anapokusudia jambo, basi kusudio lake hilo huanza kuumbika na hatimae linafanyika kama 
Alivyokusudia. 


Aya 49. Neno Kitaab (Kitabu) linatoa maana mbili: "Kitabu" na "Ujuzi wa kuandika." 
Kama neno hili hapa litachukuliwa kwa maana ya 'Kitabu' basi mradi wake utakuwa ni 'Taurati', 
Sheria ya Musa, na hivyo maneno yanayomaliza. "Taurati na Injili" yatafahamiwa kuwa maelezo 
yake, neno 'Taurat' likisimamia 'Kitabu' na neno 'Injili' likisimamia hekima. 


Aya 50. Mtume kwa wana wa Israeli. Aya hii inadhihirisha ya kuwa Yesu hakuwa 
Mjumbe kwa ajili ya ulimwengu wote, bali kwa ajili ya wana Israeli tu. 

Injili inaeleza waziwazi kusudi la kufika kwa Yesu. Si shauri la wafuasi wake kuteua wafanye 
nini na wasifanye nini katika kueneza dini yake. Mungu Mwenyewe aliyemtuma Yesu ndiye 
anajua alimtuma afanye kazi namna gani. Na Yesu aliyetumwa ndiye anayejua ni maagizo gani 
aliyopewa na Mwenyezi Mungu juu ya kazi ya kuhubiri dini. Yesu mwenyewe amesema, 
"Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli" (Matt. 15:24); "Kwa maana mwana 


103 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea" (Matt. 18:11). 

Hivyo mafundisho ya Yesu ni kwa ajili ya Waisraeli tu. Inasemwa ya kwamba Yesu alisema, 
"Basi enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na 
Mwana, na Roho Mtakatifu" (Matt. 28:19). Lakini kuhoji kuwa kwa aya hii Yesu aliwaamuru 
wanafunzi wake wakahubirie watu wote si sawa. Maana yake ni hii tu ya kuwa aliwaamuru kwa 
maneno hayo waende kwa makabila yote ya Israeli, siyo kwa mataifa yote. Yesu anasema kwa 
maneno yaliyo wazi: "Amini, nawaaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu 
mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 
kumi na viwili, mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli" (Matt. 19:28). "Sikutumwa ila kwa 
kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli" (Matt. 15:24). "Msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala 
msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe" (Matt. 7:6). Mwanamke mmoja asiyekuwa Myahudi 
alimwomba Yesu amrehemu: Yesu alijibu, "Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia 
mbwa" (Matt. 15:26). Majibu haya yanaonyesha kwamba mbwa au nguruwe ni watu wasiokuwa 
Waisraeli. 


WANAFUNZI WALITUMWA KWA MAYAHUDI TU 

Tena tunasoma, "Hao thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa 
msiende, wala katika mji wo wote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo 
waliopotea wa nyumba ya Israeli" (Matt. 10:5-6). Mtu asidhani ya kuwa linaloagizwa hapa ni ya 
kwamba wahubiri wa Kikristo kwanza waende miji ya Waisraeli na kisha kwa watu wengine. La, 
si hivyo, maana kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli siyo maana yake kuitembelea 
tu miji yao, bali kuwaingiza Ukristo. Hivyo linaloagizwa hapa ni kwamba wasiende kamwe kwa 
watu wengine mpaka Waisraeli wote watakapokwisha ingia Ukristo. Yesu amebainisha ya kuwa, 
kazi ya kuwahubiria Waisraeli na kuwaingiza katika Ukristo haitakwisha mpaka kufika kwake 
mara ya pili. Anasema, "Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine; maana ni 
kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli, hata ajapo mwana wa Adamu" (Matt. 10:23). 

Katika hayo ni wazi ya kwamba Mathayo 28:19 inawataka wahubiri wa Kikristo wasimamishe 
Ukristo katika miji ya Waisraeli na siyo kuitembelea tu. Inaonyeshwa wazi ya kuwa kazi hii ya 
kuwahubiria Waisraeli haitakwisha mpaka Yesu kuja tena. Kwa hiyo Mapadre kwenda hubiria 
watu wengine kabla Yesu hajaja, ni kufanya mambo kinyume kabisa na mafundisho ya Yesu. 

Isitoshe, kuambiwa kwenda hubiria mataifa yote, lisimdanganye mtu kudhania mataifa yote 
ya dunia, kama tulivyokwisha bainisha. Maneno kama haya yametumika katika Injili kwa kuonyesha 
watu maalumu tu. Kwa mfano Luka (2:1) anasema, "Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augosto ya 
kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu." Ni wazi ya kwamba Kaisari 
hakumiliki ulimwengu mzima, na hangeweza kuhesabu majina ya watu wote wa ulimwengu. Hivyo 
ingawa imeandikwa "watu wote wa ulimwengu,” makusudi yake ni watu wote waliokuwa katika 
milki yake. Hivyo, hata kama Yesu aseme waende kwa "mataifa yote,” maana yake itakuwa ni 
mataifa ya Waisraeli, yaani makabila yao yote. 

Tena imeandikwa katika Matendo 15:21, "Tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio 
mambo yake; katika kila mji husomwa kila sabato katika masinagogi," Je, kwa maneno haya tunaweza 
kusema Musa alikuwa na watu wanaohubiri katika kila mji duniani? La, Bali ingawa imeandikwa 
"kila mji" mradi wake ni miji ya Waisraeli tu, siyo kila mji duniani. Hivyo kama Yesu alisema 
wanafunzi wake waendee mataifa yote, mradi wake ni mataifa yote ya Waisraeli, yaani makabila 
yao. 

Tena Matendo 24:5 imeandikwa, "Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilizi 
wa fitina katika Mayahudi wote duniani." Ni wazi kabisa ya kuwa ingawa Paulo anasemwa hapa ni 
mwanzilizi wa fitina katika, "Mayahudi wote duniani," yeye hakuwahi kufika sehemu zingine za 
dunia zilizokuwa na Mayahudi, kama bara Hindi (Esitheri 1 na 2). Hivyo Yesu kusema, waende 
kwa mataifa yote, kwa uandishi wa Injili, siyo maana yake ila ni kuwaendea mataifa ya Mayahudi tu. 


104 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


WANAFUNZI WALIHUBIRIA MAYAHUDI 

Wanafunzi wa Yesu pia wanaona sivyo kwenda kuwahubiria wasiokuwa Waisraeli. 
Tunasoma, "Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, 
wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Mayahudi peke yao" 
(Matendo 11:19). 

Kadhalika wanafunzi wa Yesu waliposikia kuwa Petro, mahali fulani amewahubiria wasiokuwa 
Waisraeli, walikasirika: "Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio na tohara 
wakashindana naye, wakisema, Uliingia kwa watu wasiotahiriwa ukalala nao" (Matendo 11:2-3). 
Na jinsi alivyojibu Petro haonyeshi kuwa kulikuwa ruhusa ya Yesu kwenda kuhubiria mataifa 
mengine; bali anasema tu ya kwamba aliona ndotoni ale kila namna ya mnyama aliyoko duniani 
na ya kwamba Roho alimwambia aende huko. Hakusema aliambiwa na Yesu. Na kwa kuwa 
Paulo anaeleza ya kuwa Petro alikuwa na unafiki (Wagalatia 2:11), tunaona mashaka kabisa 
kukubali ndoto hizi za kula ovyo hata vitu vilivyoharimishwa na Mungu (Walawi 11), na kwenda 
hubiria waliokatazwa na Yesu mbele ya watu wote. 


SABABU ZA PAULO KUYAENDEA MATAIFA 

Ama sababu iliyomfanya Paulo kwenda huburia wasio Mayahudi, ni kwamba Mayahudi 
fulani walimpinza wasitake kumkubalia. Imeandikwa, "Hata Sila na Timotheo walipotelemka 
kutoka Makedonia. Paulo akashurutishwa rohoni mwake akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba 
Yesu ni Kristo. Walipopingamana naye na kutukana, akakung'uta mavazi yake , akiwaambia, 
Damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu; mimi ni safi; tangu sasa nitakwenda kwa watu wa 
mataifa" (Matendo 18:5-6). 

Paulo alikata shauri hivi, labda kwa vile hakuwa mwanafunzi wa Yesu toka mwanzo, na 
pengine hakusikia agizo la Bwana alilosema waziwazi, "Katika njia ya mataifa msiende, wala 
katika mji wo wote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea 
wa nyumba ya Israeli" (Matt. 10:5-6). 

Toka hapo Paulo alianza kuhubiri kwa wasio Mayahudi pia, akitaka kupata watu wengi, 
kama asemavyo mwenyewe, "Nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi" (1 
Wakor 9:19). Na ingawa Paulo anamshitaki Petro kuwa alikuwa na unafiki (Wagalatia 2:11), 
tunaona ya kwamba naye alijitokeza kwa watu kwa njia isiyomfaa mtu mkweli wa dini. Yeye 
mwenyewe anasema, "Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, ili niwapate Wayahudi; kwa 
wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa 
wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria .... ili niwapate hao wasio na sheria." (Wakor 
9:20-21). 

Mtu aliye na hali kama hii anayojisifu nayo Bwana Paulo, kila mtu avute mawazo yake 
kidogo tu kupimia alikuwa akifanya nini kilicho mradi wa hayo maneno yake. Je, ni kama hivi ya 
kwamba Padre Mkatoliki afikapo kwa Waislamu aanze kusali Kiislamu, aache kula nguruwe, na 
afunge Ramadhani, ili Waislamu wamdhanie ni mwenzao ili apate kuwavuta? Na afikapo kwa 
Waprotestanti aanze kumsifu Martin Luther na kujidai hasujudii masanamu, na afikapo kwa 
wamizimu, naye pia aanze kutambika ili awapate watambikaji na waprotestanti? Je, hiyo ni njia 
inayofaa kwa kuhubiri dini? 

Siku moja Bwana Paulo akamtahiri Myunani mmoja ili kuwafanya Mayahudi wasitambue 
kuwa si mmoja wao na kumlaumu. Imeandikwa, "Basi akafika Derbe na Listra, na hapo palikuwa 
na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini; lakini 
babaye alikuwa Myunani. Mtu huyo alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. 
Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtwaa akamtahiri kwa ajili ya Mayahudi waliokuwa 
pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani" (Matendo 116:1-3). Je, ni 
uaminifu huo? 


105 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


UTATANISHI KATIKA NDOTO YA PAULO 

Na kama tujuavyo, Bwana Paulo hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Yeye anasema aliingia 
Ukristo kwa kuona ndoto alipokuwa akienda Damishki kuwakamata wafuasi wa Yesu. Katika 
ndoto hiyo anasema, alimwona Yesu akimkemea kwa sababu yeye Paulo aliwatia udhia Wakristo. 
Ndoto hiyo imeandikwa katika sura 9, 22 na 26 za kitabu cha Matendo. Na kama utaisoma, jinsi 
maelezo ya upande mmoja yanavyopingana na maelezo ya upande mwingine, hungependa mtu 
akuambie kuwa ndoto hiyo ilikuwa ya kweli. 

1. Katika 9:3-6 imeandikwa, "Ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. 
Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, .... Na wale watu waliosafiri pamoja 
naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu." Lakini katika 22:9, anasema "Na wale 
waliokuwa pamoja nami waliiona ile nuru, lakini hawakusikia ile sauti ya yule aliyesema nami." 

2. Katika 9:36 na 22:6-10 anasema, nuru kubwa ilimfunika yeye. Lakini katika sura 26:6-10 
anasema, nuru ilimfunika yeye na wale waliofuatana naye. 

3. Katika sura ya 9 tunasoma ya kuwa ni yeye tu aliyeanguka chini, na wengine wakasimama 
kimya; lakini katika sura 26:14, anasema ya kwamba yeye pamoja na waliofuatana naye wote 
wakaanguka chini. 

4. Katika sura 22:10 anasema, alipouliza afanye nini, Yesu akamwambia, "Simama, uingie 
Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa ufanye." Alipofika Dameski 
mtu mmoj aitwaye Anania akamjia akamwambia yanayompasa kufanya. Lakini katika sura 26 
haelezi hayo, bali anasema Yesu mwenyewe ndiye alimwambia mambo yote yaliyompasa kufanya. 

Sasa mtu anayetumwa kwa ushahidi unaopandana kama huu, ambao kupingana kwake ni 
sababu za kutosha kuukataaa kuwa si wa kweli, aje na avunje kabisa kanuni iliyowekwa na 
Yesu mwenyewe. mbele ya wanafunzi wake wote ya kuwa dini yake isihubiriwe isipokuwa kwa 
Mayahudi peke yao. Je, tuache ushahidi wa wanafunzi wake kumi na wawili wateule, tufuate 
maneno ya mtu aliyekuwa adui yake mkubwa na ambaye ndoto anayosema aliiona anatapatapa 
kuieleza sawasawa? Je ndoto kama hiyo inasadikika? Hamwoni Paulo mwenyewe amekwisha 
jifichua na kutueleza hakika ya habari zake zote kwa kusema. "Ikiwa kweli ya Mungu imezidi 
kwa sababu ya uwongo wangu hata akapata utukufu, mbona mimi nami ningali nikihukumiwa 
kama ni mwenye dhambi?" (Warumi 3:7). Nasi ndivyo tulivyokuwa tukishuku uwongo kusaidia 
kweli ya Mungu! 


KURANI IMESEMA KWELI 

Hivyo, ni wazi ya kwamba Wakristo hawana sababu za haki kwa kwenda kuhubiria dini 
watu ambao si Mayahudi. Na maneno yaliyosemwa na Our'an kuwa Yesu alitumwa kwa wana 
wa Israeli tu yanashuhudiwa hata na maneno ya Yesu mwenyewe aliposema, "Sikutumwa ila 
kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli" (Matt. 15:24). 

Nawaumbieni katika udongo sawa na matengenezo ya ndege, kisha napulizia ndani yake, 
mara huwa ndege. Hapa ustadi wa Nabii Isa wa kusema maneno kwa mifano unadhihirika 
vizuri. Kwanza anawafananisha wanafunzi wake na udongo - yaani watu wanyonge walio duni. 
Kisha kwa mafundisho yake anawatengeneza mara wanakuwa kama wafu waliotiwa roho zenye 
nguvu: na badala ya kutembea ardhini maisha ya kidunia, wanakuwa kama ndege wapaao 
mbinguni katika maisha safi ya kimbingu. 

Mafundisho haya ya Nabii Isa yamewatatiza wengi hata wakafika kudhani ya kwamba haikosi 
alikuwa akiumba ndege, na hali wanasahau ya kuwa sifa ya kuumba ni makhtasi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu tu, na ya kuwa hata hakuna kiumbe cho chote kilichoshiriki sifa hii ingawa 
kwa uchache. Someni: sura 13:17; 16:21; 22:74; 25:4; 31:11-12; 35:41 na 46:5. 

Na ninamponya kipofu na mwenye ukoma, na kuwahuisha wafu. Kama Mjuavyo Manabii 
ni Madaktari wakubwa wa roho. Kazi yao ni ngumu. Kumponya ambaye macho ya roho yake 
yamepofuka, na aliyeenewa na ukoma wa roho, ni kazi ngumu kupita kiasi. Na wanaofanikiwa 


106 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


51. Na msadikishaji wa yale yaliyo- 
kuwa kabla yangu katika Taurati, na ili 
niwahalalishieni baadhi ya yale 
mliyoharimishiwa, na nimewajieni na 
Ishara kutoka kwa Mola wenu, kwahiyo 
Mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini. 

52. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mola wangu na ni Mola wenu, basi 
Mwabuduni; hii ndiyo njia iliyonyoka. 

53. Lakini Isa alipoona kufuru yao, 
akasema: Nani watakuwa wasaidizi 
wangu kwa (njia ya) Mwenyezi Mungu? 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 
IAA ke UUMWE AI 
SA Sa uu ai 
WANA PIA ADI IA AZAA, 
AA YATUA WA 


1 


INUA AAA ... 
UA AOA 


” MUA AZAA ZIWA 
Bia UA Gao 
CA WALA 


AA 
YA WATIA UA ” Na ZA AA 
SA 


agi AA KAVA AUDO LALA AULA 
uu aila 
TINA AI 9 WAA 


Wanafunzi wakasema: Sisi ni wasaidizi 
wa njia ya Mwenyezi Mungu, na 
ushuhudie ya kwamba sisi ndiyo 
wajisalimishao. 

54. Mola wetu, tumeyaamini Uliyo- 
yateremsha, na tumemfuata Mtume, basi 
Utuandike pamoja na washuhudiao. 


KI WA Haa ea 
DINI 


kuitenda, bila shaka wametoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapa Nabii Isa anataka kuwaambia watu 
wanaomkataa, Je, hamwoni watu waliokuwa wabaya sana sasa wamekuwa wacha-Mungu kwa 
kunifuata? Hii kwa hakika ni kazi ya kila Nabii wa kweli, kuwatakasa vipofu na wakoma wa 
kiroho. 

Bila shaka mtaona ya kuwa magonjwa hayo yaliyoponywa ni ya kiroho ambayo huwa 
yanawafisha watu. Hata hivyo Manabii wa Mwenyezi Mungu wanawahuisha wafu hao wa kiroho 
pia, wakawa wazima wamchao Mungu. Mwenyezi Mungu amesema. "Enyi mlioamini, Mwitikieni 
Mwenyezi Mungu na Mtume anapowaiteni kwenye yale yatakayowapeni uhai" (sura 8:25). 
Basi hivi ndivyo Manabii hufufua wafu. Siyo maana yake wanafufua watu waliotoka roho kabisa. 
Aya za Our'an zinazokataa kufufuka kwa namna hiyo ni hizi: Sura 23:100-101; 21:96; 39:59-60; 
2:29; 49:12; 45:12; 45:27. Pia hadithi za Mtume s.a.w. zimeeleza jambo hili waziwazi kuwa 
wafu waliotoka roho hawarudi duniani. Kwa mfano inasimuliwa ya kuwa baba wa Jabir aliuwawa 
katika vita vya Uhud, na mwanawe huyu alihuzunika sana. Mtume s.a.w. akamtuliza na 
akamwambia. Mwenyezi Mungu alimwambia baba yako kwa mapenzi sana amwombe cho chote 
atakacho na atapewa. Basi babaye Jabir akaomba. "Mola wangu nipe muda mwingine wa kuishi 
duniani ili nikauawe tena katika njia Yako," Mwenyezi Mungu akamjibu. "Bila shaka 
ningekufanyia hivyo, lakini kauli yangu imekwisha tangulia kutoka ya kwamba wafu 
hawatarejeshwa duniani" (Tirmidhi na Ibni Majah). Pia taz. sura 2:57. 


Aya 51. Niwahalalishieni baadhi ya yale mliyoharimishiwa. Nabii Isa hakutangua sehemu 


yo yote ya Taurati; bali tu aliwahalalishia Mayahudi vitu ambavyo walikuwa wakihitilafiana 
wao kwa wao; na ambavyo wanazuoni waliviharimisha baada ya Musa (Kathir, Muhit). 


107 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


53. Na (Mayahudi) walifanya hila, KI Ya 
na Mwenyezi Mungu Akafanya hila, Na (IO AUA ai 3 ed ya 3 AC ta 
Mwenyezi Mungu ndiye bora wa - 
wafanyao hila. 


FUNGU 6 


56. (Kumbukeni)MwenyeziMungu MI TAGI Aa 
aliposema: Ewe Isa, kwa yakini Mimi ae 3 5 ca JA aii Je 3) 
Nitakufisha na Nitakuinua Kwangu,na..,,.z4 KIA 
Nitakutakasa na (masingizio ya) wale Wa Ii; ba hi aaga 

E - KALWA ZARI 197 
waliokufuru, na Nitawaweka wale Wa WA WA YE MTEI 
waliokufuata juu ya wale waliokufuru . ii 
mpaka siku ya Kiyama; kisha marudio AI maa MAE ii 
yenu yatakuwa Kwangu, ndipo ULEZI 
Nitawahukumuni katika yale Gas 


mliyokuwa mkihitilafiana. 


Aya 55. Makr. "Hila," Neno hili lina maana mbili: (1) Makr Mahmuud, yaani hila nzuri 
ya kutaka kupatia jambo zuri, na Makr madhmuum, yaani hila mbaya ya kutaka kupatia kitu 
kibaya (Mufradat). Mayahudi walifanya hila ya kutaka kumfisha Nabii Usa kifo cha laana cha 
msalaba, lakini Mwenyezi Mungu alipanga ya kuwa aokoke. Hila ya Mayahudi ilipinduliwa na 
hila ya Mwenyezi Mungu ikashinda, Nabii Isa asife msalabani akateremshwa hali ya kuzimia. Na 
baadaye akazindukana akaenda kufa kifo cha ajali, hali yu mtu mzima mwenye miaka mingi, 
huko Kashmir. Pia tazama 4:158. 


Aya 56. Mutawaffiika, "Nitakufisha." Ibni Abbas. nduguye Mtume s.a.w. na ambaye 
alikuwa mwanachuoni mkubwa kabisa, ametafsiri Mutawaffiika kuwa Mumiituka yaani, 
Nitakufisha (Bukhari). Kadhalika Zamakhshari, mwanachuoni wa lugha ya Kiarabu mwenye 
kusifika sana, amesema: "Tamko la Mutawaffiika maana yake, Nitakulinda usiuwawe na watu na 
Nitakupa muda kamili wa uhai uliowekwa kwa ajili yako na Nitakufisha kifo cha ajali, siyo cha 
kuuawa" (Kashshaf). Kwa hakika wanachuoni wote wa lugha ya Kiarabu wanakubaliana ya 
kuwa Tawaffa kama linavyotumika hapa haliwezi kuwa na tafsiri nyingine. Wanachuoni na 
Mufasirina mashuhuri kama (1) Ibni Abbas, (2) Imam Malik, (3) Imam Bukhari, (4) Imam Ibni 
Hazm, (5) Imam Ibni Kayyim, (6) Katada, (7) Wahab na wengineo, wanakubali jambo hili. 
(Tazama, 1. Bukhari, sura Tafsiri; 2. Bukhari, sura Bad'ul Khalg; 3. Bihar; 4. Al-Muhalla, 
Cairo, 1:23; 5. Ma'aad, uk. 19; 6. Manthurii; 7. Kathir). 

Fat'hul Bayaan kinasema, "Hao mufasirina ambao wamejaribu kutia maana nyingine katika 
neno Tawaffa linavyotumika kwa namna hiyo, wamefanya hivyo kwa sababu ya kusadiki kwao 
kuwa Yesu amepandishwa mbinguni hai; waila, neno hili halina maana nyingine isipokuwa maana 
ya kuchukua roho au kufisha." Tamko hili limetumiwa mahali pasipopungua 25 katika Our'an na 
mahali pasipopungua 23 lina maana ya kuchukua roho wakati wa kufa. Mahali pawili tu limekuwa 
na maana ya kuchukua roho wakati wa kulala; lakini hapo limefuatana na neno "usingizi" au 
"usiku" (sura 6:61; 39:43). 

Allama Alusi, mtungaji wa tafsiri iitwayo Ruuhul-Ma'aani amekubali ya kuwa tawaffa maana 
yake ni kifo. 


108 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


57. Naama wale waliokufuru,basi 3 ra wa bia ya Wi ya UA yan KU 
Nitawaadhibu adhabu kali katika dunia . 
na Akhera, wala hawatapata wasaidizi. 


58. Na ama wale walioamini na KAMEI Siha AA Si YA IA 
kufanya vitendo vizuri, basi Yeye Aa 
Atawalipa ujira wao sawasawa. Na WAA 
Mwenyezi Mungu hawapendi Li 
wadhalimu. 


; A 2 Ija . KIlISI ZA 
59. Haya Tunayokusomea ni katika 3:8 j| KI sai ka wA aj 


Aya na mauidha yenye hekima. 


Katika gazeti la Misri liitwalo Arrisaalat war-Riwaayat la tarehe 11 May, 1942, jalada 10, 
nambari 462, ukurasa 515, Sheikh Mahmud Shaltut ambaye ni mwanachuoni mkubwa wa Misri, 
na tena yu mwanachama wa Halmashauri ya kutoa Fat'wa katika Chuo Kikuu cha Azhar, amesema, 
"Neno tawaffa lililotumiwa katika Our'an juu ya Nabii Isa lina maana ya kufa kwa kawaida." 

Raafi'uka, "Nitakuinua." Neno Rafa' linapotumiwa kwa Mwenyezi Mungu kumpa mtu 
Rafa' halina maana nyingine isipokuwa "kutukuza." Mathlan Mtume s.a.w. amesema: Innallaaha 
yarfa'u bihaadhal-Our'ani agwaaman wayadha'u agwaaman, yaani, Mwenyezi Mungu 
atawainua watu kwa Our'an hii na wengine atawadhalilisha (Ibni Majah). Tena akasema: Man 
tawaaadha'a lillahi rafa'ahullaahu ilassamaaisaabi'ati, yaani, mtu anayenyenyekea kwa 
Mwenyezi Mungu, Mungu atamwinua mpaka mbingu ya saba, yaani atampa daraja ya juu kabisa 
ya kiroho ('Ummal, ii. 25). Mwenyezi Mungu amesema katika Our'an, Fii buyuutin adhinallaahu 
an turfa'a yaani, "Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu Ameruhusu zinyanyuliwe" (sura 
24:37). Tena, Wal'amalussaalihu yarfa'uhuu, yaani, "Na kitendo kizuri huyapandisha" (sura 
35:11). Katika Sala zetu kila siku tunasoma, Allaahummarfa'nii, yaani, "Ee, Mola nitukuze." 
Hivyo kupandisha huku ni kutukuza tu siyo kupeleka mbinguni kiwiliwili. 

Kuwa Nabii Isa amekufa ni jambo la hakika kabisa lisilo na kinyume. Na kusema amepanda 
mbinguni ndiyo si kweli hata kidogo. Mtume s.a.w. amesema, "Musa na Isa wangekuwa hai 
wasingekuwa na njia ila kunifuata" (Kathir). Hata alisema umri wa Nabii Isa ulikuwa miaka 120 
(Ummal). Our'an imevunja kabisa itikadi hii ya kupanda Isa mbinguni hai katika Aya zisizopungua 
30. 

Kama kusadiki Nabii Isa amepanda mbinguni kuna faida yo yote, basi labda wamepata 
Wakristo, ingawa kwa hakika hata kwao jambo hili ni sababu iliyowatia katika kufuru na hasara, 
kwani wamesaidiwa kuzidisha mkazo juu ya uungu wa Yesu wakisema, ni mwanadamu gani 
mwingine anayekaa hai mbinguni kwa miaka elfu mbili, asiyechakaa kwa uzee, asiyekula nafaka 
za ardhini, asiyelala na asiyekwenda choo, na asiyekufa kwa miaka yote hiyo? Wanapokuta hizi 
fikira zao zinatiwa nguvu na itikadi za Waislamu ambao kwa hakika waliziambukizwa na Ukristo, 
basi ndipo wanazidi imara. Hivyo ushirikina unazidi duniani, na kufuru kubwa ya kumfanya mtu 
kuwa Mungu inaendeshwa bila wasiwasi, na pembeni kumekaa baadhi ya Waislamu, 
wanaoupulizia moto huu uzidi kuwaka na wanauchochea. Waislamu kama asemavyo Seyyidna 
Ahmad, wamefanana na mtu anayekaa juu ya mti anakata shinani. Zaidi ya hayo, itikadi hii 
dhahiri iko kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu na Sunna ya Mtume Muhammad s.a.w. 


109 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


60. Bila shaka hali ya Isa kwa MAAFA Ki 
Mwenyezi Mungu ni kama hali ya III YANA A 
Adamu; Alimwumba kwa udongo kisha WA ai ad yA 
Akamwambia: kuwa, basi akawa. 2 


Aya 60. Hali ya Isa. Kwa kusema hayo Mwenyezi Mungu anataka kuelekeza fikara za 
watu kwenye jambo kubwa mno. Mungu hafanani na mtu au kitu kingine katika viumbe Vyake. 
Kama Yesu alikuwa Mungu au mwanawe wa pekee, kama wadhanivyo Wakristo, mbona hali 
yake na tabia yake ilikuwa ni hali na tabia ya kibinadamu tu? Alizaliwa, alinyonya, alikula, 
alilala, alitembea, aliomba, aliadhibiwa na watu, na pia alikufa. Hayo yote ni mambo yanayohusiana 
na binadamu. Mungu ameepukana na kuzaliwa na kusikia maumivu na kufa. 


YESU HANA SIFA ZA MUNGU 

Sifa zipatikanazo katika dhati ya Mwenyezi Mungu, Yesu hakuwa nazo asilan:- 

(1) Mungu ni Mweza wa yote, lakini Yesu hakuwa na uwezo huo. Safari moja mtu mmoja 
alileta watoto wake wawili kwa Yesu akataka Yesu akubali ya kuwa watakaa pamoja naye katika 
ufalme wake, mmoja kushoto na mwingine kulia. Yesu alijibu, kukalia kwangu kuume au kushoto 
si shauri langu kuwapa ninyi, ila wale waliowekewa na Baba yangu" (Matei 20:23). Tena alisema. 
"Mimi siwezi kufanya lo lote kwa amri yangu." (Yohana 5:30). Hayo yote yanaonyesha Yesu 
hakuwa na uwezo wala amri, bali alikuwa mtumishi wa Mungu kama wengine. 

(2) Mungu ni Mjuzi wa yasiyoonekana. Yesu anakubali ya kwamba hana elimu ya ghaibu. 
Anasema: Siku yenyewe lakini, au saa yenyewe, hakuna mtu ajuaye wala malaika mbinguni, hata 
mwana ila baba peke yake" (Marko 13:32). Siku moja alikuwa katika mkutano wa watu na 
mwanamke mmoja alimgusa asitambue, akauliza, "Nani amenigusa?" (Luka 8:45). 

(3) Mungu ni mwema. Lakini Yesu anakiri mwenyewe ya kwamba yeye si mwema. "Mtu 
mmoja wa maana akamwuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate uzima wa milele? Yesu 
akamwambia: Waniita mwema kwa nini? Hakuna mwema ila Mungu" (Luka 18:18,19). 

(4) Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko wote. Lakini Yesu anasema waziwazi ya kwamba 
"Baba ni mkubwa kuliko mimi" (Yoani 14:28). Ni dhahiri ya kuwa Yesu hakudai ukubwa kama 
Mungu, ingawa Mapadre wanapenda sana kumshirikisha sana katika mambo yote: uwezo, utukufu 
na mengineyo (Book of Common Prayer. Imani ya Athanasius Mt.). 


KUZALIWA PASINA BABA SI DALILI YA UUNGU 

Wakristo wanaleta dalili chache kutaka kuthibitisha uungu wa Yesu, kama kuzaliwa pasipo 
baba na kuonyesha miujiza na kufufuka katika wafu. 

Kuzaliwa na mwanamke peke yake hakumfanyi mtu mwana wa Mungu. Adamu inasema 
Biblia, hakuzaliwa na baba wala mama. Na kulikuwa mtu mwingine, Melkizedeki, ambaye 
hakutokana na wazazi wo wote. Melkizedeki huyo. "hana baba, hana mama, hana wazazi, hana 
mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na Mwana wa Mungu" 
(Waebrania 7:3). 

Hayo maneno ya Paulo yanafahamisha ya kuwa Yesu hakuwa peke yake katika kukosa 
baba, bali alipitwa hata na Melkizedeki aliyekuwa hana baba wala mama. Na wale wanaodhani 
kuwa Yesu ndiye Melkizedeki na wakumbuke ya kuwa Yesu alizaliwa na Mariamu, na zaidi ya 
hayo mtu hafananishwi na nafsi yake. 


110 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


MIUJIZA PIA SI DALILI YA UUNGU 

Hali ya miujiza ya Yesu pia ni kama hivyo. Biblia inashuhudia ya kwamba miujiza mingi 
ilionyeshwa na watu wa zamani ambao hawakubaliwi kuwa waungu: (1) Nabii Ezekiel alifufua 
jeshi kubwa mno la watu waliobaki mifupa mitupu (Ezekieli 37:1-10). (2) Nabii Elisha aliongeza 
kikombe kimoja tu cha mafuta nayo yakawa mengi, hata vikajazwa nayo vyombo vingi (2 Wafalme 
4:1-7). (3) Nabii Joshua alipochelewa sana katika kupigana vita na maadui na usiku ulikaribia, 
aliliambia jua kusimama, na mwezi kutulia, na vyote viwili vikamtii (Joshua 10:12-13). (4) 
Wadudu warukao waliomsumbua Firauni na watu wake walikwisha kwa maombi ya Musa (Kutoka 
8:31); na miujiza mingine pia ilifanyika (tazama 9:12, 23, 33; 10:13, 19, 22; 14:21,27; 15:25 na 
17:6). (5) Naaman aliyekuwa na ugonjwa wa ukoma alipona kwa kujiosha ndani ya mto wa 
Jordan (2 Wafalme 5:14). (6) Watu ambao hawakuwa Manabii kama Shadrakha, Meshakha na 
Abedinego walitupwa katika tanuri la moto kwa amri ya mfalme Bukhtanassar, na moto ule 
haukugusa hata nywele za vichwa vyao (Danieli 3:20-27). 

(7) Siyo watu peke yao walioonyesha ishara kubwa kubwa, hata na vitu kama fimbo, nyoka 
wa shamba na shuka vilifanya vioja. Fimbo ya Nabii Harun inasemwa na Biblia kuwa ilimeza 
fimbo za wachawi wa Firauni (Kutoka 7:12). Na siku nyingine ile fimbo yake ilionekana kama 
imechipuza na kutoa lozi mbivu (Hesabu 17:8). Na Musa alifanya nyoka wa shaba, na imehadithiwa 
ya kwamba aliyeumwa na nyoka alipotazama tu yule nyoka wa shaba mara akapona (Hesabu 
21:8, 9). Elisha alipopiga mto wa Yordani kwa shuka ya Elijah mara maji yake yaligawanyika , 
naye akavuka (2 Wafalme 2:14). 

(8) Injili inasimulia ya kwamba katika mji wa Yerusalem palikuwa na birika la kuogea. 
"Watu wengi sana walikuwa wakilala pale, wagonjwa, vipofu, viguru, na waliopooza, wote 
wakingoja maji yachemke. Kwa sababu mara kwa mara Malaika wa Mungu hushuka kwenye 
birika, ndipo maji yake huanza kuchemka. Na mtu wa kwanza mwenye kushuka majini yakiisha 
kuchemka vile, hupona ugonjwa wote alionao" (Yoan 5:3-4). 

(9) Injili inasadiki ya kwamba Wakristo wa uwongo pia wanaweza kufanya miujiza ya namna 
mbalimbali. Yesu alisema, "Siku ile wengi wataniambia: Bwana, Bwana we, hatukufanya unabii 
kwa jina lako? Hatukufukuza mashetani kwa jina lako? Hatukufanya miujiza mingi kwa jina 
lako? Lakini mimi nitawajibu kwamba sikuwajua ninyi hata siku moja. Ondokeni mbele yangu, 
mnatenda maovu" (Matei 7:22, 23). Kadhalika Injili inasema waziwazi ya kwamba inawezekana 
kufanya miujiza kwa nguvu ya Beelzebub, ambaye ni mkuu wa pepo wachafu (Matei 12:27). 
Kwa sababu hii Waislamu hawajali miujiza mingimingi inayosimuliwa na Wakristo kila mara. Ni 
vigumu sana kutambua ukweli wa mtu kwa kuponya mgonjwa tu. Siku hizi watu ambao hawana 
dini yo yote wanapona magonjwa ya namna nyingi kwa ustadi wao kwa elimu ya Mesmerism na 
Hypnotism. 

Ama kusema ya kuwa hao Manabii wa kabla ya Yesu walifanya miujiza kwa nguvu ya 
Mungu, na Yesu alifanya kwa nguvu zake mwenyewe, si kweli. Maana hata Injili inakubali ya 
kuwa Yesu naye alifanyiwa miujiza yake na Mungu. Imeandikwa, "Watu wa Israeli, sikilizeni 
maneno haya: Mnajua wenyewe kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa kati yenu kama mtu 
aliyeshuhudiwa na Mungu mwenyewe, kwa matendo ya ezi kuu, kwa miujiza na kwa ishara, 
alizotenda Mungu kwenu kwa mkono wake" (Matendo 2:22) 

(10) Injili inaeleza jambo jingine lililo kubwa mno. Inasema, "Watakaosadiki watafuatwa 
na ishara hizi: kwa jina langu watawafukuza mashetani, watasema lugha nyingine, wataokota 
nyoka, na wakinywa sumu haitawadhuru, watawawekea wagonjwa mikono, nao watapona" (Marko 
16:17, 18). Kama kusema lugha nyingine inawezekana baada ya kujifunza, basi siyo ishara. Na 
kama Mkiristo aweza kusema tu kwa jina la Yesu, basi tutapenda kuzungumza na Mkristo huyo 
lugha kama, Kiarabu, Kihindi na nyingine. Wakristo wanaosadiki imani ya Kikristo wangefanya 
vizuri kuponya watu walio wagonjwa kwa kuwawekea mikono tu na bila kuchukua kwao pesa. 
Ingekuwa msaada mkubwa kwa maskini na wenye maradhi. 

Haitakiwi imani kubwa kwa Wakristo kufanya miujiza. Yesu aliwaambia, "Nasema kweli, 


111 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 3. SURA AALI 'IMRAAN 


$ 
61. Hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola KILI AA AIRO 
wako, basi usiwe miongoni mwa AA ai TASA 


wabishao. yA 
. . .. . - P 
62. Lakini atakayekuhoji katika AA JW ai 
hayo baada ya kukufikia elimu, basi UNA BUDI KAVA 
sema: Njooni tuwaite watoto wetu, na AAA ya ki 
watoto wenu, na wake zetu na wake. oi TIMU DI IT, UITI ZI IATA 
; ; KAA Ku 
zenu, na watu wetu na watu wenu; kisha - WA KA 


ka 


tuombe kwa unyenyekevu na kuiweka Sini ya ah KA 
laana ya Mwenyezi Mungu juu ya Wi 
waongo. 


mngalikuwa na imani ndogo kama chembe ya hardali, mngesema kwa mlima huu: Ondoka hapa 
nenda kule, utaondoka. Hakutakuwa na jambo lo lote lisilowezekana kwenu" (Matei 17:19, 20). 
Je, Hakuna katika Wakristo wote wa dunia nzima mmoja aliye na imani kama punje ya hardali 
akatuonyesha vioja vinavyotajwa na aya hii ya Injili? 

Si hayo tu. Yesu alisema, "Namwambieni hakika kabisa kwamba mwenye kuniamini atafanya 
matendo yale nitendayo mimi; hata atatenda makubwa zaidi" (Yoani 14:12). Mambo yamekuwa 
rahisi sana . Waislamu hawana haja ya kutishwa na miujiza ya Yesu, wawaulize tu wafuasi wake 
kufanya yale yale wanayokiri wenyewe katika Injili zao kuwa wanaweza kuyafanya. Kama wao 
wenyewe watashindwa kufanya yale ambayo Vitabu vyao vinasema watayaweza, basi ya nini 
wao kusema mambo yasiyosadikika? 

Kwa neno zima, maneno ya juu yamekwisha hakikisha bila shaka hata kidogo ya kuwa 
Yesu hawezi hata kidogo kuitwa Mungu kwa sababu ya vioja na miujiza anayosemwa kuwa 
alifanya. Na kwa usemi wa Injili, mtu hata si Nabii wa kweli kwa kufanya miujiza tu. Lakini 
kama Wakristo watashikilia tu kuwa ni Mungu kwa sababu ya miujiza, basi itawalazimu wakubali 
uungu wa kila aliyefanya miujiza: toka Manabii wa zamani, watu tu, vitu kama fimbo na maji 
n.k.w. Na pia italazimu wakubali kuwa miungu, wale manabii wa uwongo wanaofanya miujiza 
(Matt. 24:24). Hivyo shauri limekwisha katika ya kuwa Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu 
ya miujiza anayosifiwa kuwa alifanya. 

Tumeieleza kidogo Aya hii ya Our'an. Tungeweza kueleza zaidi, lakini hayo yatosha 
kumfikirisha Mkristo. Tukizidi kupeleleza habari za Yesu itazidi kubainika ya kwamba hali yake 
ni hali ya wanadamu tu. Hawezi kuwa Mungu au mwanawe wa pekee. (Kwa maelezo ya kufufuka 
kwake tazama sura 4:158). 


Aya 62. Habari zinazohusu itikadi za Wakristo zilizoanza katika sura hii zinakoma katika 
Aya hii. Aya hii inahusu ujumbe wa Wakristo waliotoka Najran uliokuwa na watu 60 chini ya 
mkubwa wao Abdul Masih, anayeitwa Al'Aakib. Walikuta na Mtume s.a.w. katika msikiti wake 
na majadiliano juu ya uungu wa Yesu yakaendelea kwa muda mrefu. Jambo hili lilipozungumzwa 
kwa kutosheleza kabisa na wale Wakristo wakaendelea kushikilia itikadi yao ya uwongo, Mtume 
s.a.w. akaamrishwa na Mwenyezi Mungu katika Aya hii kuwataka washindane katika maombi 
kuwa jambo la mwisho. Mashindano haya ya kuomba dua huitwa mubaahala, yaani kuiita laana 
ya Mungu impige anayeshika itikadi za uwongo. Lakini kwa kuwa Wakristo walikuwa hawana 
hakika na itikadi zao walikataa kupokea mashindano haya, na hivyo ikawa kama wamekiri uwongo 
wa itikadi zao (Zurkani, Khamis na Bayan, katika maelezo ya sura 3:3). 


112 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


63. Kwa yakini hayo ndiyo maelezo AN aa ka AA 
ya kweli, na hakuna aabudiwaye ila IDA MAA KAA no! 
Mwenyezi Mungu; na hakika Mwenyezi IAA NATA TUAA 
Mungu ndiye Mwenye nguvu, Mwenye ic wa yao 
hekima. 


Katika tukio hili Mtume s.a.w. alimleta Ali, Fatima, Hassan na Hussein (Khamis na Zurkani) 
na pia Abubakar, Umar, Uthman na wengine ('Asakir) uwanjani, na akasema: "Kama Wakristo 
wangekubali mashindano ya mubaahala na kukubali kumwomba Mungu kushusha adhabu yake 
juu ya kundi linalozua uwongo, Mwenyezi Mungu bila shaka angewaangamiza waongo kabla ya 
mwaka haujamalizika" (Bukhari, Muslim na Tirmidhi). 


SHARTI ZA MUBAHALA 

Mubahala ni jambo zito na kubwa kabisa na halishikwi ovyo, bali katika matokeo ya namna 
ya pekee kabisa. Sharti zake zinazotokana na Aya hii na maneno ya Mtume s.a.w. ni tano: (1) 
Jambo linalobishaniwa liwe jambo kubwa kabisa katika dini na linaloelezwa kwa ushahidi ulio 
wazi wa Kitabu cha dini. (2) Jambo hilo kwanza liwe limekwisha bishaniwa kwa kiasi cha kutosha 
na hizo pande mbili zinazojadiliana. (3) Mubahala ufanyike ikiwa baada ya majadiliano hayo 
kila upande unaendelea kushikilia maoni yake na kuuona upande wa pili kuwa ndiyo wenye 
kosa. (4) Kwa ajili ya mashindano hayo, pande hizo mbili wakutane mahali pamojapo, pamoja na 
ahli zao, pamoja na idadi nyingine ya watu wanaoshikilia maoni ya namna hiyo, kisha kuomba 
kwa unyenyekevu laana ya Mungu iwashukie walio waongo. (5) Muda wa kungojea matokeo ya 
adhabu juu ya uwongo uwe mwaka mmoja. 

Dini ya Kiislamu haitaki kuwacha shaka yo yote katika moyo wa mtu juu ya ukweli wa dini. 
Hivyo, imetumia njia zote - toka za hoja na dalili za akili, mpaka ahadi za Vitabu - kuhakikisha 
ukweli wa Uislamu. Na sasa imeleta njia nyingine moja ili kuamua mabishano ya mataifa ya dini, 
watu wote wapate kuwa na hakika ukweli uko wapi. 


KUOMBEA LAANA HIVYO SI AIBU. 

Padre Dale anasema, "Mfuasi wa dini ya kweli hamlaani mwenzake" (uk. 564 wa Tafsiri 
yake ya Our'an). Lakini hapa si kulaani ovyo bali ni mashindano ya kupeleka kesi kwa Mwenyezi 
Mungu akate hukumu, baada ya kuwa watu wenyewe wamekwisha shindana na hawana mwamuzi. 

Zaidi ya hayo, ikiwa ni kweli "mfuasi wa dini ya kweli hamlaani mwenzake," ilikuwaje 
mfuasi wa dini ya kweli kama Daudi, babu wa Yesu, kuwalaani wenzake kwa maneno haya: 
"Wamiminie ghadhabu zako juu yao, na wakumbwe na hasira zako motomoto" (Zaburi 69-24). 
Je, maneno haya ni kulaani au kuombea rehema? Na kama usome Zaburi 109:6-15 ndiyo utazidi 
kuchoka. Mtu mmoja analaaniwa na Daudi kwa maneno haya: "Maombi yake yawe dhambi" 
(7). "Siku zake ziwe chache" (8). "Wanawe wawe mayatima na mkewe awe mjane" (9). "Kizazi 
chake kikatwe" (13). "Upotofu wa babaze ukumbukwe kwa Mungu" (14). "Na dhambi ya 
mama yake isifutike" (15) na mengineyo kadha wa kadha. Kulaani mtu namna hii Padre Dale 
atasema ni kwa sababu Daudi alikuwa mfuasi wa dini ya uwongo? 

Kadhalika Yesu anasemwa aliulaani mtini kwa sababu ya njaa alipokuta hauna matunda, 
akauapiza usizae (Matt. 21:19). Yesu huyo huyo akamlaani Petro, mwanafunzi wake, kwa 
kumwambia, "Fuata nyuma shetani, wanichukiza" (Matei 16:23). Na Petro huyo ambaye anasemwa 
alikabidhiwa na Yesu funguo za mbinguni (Matt. 16:19). alilaani na kuapiza kuwa hamjui Yesu 
(Marko 14:71). 

Katika mambo madogo madogo wanajua sana kulaani, lakini kwa kuhakikisha ukweli wa 
dini wanajitia hamnazo kwa kusema, "Mfuasi wa dini ya kweli hamlaani mwenzake"! 
Kujipurukusha kwa namna hii hakufai kitu mbele ya haki. 


113 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


64. Na kama wakigeuka, basi kwa 
hakika Mwenyezi Mungu Anawajua 
waharibifu. 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


IMMA AMA c BA 


FUNGU 7 


65. Sema: Enyi watu wa Kitabu, 
njooni kwenye neno lililo sawa baina 
yetu na baina yenu, ya kwamba 
tusimwabudu ye yote ila Mwenyezi 
Mungu, wala tusimshirikishe na cho 
chote, wala baadhi yetu isifanye wengine 
kuwa waungu badala ya Mwenyezi 
Mungu; lakini wakigeuka, basi semeni: 
Shuhudieni ya kwamba sisi ni 
Waislamu. 

66. Enyi watu wa Kitabu, mbona 
mnabishana juu ya Ibrahimu na hali 
Taurati na Injili havikuteremshwa ila 
baada yake; basi je, hamfahamu? 

67. Angalieni! ninyi ndio mliobi- 
shana katika yale mliyoyajua; tena 
mbona mnabishana katika yale msiyoya- 
jua? Na Mwenyezi Mungu anajua lakini 
ninyi hamjui. 

68. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala 
Mkristo, lakini alikuwa mwongofu, mtii, 
wala hakuwa katika washirikina. 

69. Hakika watu wanaomkurubia 
zaidi Ibrahimu ni wale waliomfuata yeye 
na Mtume huyu na walioamini; na 
Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa 
waaminio. 

70. Kundi moja miongoni mwa watu 
wa Kitabu wanapenda wangewapoteza, 
lakini hawapotezi ila nafsi zao hali 
hawatambui. 


AWA uu 


pa 
ka KIU 


AMI NA HA KA 


” 


90? 9994 Tua. ” ” 
NA Apa WAA AI waa 
LINGA AL 
Aa 


> AKATE MA 
ia Sa 
HIS ui ia 
AMINI PL USIOE 22 
BI Kai 

A SHENSS5 hil Kaj 
AA WAKAKA Wa 


$aMifa 9; 


Ja 3 asu3i SAN YA II 
EPA IF ai ul ui Sa 


aa Aa APA wA zA MYA 
WI 
299977 


DIA, 


kana zi 


3 Ai ia 


Aya 70. Yudhilluunakum, 


"Wangewapotezeni,"” pia 


linaweza kufasiriwa. 


"Wangewaangamizeni." Neno la dhalaalah linakuwa na maana ya "kuangamiza" pia (Akrab). Maneno 
ya baadaye, Hawapotezi ila nafsi zao, yatakuwa na maana ya kuwa badala ya kuwaangamiza 
Waislamu, wao wanajiangamiza wenyewe; maana kuinuka kwa adui yako ndiko kuanguka kwako. 


114 


3. SURA AALI 'IMRAAN JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


71. Enyi watu wa Kitabu, mbona AI SANA VGA KU (E 


mnazikataa Aya za Mwenyezi Mungu 23 bali 
hali mnashuhudia? BA 
72. Enyi watu wa Kitabu, mbona AAA NA kid aa al 
mnachanganya haki na batili, na zaa aza 
mnaficha haki hali mnajua? aa agi 
FUNGU 8 


fr. 
AHAZI YA 


73. Na kundi moja katika watu wa aa KUYA MYA) 3. 


. . mi . . . . 3 
Kitabu likasema: Aminini yaliyotere- IA WAAGA 
mshwa juu ya wale walioamini, mwanzo KA AESa NA Kai el oyu! 
wa mchana, na mkatae mwisho wake, PETU 
huenda wakarejea; KUIA aa 


74. Wala msimtii ye yote isipokuwa WAA ji 
yule anayefuata dini yenu. (Ewe Nabii), (SNAI' Si WA Ka 3 A Ca i ji AAA 
Sema: Bila shaka mwongozo hasa ni ule VAA AZA yi 
mwongozo unaotoka kwa Mwenyezi aa IGIZO GUrOSYI 
Mungu (kadiri apendavyo). La muhimu KATA 29. 2 
ni kwamba kila mmoja ni lazima apewe pa yA sai | Wa kadai 
mafundisho kama yale mliyopewa ninyi AA 9 YAA ya WA SEVA 
zamani. Vinginevyo watakuwa na haki aa 
ya kutoa hoja dhidi yenu mbele ya Mola 
wenu. Sema: Hakika fadhili zi katika 
mkono wa Mwenyezi Mungu, Humpa 
Amtakaye; na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye wasaa Ajuaye. AA ha 

75. Humchagua kwa rehema Zake Chad! 55 hi LI 
Amtakaye; na Mwenyezi Mungu ndiye ii 
Mwenye fadhili kubwa. YA 


Aya 74. Aya hii yaonyesha kwamba sio Mayahudi waliokuwa na shauri la kuhoji dhidi 
ya Mtukufu Mtume s.a.w. kwa sababu eti mafundisho aliyopewa hayakuwa sawa moja kwa moja 
na yao. Bali kinyume na hivyo ingelikuwa haki ya umma wa Kiislamu kutoa hoja dhidi yao hao 
Mayahudi kama hawa Waislamu wangalinyimwa moja kwa moja mafundisho ya Mungu, jambo 
linaloonyesha uadilifu wa Mwenyezi Mungu kwa watu wa Kitabu. Kutofautiana kwa mafundisho 
ambako Mayahudi walikufanya kuwa ndiyo sababu ya kukataa kwao ni jambo lisilohusika hapa. 


Aya 75. Fadhili. Neno fadhili hapa lina maana ya fadhili ya Unabii na ufunuo. Watu wa 


Kitabu wanaambiwa kuwa Mwenyezi Mungu anapenda kuwapa watu wengine unabii na ufunuo; 
basi wao hawana sababu ya kunung'unika na kulalama. 


115 


YAW 


JUZU 3, TILKAR-RUSULU 


76. Na katika watu wa Kitabu yuko 
ambaye ukimpa amana ya rundo la mali 
atakurudishia, na katika wao yuko 
ambaye ukiweka kwake amana ya dinari 
moja, hakurudishii isipokuwa uendelee 
kumsimamia. Haya ni kwa sababu 
walisema: Si lawama juu yetu kwa (mali 
ya) hawa wajinga; na wanasema uwongo 
juu ya Mwenyezi Mungu na hali wanajua. 

77. Naam, anayetekeleza ahadi yake 

na kujilinda na dhambi, basi hakika 
Mwenyezi Mungu Huwapenda 
wajilindao (na madhambi). 
78. Hakika wale wanaouza ahadi ya 
Mwenyezi Mungu na viapo vyao kwa 
thamani ndogo, hao ndio hawatakuwa na 
sehemu katika Akhera, wala Mwenyezi 
Mungu Hatasema nao wala hatawatazama 
siku ya Kiyama, wala Hatawatakasa, nao 
watapata adhabu iumizayo. 

79. Na kwa yakini liko kundi moja 
miongoni mwao wanaopinda ndimi zao 
kwa (kusoma) Kitabu ili mpate 
kuyafikiri (maneno yao) kwamba ni ya 
Kitabu, na kumbe si ya Kitabu; na 
wanasema, haya yametoka kwa 
Mwenyezi Mungu, na hali hayakutoka 
kwa Mwenyezi Mungu; na wanasema 
uwongo juu ya Mwenyezi Mungu na hali 
wanajua. 


3. SURA AALI 'IMRAAN 


GA 


WA 


”” 


UA TA TONI JAAPACUJI 


j; aa Sia MAASI 


PIA 


KA AU AA 

GO WA MAA Z ; KI 
29)! AA ?> NE La , 
iia mae 
II 


GDI 


PALIZI 


Wa Aa Siza Gia 5 


ka AE 
AUNA MT 

PAT AA 
. 


PAKA AA ! > 


OA EZA 


SAI SI 


ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                wa hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na ardhini. 
Hakika Yeye anajua mlio nayo. Na siku mtapo rudishwa kwake atawaeleza waliyo 
yafanya. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


SURA 25. SURAT AL FUROAN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Ametukuka aliye teremsha Furgani kwa mja wake, ili awe mwonyaji kwa 
walimwengu wote. 


2. Ambaye ni wake ufalme wa mbingu na ardhi, wala hakuwa na mwana, wala hakuwa 
na mshirika katika ufalme, na akaumba kila kitu na akakikadiria kwa kipimo. 


3. Na wamechukua badala yake miungu ambayo haiumbi chochote, bali hiyo inaumbwa, 
haijimilikii nafsi zao madhara wala manufaa, wala haimiliki mauti, wala uhai, 
wala kufufuka. 


4. Na wamesema walio kufuru: Haya si chochote ila ni uzushi alio uzua, na 
wamemsaidia kwa haya watu wengine! Hakika hawa wamekuja na dhulma na uwongo. 


5. Na wakasema: Hivi ni visa vya watu wa kale alivyo viandikisha, anavyo somewa 
asubuhi na jioni. 


6. Sema: Ameyateremsha haya ajuaye siri za katika mbingu na ardhi. Hakika Yeye 
ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu. 


7. Na wakasema: Ana nini Mtume huyu? Anakula chakula, na anatembea masokoni! 
Mbona hakuteremshiwa Malaika akawa mwonyaji pamoja naye? 


8. Au akaangushiwa khazina juu yake, au akawa na bustani ale katika hiyo? 
Wakasema madhaalimu: Nyinyi hamumfuati ila mtu aliye rogwa. 


9. Tazama jinsi wanavyo kupigia mifano. Basi wamepotea, wala hawataiweza Njia. 


10. Ametukuka ambaye akitaka atakujaalia yaliyo bora kuliko hayo, nayo ni 
mabustani yapitayo mito kati yao, na atakujaalia majumba ya fakhari. 


11. Bali wanaikanusha Saa (ya Kiyama). Na Sisi tumemuandalia Moto mkali kabisa 
huyo mwenye kuikanusha Saa... 


12. Ule Moto ukiwaona tangu mahali mbali wao watasikia hasira yake na mngurumo 
wake. 


13. Na watakapo tupwa humo mahali dhiki, hali wamefungwa, wataomba wafe. 


14. Msiombe kufa mara moja tu, bali mfe mara nyingi! 


15. Sema: Je! Haya ni bora au Pepo ya milele, ambayo wameahidiwa wachamngu, iwe 
kwao malipo na marejeo? 


16. Watayapata humo wayatakayo daima dawamu. Hii ni ahadi juu ya Mola wako 
Mlezi, inayo ombwa. 


17. Na siku atakapo wakusanya wao na hao wanao waabudu, na akasema: Je! Ni 
nyinyi mlio wapoteza waja wangu hawa, au wao wenyewe walipotea njia? 


18. Watasema: Subhanak, Umetakasika na upungufu! Haikutupasia sisi kuchukulia 
walinzi badala yako, lakini Wewe uliwastarehesha wao na baba zao hata wakasahau 
kukumbuka, na wakawa watu walio angamia. 


19. Basi walikukanusheni kwa mliyo yasema. Kwa hivyo hamwezi kujiondolea wala 
kujisaidia. Na atakaye dhulumu miongoni mwenu tutamwonjesha adhabu kubwa. 


20. Na hatukuwatuma kabla yako Mitume wowote ila kwa hakika na yakini walikuwa 
wakila chakula, na wakenda masokoni. Na tumewajaalia baadhi yenu wawe ni 
majaribio kwa wengine; je! Mtasubiri? Na Mola wako Mlezi ni Mwenye kuona. 


21. NA WALISEMA wale wasio taraji kukutana nasi: Mbona sisi hatuteremshiwi 
Malaika au hatumwoni Mola wetu Mlezi? Kwa yakini hawa wamejiona bora nafsi zao, 
na wamepanda kichwa vikubwa mno! 


22. Siku watakayo waona Malaika haitakuwa furaha siku hiyo kwa wakosefu. Na 
watasema: Mungu apishe mbali! 


23. Na tutayaendea yale waliyo yatenda katika vitendo vyao, tuvifanye kama 
mavumbi yaliyo tawanyika. 


24. Watu wa Peponi siku hiyo watakuwa katika makaazi bora na mahali penye 
starehe nzuri. 


25. Na siku zitapo funguka mbingu kwa mawingu, na wateremshwe Malaika kwa wingi, 


26. Ufalme wa haki siku hiyo utakuwa wa Arrahman, Mwingi wa Rehema, na itakuwa 
siku ngumu kwa makafiri. 


27. Na siku ambayo mwenye kudhulumu atajiuma mikono yake, na huku anasema: Laiti 
ningeli shika njia pamoja na Mtume! 


28. Ee Ole wangu! Laiti nisingeli mfanya fulani kuwa rafiki! 


29. Amenipoteza, nikaacha Ukumbusho, baada ya kwisha nijia, na kweli Shet'ani ni 
khaini kwa mwanaadamu. 


30. Na Mtume alikuwa akisema: Ee Mola wangu Mlezi! Hakika watu wangu wameifanya 
hii Our'ani ni kihame. 

31. Na vivi hivi tumemfanyia kila Nabii adui miongoni mwa wakosefu, na Mola wako 
Mlezi anatosha kuwa Mwenye kuongoa na Mwenye kunusuru. 


32. Na wakasema walio kufuru: Kwa nini hakuteremshiwa Our'ani kwa jumla moja? 
Hayo ni hivyo ili tuuthibitishe moyo wako, na ndio tumeisoma kwa mafungu. 


33. Wala hawatakuletea mfano wowote, ila na Sisi tutakuletea (jawabu) kwa haki, 
na tafsiri iliyo bora. 


34. Wale ambao watakao kusanywa na kubururwa kifudifudi mpaka kwenye Jahannamu, 
hao watakuwa na mahali pabaya, ndio wenye kuipotea sana njia. 


35. Na hakika tulimpa Musa Kitabu na tukamweka pamoja naye nduguye, Harun, kuwa 
waziri. 


36. Tukawaambia: Nendeni kwa watu walio kanusha Ishara zetu. Basi tukawateketeza 
kabisa. 


37. Na watu wa Nuhu, walipo wakanusha Mitume, tuliwazamisha, na tukawafanya ni 
Ishara kwa watu. Na tumewaandalia wenye kudhulumu adhabu chungu. 


38. Na tuliwaangamiza kina A'di na Thamudi na watu wa Rass na vizazi vingi 
vilivyo kuwa kati yao. 


39. Na wote tuliwapigia mifano, na wote tuliwaangamiza kabisa kabisa. 


40. Na kwa yakini wao wanafika kwenye nchi ilio teremshiwa mvua mbaya. Basi, Je, 
hawakuwa wakiiona? Bali walikuwa hawataraji kufufuliwa. 


41. Na wanapo kuona hawakuchukulii ila ni mzaha tu, na (wanasema): Ati ndiye 
huyu Mwenyezi Mungu aliye mtuma kuwa Mtume? 


42. Kwa hakika alikuwa karibu kutupoteza tuiache miungu yetu, ingeli kuwa 
hatukushikamana nayo kwa kuvumilia. Bado watakuja jua, watakapo iona adhabu, ni 
nani aliye potea njia. 


43. Je! Umemwona aliye yafanya matamanio yake kuwa ndio mungu wake? Basi Je, 
wewe utakuwa ni wakili wake? 


44. Au wewe unadhani kwamba wengi wao wanasikia au wanaelewa? Hao hawakuwa ila 
ni kama nyama hoa tu, bali wao wamepotea zaidi njia. 


45. Je! Huoni jinsi Mola wako Mlezi anavyo kitandaza kivuli. Na angeli taka 
angeli kifanya kikatulia tu. Kisha tumelifanya jua kuwa ni kiongozi wake. 


46. Kisha tunakivutia kwetu kidogo kidogo. 


47. Naye ndiye aliye kufanyieni usiku kuwa ni vazi, na usingizi kuwa mapumziko, 
na akakufanyieni mchana ni kufufuka. 


48. Naye ndiye anaye zituma pepo kuwa bishara njema kabla ya rehema yake, na 
tunayateremsha kutoka mbinguni maji safi. 


49. Ili kwa hayo tuihuishe nchi iliyo kufa, na tuwanyweshe wanyama na watu wengi 
tulio waumba. 


50. Na kwa yakini tumeisarifu kati yao wapate kukumbuka. Lakini watu wengi 
wanakataa ila kukufuru. 


51. Na tungeli taka tungeli peleka katika kila mji Mwonyaji. 
52. Basi usiwat'ii makafiri. Na pambana nao kwayo kwa Jihadi kubwa. 


53. Naye ndiye aliye zipeleka bahari mbili, hii tamu mno, na hii ya chumvi 
chungu. Na akaweka baina yao kinga na kizuizi kizuiacho. 


54. Naye ndiye aliye muumba mwanaadamu kutokana na maji, akamjaalia kuwa na 
nasaba na ushemeji. Na Mola wako Mlezi ni Muweza. 


55. Na wanayaabudu badala ya Mwenyezi Mungu yasiyo wafaa wala yasiyo wadhuru. Na 
kafiri daima ni msaidizi wa kumpinga Mola wake Mlezi. 


56. Nasi hatukukutuma ila kuwa ni Mbashiri na Mwonyaji. 


57. Sema: Sikukuombeni ujira juu yake; ila atakaye na ashike njia iendayo kwa 
Mola wake Mlezi. 


58. Na mtegemee Aliye Hai, ambaye hafi. Na umtukuze kwa sifa zake. Na yatosha 
kwake kuwa yeye ni Mwenye khabari za dhambi za waja wake. 


59. Ambaye ameziumba mbingu na ardhi, na viliomo ndani yake kwa siku sita. Kisha 
akatawala juu ya A'rshi, Arrahman, Mwingi wa Rehema! Uliza khabari zake kwa 
wamjuaye. 


60. Na wanapo ambiwa: Msujudieni Arrahman! Wao husema: Ni nani Arrahman? Je! 
Tumsujudie unaye tuamrisha wewe tu? Na huwazidishia chuki. 


61. Ametukuka aliye zijaalia nyota mbinguni, na akajaalia humo taa na mwezi unao 
ng'ara. 


62. Naye ndiye aliye fanya usiku na mchana kufuatana kwa nafuu ya anaye taka 
kukumbuka, au anaye taka kushukuru. 


63. Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehema ni wale wanao tembea ulimwenguni kwa 
staha, na wajinga wakiwasemeza hujibu: Salama! 


64. Na wale wanao kesha kwa ajili ya Mola wao Mlezi kwa kusujudu na kusimama. 


65. Na wale wanao sema: Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu ya Jahannamu. Hakika 
adhabu yake ikimpata mtu haimwachi. 


66. Hakika hiyo ni kituo na makao mabaya. 


67. Na wale ambao wanapo tumia hawatumii kwa fujo wala hawafanyi ubakhili, bali 
wanakuwa katikati baina ya hayo. 


68. Na wale wasio mwomba mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu, wala hawaui 
nafsi aliyo iharimisha Mwenyezi Mungu isipo kuwa kwa haki, wala hawazini — na 
atakaye fanya hayo atapata madhara, 


69. Atazidishiwa adhabu Siku ya Kiyama, na atadumu humo kwa kufedheheka. 


70. Isipo kuwa atakaye tubu, na akaamini, na akatenda vitendo vyema. Basi hao 
Mwenyezi Mungu atayabadilisha maovu yao yawe mema. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kusamehe, Mwenye kurehemu. 


71. Na aliye tubu na akafanya mema, basi hakika huyo ametubu kweli kweli kwa 
Mwenyezi Mungu. 


72. Na wale ambao hawatoi ushahidi wa uwongo, na pindi wapitapo penye upuuzi, 
hupita kwa hishima yao. 


73. Na wale ambao wanapo kumbushwa Ishara za Mola wao Mlezi hawajifanyi viziwi 
nazo, na vipofu. 


74. Na wale wanao sema: Mola wetu Mlezi! Tupe katika wake zetu na wenetu 
yaburudishayo macho, na utujaalie tuwe waongozi kwa wachamngu. 


75. Hao ndio watakao lipwa makao ya juu kwa kuwa walisubiri, na watakuta humo 
maamkio na salamu. 


76. Wadumu humo — kituo na makao mazuri kabisa. 


77. Sema: Mola wangu Mlezi asinge kujalini lau kuwa si kuomba kwenu. Lakini 
nyinyi mmemkadhibisha. Basi adhabu lazima iwe. 


SURA 26. SURAT ASH-SHUA'RAA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. T'aa Siin Miim. (T'.S.M.) 
2. Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha. 
3. Huenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawi Waumini. 


4. Tunge penda tungeli wateremshia kutoka mbinguni Ishara zikanyenyekea shingo 
zao. 


5. Wala hauwafikii ukumbusho mpya kutoka kwa Arrahman ila wao hujitenga nao. 


6. Kwa yakini wamekanusha; kwa hivyo zitakuja wafikia khabari za yale waliyo 
kuwa wakiyafanyia mzaha. 


7. Je! Hawakuiona ardhi, mimea mingapi tumeiotesha humo, ya kila namna nzuri? 
8. Hakika katika haya zipo Ishara. Lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini. 

9. Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 

10. Na Mola wako Mlezi, alipo mwita Musa, akamwambia: Fika kwa watu madhaalimu, 
11. Watu wa Firauni. Hawaogopi? 

12. Akasema: Hakika mimi nachelea wasinikanushe. 


13. Na kifua changu kina dhiki, na ulimi wangu haukunjuki vyema. Basi mtumie 
ujumbe Harun. 


14. Na wao wana kisasi juu yangu, kwa hivyo naogopa wasije kuniuwa. 


15. Akasema: Siyo hivyo kabisa! Nendeni na miujiza yetu. Hakika Sisi tu pamoja 
nanyi, tunasikiliza. 


16. Basi mfikieni Firauni na mwambieni: Hakika sisi ni Mitume wa Mola Mlezi wa 
walimwengu wote. 


17. Waachilie Wana wa Israili wende nasi. 


18. (Firauni) akasema: Sisi hatukukulea wewe utotoni, na ukakaa kwetu katika 
umri wako miaka mingi? 


19. Na ukatenda kitendo chako ulicho tenda, nawe ukawa miongoni mwa wasio na 
shukrani? 


20. (Musa) akasema: Nilitenda hayo hapo nilipo kuwa miongoni mwa wale walio 
potea. 


21. Basi nikakukimbieni nilipo kuogopeni, tena Mola wangu Mlezi akanitunukia 
hukumu, na akanijaalia niwe miongoni mwa Mitume. 


22. Na hiyo ndiyo neema ya kunisumbulia, na wewe umewatia utumwani Wana wa 
Israili? 


23. Firauni akasema: Na nani huyo Mola Mlezi wa walimwengu wote? 


24. Akasema: Ndiye Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, na viliomo baina yao, ikiwa 
nyinyi ni wenye yakini. 


25. (Firauni) akawaambia walio mzunguka: Hamsikilizi? 
26. (Musa) akasema: Ndiye Mola wenu Mlezi, na Mola Mlezi wa baba zenu wa kwanza. 
27. (Firauni) akasema: Hakika huyu Mtume wenu aliye tumwa kwenu ni mwendawazimu. 


28. (Musa) akasema: Ndiye Mola Mlezi wa Mashariki na Magharibi na viliomo baina 
yao, ikiwa nyinyi mnatia akilini. 


29. (Firauni) akasema: Ukimfuata mungu mwengine asiye kuwa mimi, basi bila ya 
shaka nitakufunga gerezani. 


30. Akasema: Je! Ijapo kuwa nitakuletea kitu cha kubainisha wazi? 
31. Akasema: Kilete basi, kama wewe ni katika wasemao kweli. 
32. Basi akaitupa fimbo yake, mara ikawa nyoka wa kuonekana dhaahiri. 


33. Na akautoa mkono wake, na mara ukawa mweupe kwa watazamao. 


34. (Firauni) akawaambia waheshimiwa walio mzunguka: Hakika huyu ni mchawi 
mtaalamu. 


35. Anataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wake. Basi mna shauri gani? 
36. Wakasema: Mpe muda yeye na nduguye na uwatume mijini wapigao mbiu ya mgambo. 
37. Wakuletee kila mchawi bingwa mtaalamu. 

38. Basi wakakusanywa wachawi wakati na siku maalumu. 

39. Na watu wakaambiwa: Je! Mtakusanyika? 

40. Huenda tutawafuata wachawi wakiwa wao ndio watakao shinda. 


41. Basi walipo kuja wachawi wakamwambia Firauni: Je! Tutapata ujira tukiwa sisi 
ndio tulio shinda? 


42. Naam! Na hakika mtakuwa katika watu wa mbele. 
43. Musa akwaambia: Tupeni mnavyo taka kutupa. 


44. Basi wakatupa kamba zao na fimbo zao, na wakasema: Kwa nguvu za Firauni 
hakika sisi hapana shaka ni wenye kushinda. 


45. Musa tena akatupa fimbo yake, nayo mara ikavimeza walivyo vizua. 
46. Hapo wachawi walipinduka wakasujudu. 

47. Wakasema: Tunamuamini Mola Mlezi wa walimwengu wote. 

48. Mola Mlezi wa Musa na Harun. 


49. (Firauni) akasema: Je! Mmemuamini kabla sijakuruhusuni? Bila ya shaka yeye 
basi ndiye mkubwa wenu aliye kufunzeni uchawi. Basi mtakuja jua! Nitakata mikono 
yenu na miguu yenu kwa kutafautisha. Na nitakubandikeni misalabani nyote. 


50. Wakasema: Haidhuru, kwani sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi. 


51. Hakika sisi tunatumai Mola wetu Mlezi atatusamehe makosa yetu, kwa kuwa ndio 
wa kwanza wa kuamini. 


52. Na tulimuamrisha Musa kwa wahyi: Nenda na waja wangu wakati wa usiku. Kwa 
hakika mtafuatwa. 


53. Basi Firauni akawatuma mijini wapiga mbiu za mgambo. 
54. (Wakieneza): Hakika hawa ni kikundi kidogo. 

55. Nao wanatuudhi. 

56. Na sisi ni wengi, wenye kuchukua hadhari. 

57. Basi tukawatoa katika mabustani na chemchem, 

58. Na makhazina, na vyeo vya hishima, 

59. Kadhaalika; na tukawarithisha hayo Wana wa Israili. 
60. Basi wakawafuata lilipo chomoza jua. 


61. Na yalipo onana majeshi mawili haya, watu wa Musa wakasema: Hakika sisi bila 
ya shaka tumepatikana! 


62. (Musa) akasema: Hasha! Hakika yu pamoja nami Mola wangu Mlezi. Yeye 
ataniongoa! 


63. Tulimletea wahyi Musa tukamwambia: Piga bahari kwa fimbo yako. Basi 
ikatengana, na kila sehemu ikawa kama mlima mkubwa. 


64. Na tukawajongeza hapo wale wengine. 


65. Tukawaokoa Musa na walio kuwa pamoja naye wote. 
66. Kisha tukawazamisha hao wengine. 


67. Hakika bila ya shaka katika hayo ipo Ishara; lakini wengi wao si katika 
wenye kuamini. 


68. Na kwa hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 

69. Na wasomee khabari za Ibrahim. 

70. Alipo mwambia baba yake na kaumu yake: Mnaabudu nini? 

71. Wakasema: Tunaabudu masanamu, daima tunayanyenyekea. 

72. Akasema: Je! Yanakusikieni mnapo yaita? 

73. Au yanakufaeni, au yanakudhuruni? 

74. Wakasema: Bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo. 

75. Je! Mmewaona hawa mnao waabudu—- 

76. Nyinyi na baba zenu wa zamani? 

77. Kwani hakika hao ni adui zangu, isipo kuwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. 
78. Ambaye ndiye aliye niumba, na Yeye ndiye ananiongoa, 

79. Na ambaye ndiye ananilisha na kuninywesha. 

80. Na ninapo ugua ni Yeye ndiye anaye niponesha. 

81. Na ambaye atanifisha, na kisha atanihuisha. 

82. Na ambaye ndiye ninaye mtumai kunisamehe makosa yangu Siku ya Malipo. 
83, Mola wangu Mlezi! Nitunukie hukumu na uniunganishe na watendao mema. 
84. Na unijaalie nitajwe kwa wema na watu watakao kuja baadaye. 


85. Na unijaalie katika warithi wa Bustani za neema. 


86. Na umsamehe baba yangu, kwani hakika alikuwa miongoni mwa wapotovu. 
87. Wala usinihizi Siku watapo fufuliwa. 

88. Siku ambayo kwamba mali hayato faa kitu wala wana. 

89. Isipo kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi. 

90. Na Pepo itasogezwa kwa wachamngu. 

91. Na Jahannamu itadhihirishwa kwa wapotovu. 

92. Na wataambiwa: Wako wapi mlio kuwa mkiwaabudu 

93. Badala ya Mwenyezi Mungu? Je! Wanakusaidieni, au wanajisaidia wenyewe? 


94. Basi watavurumizwa humo wao na hao wakosefu, 


95. Na majeshi ya Ibilisi yote. 

96. Watasema, na hali ya kuwa wanazozana humo: 

97. Wallahi! Kwa yakini tulikuwa katika upotovu ulio dhaahiri, 
98. Tulipo kufanyeni ni sawa na Mola Mlezi wa walimwengu wote. 
99. Na hawakutupoteza ila wale wakosefu. 

100. Basi hatuna waombezi. 


101. Wala rafiki wa dhati. 


102. Laiti tungeli pata kurejea tena tungeli kuwa katika Waumini. 

103. Hakika katika haya ipo Ishara, lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini. 
104. Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 

105. Kaumu ya Nuhu waliwakadhibisha Mitume. 

106. Alipo waambia ndugu yao, Nuhu: Je! Hamchimngu? 

107. Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu. 

108. Basi Mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi. 


109. Na sikutakini juu yake ujira, kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa 
walimwengu wote. 


110. Basi Mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi. 

111. Wakasema: Je! Tukuamini wewe, hali wanao kufuata ni watu wa chini? 
112. Akasema: Nayajuaje waliyo kuwa wakiyafanya? 

113. Hisabu yao haiko ila kwa Mola wao Mlezi, laiti mngeli tambua! 

114. Wala mimi si wa kuwafukuza Waumini. 

115. Mimi si cho chote ila ni Mwonyaji wa dhaahiri shaahiri. 

116. Wakasema: Ikiwa huachi, ewe Nuhu, bila ya shaka utapigwa mawe. 
117. Akasema: Mola wangu Mlezi! Hakika watu wangu wamenikanusha. 


118. Basi hukumu baina yangu na wao kwa hukumu yako, na uniokoe mimi na walio 
pamoja nami, Waumini. 


119. Kwa hivyo tukamwokoa yeye na walio kuwa pamoja naye katika marikebu iliyo 
sheheni. 


120. Kisha tukawazamisha baadaye walio bakia. 

121. Hakika katika haya ipo Ishara, lakini si wengi wao walio kuwa Waumini. 
122. Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 
123. Kina A'd waliwakanusha Mitume. 

124. Alipo waambia ndugu yao, Hud: Je! Hamchimngu? 

125. Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu. 

126. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi. 


127. Wala sikutakeni juu yake ujira, kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi 
wa walimwengu wote. 


128. Je! Mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuuzi? 
129. Na mnajenga majengo ya fakhari kama kwamba mtaishi milele! 

130. Na mnapo tumia nguvu mnatumia nguvu kwa ujabari. 

131. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini. 

132. Na mcheni aliye kupeni haya mnayo yajua. 

133. Amekupeni wanyama wa kufuga na wana. 


134. Na mabustani na chemchem. 


135. Hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya Siku Kubwa. 


136. Wakasema: Ni mamoja kwetu, ukitupa mawaidha au hukuwa miongoni mwa watoao 
mawaidha. 


137. Haya si chochote ila ni mtindo wa watu wa tokea zamani. 
138. Wala sisi hatutaadhibiwa. 


139. Wakamkanusha; nasi tukawaangamiza. Hakika bila ya shaka katika haya ipo 
Ishara. Lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. 


140. Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 
141. Kina Thamud waliwakanusha Mitume. 

142. Alipo waambia ndugu yao Saleh: Je! Hamumchimngu? 

143. Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu. 

144. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini. 


145. Wala sikutakini ujira juu yake. Ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa 
walimwengu wote. 


146. Je! Mtaachwa salama usalimina katika haya yaliyopo hapa? 
147. Katika mabustani, na chemchem? 

148. Na konde na mitende yenye makole yaliyo wiva. 

149. Na mnachonga milimani majumba kwa ustadi. 

150. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi. 

151, Wala msit'ii amri za walio pindukia mipaka, 

152. Ambao wanafanya ufisadi katika nchi, wala hawatengenezi. 
153. Wakasema: Hakika wewe ni miongoni mwa walio rogwa. 


154. Wewe si chochote ila ni mtu kama sisi. Basi lete Ishara ukiwa wewe ni 
miongoni mwa wasemao kweli. 


155. Akasema: Huyu ngamia jike; awe na zamu yake ya kunywa, na nyinyi muwe na 
zamu yenu ya kunywa katika siku maalumu. 


156. Wala msimguse kwa uwovu, isije ikakushikeni adhabu ya Siku Kubwa. 
157. Lakini wakamuuwa, na wakawa wenye kujuta. 


158. Basi ikawapata adhabu. Hakika katika hayo ipo Ishara. Lakini hawakuwa wengi 
wao wenye kuamini. 


159. Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 
160. Watu wa Lut'i waliwakanusha Mitume. 

161. Alipo waambia ndugu yao, Lut'i: Je! Hamumchimngu? 

162. Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu kwenu. 

163. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na nit'iini mimi. 


164. Wala mimi sikutakini ujira juu yake; ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi 
wa walimwengu wote. 


165. Je! Katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume? 


166. Na mnaacha alicho kuumbieni Mola wenu Mlezi katika wake zenu? Ama kweli 
nyinyi ni watu mnao ruka mipaka! 


167. 


Wakasema: Ewe Lut'i! Usipo acha, hapana shaka utakuwa miongoni mwa wanao 


tolewa mji! 


168. Akasema: Hakika mimi ni katika wanao kichukia hichi kitendo chenu. 
169. Mola wangu Mlezi! Niokoe mimi na ahali zangu na haya wayatendayo. 
170. Basi tukamwokoa yeye na ahali zake wote, 

171. Isipo kuwa kikongwe katika walio kaa nyuma. 

172. Kisha tukawaangamiza wale wengine. 

173. Na tukawanyeshea mvua, basi ni ovu mno mvua ya waliyo onywa. 

174. Hakika katika hayo ipo Ishara. Na hawakuwa wengi wao wenye kuamini. 
175. Na hakika Mola wako Mlezi bila ya shaka ndiye Mwenye nguvu, Mwenye 
kurehemu. 

176. Watu wa Machakani waliwakanusha Mitume. 

177. Shuaibu alipo waambia: Je! Hamfanyi mkamchamngu? 

178. Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu. 


TI 
180. 


Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi. 


Wala sikutakini ujira juu yake. Ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa 


walimwengu wote. 


181, 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 


Timizeni kipimo sawa sawa, wala msiwe katika wanao punja. 

Na pimeni kwa haki iliyo nyooka; 

Wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye jeuri kwa ufisadi. 
Na mcheni aliye kuumbeni nyinyi na vizazi vilivyo tangulia. 
Wakasema: Hakika wewe ni katika walio rogwa. 


Na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi, na kwa yakini tunakuona wewe 


ni katika waongo. 


187. 


Hebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwa wasemao 


kweli. 


188. 
189: 


Akasema: Mola wangu Mlezi anajua zaidi mnayo yatenda. 


Basi walimkanusha, na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli. Hakika hiyo 


ilikuwa adhabu ya siku kubwa. 


190. Hakika katika hayo ipo Ishara, lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. 
191. Na hakika Mola wako Mlezi bila ya shaka ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye 
kurehemu. 

192. Na bila ya shaka hii ni Uteremsho wa Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


LI: 
194, 


Ameuteremsha Roho muaminifu, 


Juu ya moyo wako, ili uwe katika Waonyaji, 


195. Kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi. 

196. Na hakika bila ya shaka haya yamo katika Vitabu vya kale. 

197. Je! Haikuwa kwao ni Ishara kwamba wanayajua haya wanazuoni wa Wana wa 
Israili? 

198. Na lau kuwa tungeli iteremsha juu ya mmoja wa wasio kuwa Waarabu, 


199. Na akawasomea, wasingeli kuwa wenye kuamini. 
200. Namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu. 
201. Hawataiamini mpaka waione adhabu chungu. 


202. Basi itawafikia kwa ghafla, na hali hawana khabari. 


203. Na watasema: Je, tutapewa muhula? 

204. Basi, Je, wanaihimiza adhabu yetu? 

205. Waonaje kama tukiwastarehesha kwa miaka, 

206. Kisha yakawafikia waliyo kuwa wakiahidiwa, 

207. Yatawafaa nini yale waliyo stareheshewa? 

208. Wala hatukuangamiza mji wo wote ila ulikuwa na waonyaji — 
209. Kuwa ni ukumbusho. Wala Sisi hatukuwa wenye kudhulumu. 
210. Wala Mashet'ani hawakuteremka nayo, 

211. Wala haitakiwi kwao, na wala hawawezi. 

212. Hakika hao wametengwa na kusikia. 


213. Basi usimwombe mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwa 
watakao adhibiwa. 


214. Na uwaonye Jamaa zako walio karibu nawe. 

215. Na watwae kwa upole wanao kufuata miongoni mwa Waumini. 

216. Na ikiwa watakuasi basi sema: Mimi najitenga mbali na hayo mnayo yatenda. 
217. Na umtegemee Mtukufu Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 

218. Ambaye anakuona unapo simama, 


219. Na mageuko yako kati ya wanao sujudu. 


220. Hakika Yeye ndiye Mwenye kusikia Mwenye kujua. 

221. Je! Nikwambieni nani wanawashukia Mashet'ani? 

222. Wanamshukia kila mzushi mkubwa mwingi wa dhambi. 

223. Wanawapelekea yale wanayo yasikia; na wengi wao ni waongo. 
224. Na watungaji mashairi ni wapotofu ndio wanawafuata. 

225. Je! Huwaoni kwamba wao wanatangatanga katika kila bonde? 
226. Na kwamba wao husema wasiyo yatenda? 


227. Isipo kuwa wale walio amini, na wakatenda mema, na wakamkumbuka Mwenyezi 
Mungu kwa wingi, na wakajitetea wanapo dhulumiwa. Na wanao dhulumu watakuja jua 
mgeuko gani watakao geuka. 


SURA 27. SURAT AN-NAML 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. T'aa Siin. (T'.S.), Hizi ni Aya za Our'ani na Kitabu kinacho bainisha; 


2. Uwongofu na bishara kwa Waumini, 


3. Ambao wanashika Sala, na wanatoa Zaka, na Akhera wana yakini nayo. 


4. Kwa hakika wale wasio iamini Akhera tumewapambia vitendo vyao, kwa hivyo 
wanatangatanga Ovyo. 


5. Hao ndio watapata adhabu mbaya kabisa, na hao katika Akhera ndio watapata 
khasara zaidi. 


6. Na hakika wewe unafundishwa Our'ani inayo tokana kwake Mwenye hikima Mwenye 
kujua. 


7. (Kumbuka) Musa alipo waambia ahali zake: Hakika nimeona moto, nitakwenda 
nikuleteeni khabari, au nitakuleteeni kijinga kinacho waka ili mpate kuota moto. 


8. Basi alipo fika ilinadiwa: Amebarikiwa aliomo katika moto huu na walioko 
pembezoni mwake. Na ametakasika Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


9. Ewe Musa! Hakika Mimi ndiye Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


10. Na itupe fimbo yako! Alipo iona ikitikisika kama nyoka, aligeuka nyuma wala 
hakungoja. Ewe Musa! Usikhofu! Hakika hawakhofu mbele yangu Mitume. 


11. Lakini aliye dhulumu, kisha akabadilisha wema baada ya ubaya, basi Mimi ni 
Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu. 


12. Na ingiza mkono wako katika mfuko wako, utatoka mweupe bila ya maradhi. Ni 
katika Ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake. Hakika hao walikuwa watu 
waovu. 


13. Basi zilipo wafikia Ishara zetu hizo zenye kuonyesha, wakasema: Huu ni 
uchawi dhaahiri. 


14. Na wakazikataa kwa dhulma na kujivuna, na hali ya kuwa nafsi zao zina yakini 
nazo. Basi angalia ulikuwaje mwisho wa mafisadi! 


15. Na hakika tuliwapa Daudi na Sulaiman ilimu, na wakasema: Alhamdu Lillahi, 
Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu aliye tufadhilisha kuliko wengi katika 
waja wake Waumini. 


l6. Na Sulaiman alimrithi Daudi, na akasema: Enyi watu! Tumefunzwa usemi wa 
ndege, na tumepewa kila kitu. Hakika hii ni fadhila iliyo dhaahiri. 


17. Na alikusanyiwa Sulaiman majeshi yake ya majini, na watu, na ndege; nayo 
yakapangwa kwa nidhamu. 


18. Mpaka walipo fika kwenye bonde la wadudu chungu, alisema mdudu chungu mmoja: 
Enyi wadudu chungu! Ingieni majumbani mwenu, asikupondeni Sulaiman na majeshi 
yake bila ya wao kutambua. 


19. Basi (Sulaiman) akatabasamu akacheka kwa neno hili, na akasema: Ee Mola 
wangu Mlezi! Nizindue niishukuru neema yako uliyo nineemesha mimi na wazazi 
wangu, na nipate kutenda mema uyapendayo, na uniingize kwa rehema yako katika 
waja wako wema. 


20. Na akawakagua ndege, na akasema: Imekuwaje, mbona simwoni Hud-hud, au 
amekuwa miongoni mwa walio ghibu? 


21. Kwa yakini nitamuadhibu kwa adhabu kali, au nitamchinja, au aniletee hoja ya 
kutosha. 


22. Basi (Hud-hud) akakaa si mbali na akasema: Nimegundua usilo gundua wewe, na 
ninakujia hivi kutoka nchi ya Sabai, na nakuletea khabari za yakini. 


23. Hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala, naye amepewa kila kitu, na 
anacho kiti cha enzi kikubwa. 


24. Nimemkuta yeye na watu wake wanalisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu; na 
Shet'ani amewapambia vitendo vyao na akawazuilia Njia. Kwa hivyo hawakuongoka, 


25. Na hawamsujudii Mwenyezi Mungu ambaye huyatoa yaliyo fichikana katika mbingu 
na ardhi, na anayajua mnayo yaficha na mnayo yatangaza. 


26. Mwenyezi Mungu — hapana mungu ila Yeye, Mola Mlezi wa A'rshi tukufu... 


27. Akasema (Sulaiman): Tutatazama umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo. 


28. Nenda na barua yangu hii na uwafikishie, kisha waache na utazame watarejesha 
nini. 
29. (Malkia) akasema: Enyi wahishimiwa! Hakika nimeletewa barua tukufu. 


30. Imetoka kwa Sulaiman nayo ni: Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, 
Mwenye kurehemu. 


31. Msinifanyie jeuri, na fikeni kwangu nanyi mmekwisha kuwa wenye kusalimu 
amri. 


32. Akasema: Enyi wahishimiwa! Nipeni shauri katika jambo langu hili, kwani mimi 
sikati shauri yoyote mpaka mhudhurie. 


33. Wakasema: Sisi ni wenye nguvu na wakali kwa vita; na amri iko kwako, basi 
tazama ni nini unaamrisha. 


34. Akasema: Hakika wafalme wanapo uingia mji wanauharibu, na wanawafanya wale 
watukufu wake kuwa wanyonge. Na hivyo ndivyo watendavyo. 


35. Lakini mimi nitawapelekea zawadi, nami nitangoja watakayo rudi nayo wajumbe. 


36. Basi alipo fika (mjumbe) kwa Sulaiman, alisema (Sulaiman): Hivyo ndio nyinyi 
mnanisaidia kwa mali? Aliyo nipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko aliyo 
kupeni nyinyi. Lakini nyinyi mnafurahia hii zawadi yenu. 


37. Rejea kwao! Kwa yakini sisi tutawajia kwa majeshi wasio yaweza kuyakabili. 
Na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge. 


38. Akasema: Enyi wahishimiwa! Ni nani kati yenu atakaye niletea kiti chake cha 
enzi kabla hawajanijia nao wamekwisha salimu amri. 


39. Akasema: Afriti, katika majini: Mimi nitakuletea kabla hujainuka pahala pako 
hapo. Na mimi kwa hakika nina nguvu na muaminifu. 


40. Akasema mwenye ilimu ya Kitabu: Mimi nitakuletea kabla ya kupepesa jicho 
lako. Basi alipo kiona kimewekwa mbele yake, akasema: Haya ni katika fadhila 
zake Mola wangu Mlezi, ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru. Na mwenye 
kushukuru, kwa hakika, anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake; na anaye kufuru, 
kwa hakika Mola wangu Mlezi ni Mkwasi na Karimu. 


41. Akasema: Mgeuzieni kiti chake cha enzi hiki, tuone ataongoka, au atakuwa 
miongoni mwa wasio ongoka. 


42. Basi (Malkia) alipo fika akaambiwa: Je! Kiti chako cha enzi ni kama hiki? 
Akasema: Kama kwamba ndicho hichi. (Sulaiman na watu wake wakasema): Na sisi 
tumepewa ilimu kabla yake (Malkia), na tukawa Waislamu. 


43. Na yale aliyo kuwa akiyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu yalimzuilia. Hakika 
yeye (Malkia) alikuwa katika kaumu ya makafiri. 


44. Akaambiwa: Liingie behewa la hili jumba. Alipo liona alidhani ni maji, na 
akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake. (Sulaiman) akasema: Hakika hilo ni 
behewa lilio sakafiwa kwa viyoo! Akasema (Malkia): Mola wangu Mlezi! Mimi 
nimejidhulumu nafsi yangu, na sasa nanyenyekea pamoja na Sulaiman kwa Mwenyezi 
Mungu, Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


45. Na kwa kina Thamud tulimtuma ndugu yao Saleh kuwaambia: Muabuduni Mwenyezi 
Mungu. Basi wakawa makundi mawili yanayo gombana. 


46. Akasema: Enyi watu wangu! Kwa nini mnauhimiza uwovu kabla ya wema? Kwa nini 
hamuombi msamaha kwa Mwenyezi Mungu ili mrehemewe? 


47. Wakasema: Tuna kisirani nawe na wale walio pamoja nawe. Yeye akasema: Uaguzi 
wa ukorofi wenu uko kwa Mwenyezi Mungu; lakini nyinyi ni watu mnao jaribiwa. 


48. Na walikuwamo mjini watu tisa wakifanya ufisadi katika nchi wala hawafanyi 
la maslaha. 


49. Wakasema: Apishaneni kwa Mwenyezi Mungu tutamshambulia usiku yeye na ahali 
zake; kisha tutamwambia mrithi wake: Sisi hatukuona maangamizo ya watu wake, na 
sisi bila ya shaka tunasema kweli. 


50. Basi wakapanga mipango yao, na Sisi tukapanga mipango yetu, na wao 
hawatambui. 


51. Basi angalia ulivyo kuwa mwisho wa mipango yao, ya kwamba tuliwaangamiza wao 
pamoja na watu wao wote. 


52. Basi hizo nyumba zao ni tupu kwa sababu ya walivyo dhulumu. Hakika bila ya 
shaka katika hayo ipo Ishara kwa watu wanao jua. 


53. Na tukawaokoa wale walio amini na walio kuwa wanamchamngu. 
54. Na Lut'i alipo waambia watu wake: Je! Mnafanya uchafu nanyi mnaona? 


55. Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake? Hakika 
nyinyi ni watu mnao fanya ujinga kabisa! 


56. Basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema: Wafukuzeni wafwasi wa Lut'i 
katika mji wenu. Hao ni watu wanao jitia usafi. 


57. Basi tukamwokoa yeye na ahali zake, isipo kuwa mkewe; tukamkadiria katika 
walio baki nyuma. 


58. Na tukawanyeshea mvua. Ni ovu kweli kweli hiyo mvua ya walio kwisha onywa. 


59. Sema: Alhamdu Lillahi! Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu! Na amani ishuke juu 
ya waja wake alio wateuwa. Je! Mwenyezi Mungu ni bora, au wale wanao 
washirikisha naye? 


60. AU NANI yule aliye ziumba mbingu na ardhi, na akakuteremshieni maji kutoka 
mbinguni, na kwa hayo tukaziotesha bustani zenye kupendeza? Nyinyi hamna uwezo 
wa kuiotesha miti yake. Je! Yupo mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Bali hao ni 
watu walio potoka. 


61. Au nani yule aliye ifanya ardhi mahali pa kutua, na akajaalia ndani yake 
mito, na akaweka milima? Na akaweka baina ya bahari mbili kiziwizi? Je! Yupo 
mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Bali wengi wao hawajui. 


62. Au nani yule anaye mjibu mwenye shida pale anapo mwomba, na akaiondoa dhiki, 
na akakufanyeni warithi wa ardhi? Je! Yupo mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Ni 
machache mnayo yazingatia. 


63. Au nani yule anaye kuongoeni katika giza la bara na bahari, na akazipeleka 
pepo kuleta bishara kabla ya rehema zake? Je! Yupo mungu pamoja na Mwenyezi 
Mungu? Ametukuka Mwenyezi Mungu juu ya wanao washirikisha naye. 


64. Au nani anaye uanzisha uumbaji, kisha akaurejesha? Na nani anaye kuruzukuni 
kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Je! Yupo mungu pamoja na Mwenyezi Mungu? Sema: 
Leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli. 


65. Sema: Hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu isipo kuwa Mwenyezi 
Mungu. Wala wao hawajui lini watafufuliwa. 


66. Kwani huo ujuzi wao umefikilia kuijua Akhera? Bali wao wamo katika shaka 
nayo tu, bali wao ni vipofu nayo. 


67. Na wakasema walio kufuru: Tutapo kuwa mchanga, sisi na baba zetu, hivyo 
kweli tutakuja tolewa? 


68. Haya haya tuliahidiwa sisi na baba zetu zamani. Hayakuwa haya ila ni hadithi 
za uwongo za watu wa kale. 


69. Sema: Nendeni katika ardhi, na tazameni ulikuwaje mwisho wa wakosefu. 


70. Wala usiwahuzunukie wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya hila zao wanazo 
zifanya. 


71. Na wanasema: Ahadi hii itatokea lini, ikiwa mnasema kweli? 
72. Sema: Asaa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale mnayo yahimiza. 


73. Na hakika Mola wako Mlezi ni Mwenye fadhila kwa watu, lakini wengi wao 
hawashukuru. 


74. Na hakika Mola wako Mlezi anayajua yanayo ficha vifua vyao na wanayo 
yatangaza. 


75. Na hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika Kitabu kinacho 
bainisha. 


76. Hakika Our'ani hii inawasimulia Wana wa Israili mengi wanayo khitalifiana 
nayo. 


77. Nayo hakika ni Uwongofu na Rehema kwa Waumini. 


78. Hakika Mola wako Mlezi atawahukumu kwa hukumu yake, naye ni Mwenye nguvu 
Mjuzi. 
79. Basi mtegemee Mweneyezi Mungu; hakika wewe uko juu ya Haki iliyo wazi. 


80. Kwa hakika wewe huwezi kuwafanya maiti wasikie, wala kuwafanya viziwi 
wasikie wito, wanapo kwisha geuka kwenda zao. 


81. Wala huwezi kuwaongoa vipofu waache upotovu wao. Huwezi kuwafanya wasikie 
isipo kuwa wenye kuziamini Ishara zetu; na hao ndio wat'iifu. 


82. Na itapo waangukia kauli juu yao, tutawatolea mnyama katika ardhi atakaye 
wasemeza, ya kuwa watu walikuwa hawana na yakini na Ishara zetu. 


83. Na Siku tutapo kusanya kutoka kila umma kundi katika wanao kadhibisha Ishara 
zetu, nao watagawanywa mafungu mafungu. 


84. Hata watakapo fika, atasema (Mwenyezi Mungu): Je! Nyinyi si mlizikanusha 
Ishara zangu pasipo kuzijua vyema? Au mlikuwa mkifanya nini? 


85. Na kauli itawaangukia juu yao kwa vile walivyo dhulumu. Basi hao hawatasema 
lolote. 


86. Je! Hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ili watulie, na mchana wa kuangaza. 
Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao amini. 


87. Na Siku litapo pulizwa baragumu, watahangaika waliomo mbinguni na katika 
ardhi, ila amtakaye Mwenyezi Mungu. Na wote watamfikia nao ni wanyonge. 


88. Na unaiona milima unaidhunia imetulia; nayo inakwenda kama mwendo wa 
mawingu. Huo ndio ufundi wa Mwenyezi Mungu aliye tengeneza vilivyo kila kitu. 
Hakika Yeye anazo khabari za yote myatendayo. 


89. Watakao kuja na mema, watapata bora kuliko hayo. Nao watasalimika na 
mahangaiko ya Siku hiyo. 


90. Na watakao kuja na uovu, basi zitasunukishwa nyuso zao Motoni. Je! Kwani 
mnalipwa isipo kuwa mliyo kuwa mkiyatenda? 


91. Ama mimi nimeamrishwa nimuabudu Mola Mlezi wa mji huu aliye ufanya ni 
mtakatifu; na ni vyake Yeye tu vitu vyote. Na nimeamrishwa niwe miongoni mwa 
Waislamu, wenye kunyenyekea. 


92. Na niisome Our'ani. Na mwenye kuongoka, basi ameongoka kwa faida ya nafsi 
yake; na aliye potea — basi sema: Hakika mimi ni miongoni mwa waonyaji. 


93. Na sema: Alhamdu Lillahi, Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Yeye 
atakuonyesheni Ishara zake, na mtazijua. Na Mola wako Mlezi si mwenye 
kughafilika na myatendayo. 


SURA 28. SURAT AL-OAS'AS' 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. T'A SIN MIM, (T'.S.M.) 

2. Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha. 

3. Tunakusomea khabari za Musa na Firauni kwa Haki kwa ajili ya watu wanao 
amini. 

4. Hakika Firauni alitakabari katika nchi, na akawagawa wananchi makundi mbali 


mbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao, akiwachinja watoto wao wanaume 
na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. 


5. Na tukataka kuwafadhili walio dhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe 
waongozi na kuwafanya ni warithi. 


6. Na kuwapa nguvu katika nchi, na kutokana na wao kuwaonyesha kina Firauni na 
Hamana na majeshi yao mambo yale waliyo kuwa wakiyaogopa. 


7. Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia: Mnyonyeshe. Na utakapo mkhofia 
basi mtie mtoni, na usikhofu wala usihuzunike. Hakika Sisi tutamrudisha kwako na 
tutamfanya miongoni mwa Mitume. 


8. Basi wakamwokota watu wa Firauni, aje kuwa adui kwao na huzuni. Hakika 
Firauni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. 


9. Na mkewe Firauni alisema: Atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako. 
Msimuuwe! Huenda akatufaa, au tumpange kuwa mwenetu. Wala wao hawakutambua. 


10. Na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu. Alikuwa karibu kumdhihirisha, ingeli 
kuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa Waumini. 


11. Naye akamwambia dada yake Musa: Mfuatie. Basi naye akawa anamuangalia kwa 
mbali bila ya wao kujua. 


12. Na tukamjaalia awakatae wanyonyeshaji wote tangu mwanzo, mpaka dada yake 
akasema: Je! Nikuonyesheni watu wa nyumba watakao mlea kwa ajili yenu, nao pia 
watakuwa wema kwake? 


13. Basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike, wala asihuzunike. 
Na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, lakini wengi wao hawajui. 


14. Na Musa alipo fika utuuzima baraabara, tulimpa akili na ilimu. Na hivi 
ndivyo tunavyo walipa walio wema. 


15. Na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake, na akakuta humo watu 
wawili wanapigana — mmoja ni katika wenzake, na mwengine katika maadui zake. 

Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi, akamuuwa. 
Akasema: Hiki ni kitendo cha Shet'ani; hakika yeye ni adui, mpotezaji dhaahiri. 


16. Akasema: Mola wangu Mlezi! Hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu; basi 
nisamehe. Akamsamehe; hakika Yeye ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu. 


17. Akasema: Mola wangu Mlezi! Kwa ulivyo nineemesha, basi mimi sitakuwa kabisa 
msaidizi wa wakosefu. 


18. Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana khofu, akiangalia huku na huku. Mara 
yule yule aliye mtaka msaada jana akawa anampigia kelele amsaidie. Musa 
akamwambia: Hakika wewe ni mgomvi kweli kweli. 


19. Basi alipo taka kumshika kwa nguvu yule aliye adui wao wote wawili, akasema: 
Ewe Musa! Unataka kuniuwa kama ulivyo muuwa mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa 
jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha... 


20. Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio, akasema: Ewe Musa! Wakubwa 
wanashauriana kukuuwa. Basi toka! Hakika mimi ni katika wanao kupa nasaha. 


21. Basi akatoka, naye ana khofu, akiangalia huku na huku. Akasema: Mola wangu 
Mlezi! Niokoe na watu madhaalimu. 


22. Na alipo elekea upande wa Madyana alisema: Asaa Mola wangu Mlezi akaniongoa 
njia iliyo sawa. 


23. Na alipo yafikia maji ya Madyana alikuta umati wa watu wananywesha (wanyama 
wao), na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao. Akasema: Mna 
nini? Wakasema: Hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga. Na baba yetu ni 
mzee sana. 


24. Basi Musa akawanyweshea; kisha akarudi kivulini, na akasema: Mola wangu 
Mlezi! Hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakayo niteremshia. 


25. Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya. Akasema: 
Baba yangu anakwita akulipe ujira wa kutunyweshea. Basi alipo mjia na 
akamsimulia visa vyake, alisema: Usiogope; umekwisha okoka kwenye watu 
madhaalimu. 


26. Akasema mmoja katika wale wanawake: Ewe baba yetu! Muajiri huyu. Hakika 
mbora wa kumuajiri ni mwenye nguvu na muaminifu. 


27. Akasema: Mimi nataka kukuoza mmojawapo katika binti zangu hawa wawili kwa 
kunitumikia miaka minane. Ukitimiza kumi, khiari yako; lakini mimi sitaki 
kukutaabisha. Inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. 


28. Musa akasema: Hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe. Muda mmojapo 
nikiumaliza sitiwi ubayani. Na Mwenyezi Mungu ni Mlinzi juu ya haya tunayo 
yasema. 


29. Basi alipo timiza muda wake na akasafiri na ahali zake, aliona moto upande 
wa Mlima T'uri. Akawaambia ahali zake: Ngojeni! Mimi nimeona moto, labda 
nitakuleteeni kutoka huko khabari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. 


30. Basi alipo ufikia aliitwa kutoka ng'ambo ya bonde la kuliani katika eneo 
lilio barikiwa kutoka kwenye mti: Ewe Musa! Hakika Mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola 
Mlezi wa walimwengu wote. 


31. Na tupa chini fimbo yako. Basi alipo iona ikitikisika kama nyoka, akarudi 
nyuma wala hakutazama. (Akaambiwa): Ewe Musa! Njoo mbele wala usiogope. Hakika 
wewe ni miongoni mwa walio salimika. 


32. Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya. Na 
jiambatishe mkono wako ukihisi khofu. Basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa 
Mola wako Mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake. Hakika hao walikuwa 
watu mafaasiki. 


33. Akasema: Mola wangu Mlezi! Hakika mimi nilimuuwa mtu katika wao, kwa hivyo 
naogopa wataniuwa. 


34. Na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi. Basi mtume ende 
nami kunisaidia, ili anisadikishe. Hakika mimi nina khofu watanikadhibisha. 


35. (Mwenyezi Mungu) akasema: Tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo, na 
tutakupeni madaraka, hata wasikufikilieni. Kwa sababu ya Ishara zetu nyinyi na 
watakao kufuateni mtashinda. 


36. Basi alipo wafikia Musa na Ishara zetu, walisema: Haya si chochote ila ni 
uchawi ulio zuliwa. Na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. 


37. Na Musa akasema: Mola wangu Mlezi ni Mwenye kujua kabisa nani anaye kuja na 
uwongofu unao toka kwake, na nani atakaye kuwa na mwisho mwema wa makaazi. 
Hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. 


38. Na Firauni akasema: Enyi waheshimiwa! Sijui kama mnaye mungu asiye kuwa 
mimi. Ewe Haman! Niwashie moto unichomee udongo, unijengee mnara nipate 
kumchungulia mungu wa Musa. Na hakika mimi namwona yeye ni katika waongo. 


39. Na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki, na 
wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu. 


40. Basi tukamshika yeye na majeshi yake, na tukawatupa baharini. Basi hebu 
angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu? 


41. Na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye Moto. Na Siku ya Kiyama 
hawatanusuriwa. 


42. Na tukawafuatishia laana katika dunia hii, na Siku ya Kiyama watakuwa 
miongoni mwa wanao chusha. 


43. Na hakika bila ya shaka tulimpa Musa Kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu 
za mwanzo, ili kiwafumbue macho watu, na kiwe uwongofu, na rehema, ili wapate 
kukumbuka. 


44. Wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipo mpa Musa amri, wala hukuwa 
katika walio hudhuria. 


45. Lakini Sisi tuliziumba kaumu, na ukawa mrefu umri juu yao. Wala hukuwa 
mkaazi na watu wa Madyana ukiwasomea Aya zetu. Lakini ni Sisi tulio kuwa 
tukiwatuma Mitume. 


46. Wala hukuwa kando ya mlima tulipo nadi. Lakini ni rehema itokayo kwa Mola 
wako Mlezi ili uwaonye watu wasio pata kufikiwa na mwonyaji kabla yako, huenda 
wakakumbuka. 


47. Na usije kuwasibu msiba kwa iliyo yatanguliza mikono yao, wakasema: Ewe Mola 
wetu Mlezi! Mbona hukututumia Mtume nasi, tukafuata Ishara zako, na tukawa 
miongoni mwa Waumini? 


48. Ilipo wajia Haki kutoka kwetu walisema: Mbona hakupewa kama aliyo pewa Musa? 
Je! Kwani wao hawakuyakataa aliyo pewa Musa zamani? Walisema: Ni wachawi wawili 
wanasaidiana. Na wakasema: Hakika sisi tunawakataa wote. 


49. Sema: Basi leteni Kitabu kinacho toka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka 
zaidi kuliko hivi viwili tukifuate, kama nyinyi mnasema kweli. 


50. Na ikiwa hawakuitikii, basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu. Na nani aliye 
potea zaidi kumshinda anaye fuata pumbao lake bila ya uwongofu utokao kwa 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. 


51. Na sasa kwa yakini tumewafikishia Neno ili wapate kukumbuka. 
52. Wale tulio wapa Kitabu kabla yake wanakiamini hiki. 


53. Na wanapo somewa wanasema: Tunaiamini. Hakika hii ni Haki inayo toka kwa 
Mola wetu Mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni Waislamu, tulio nyenyekea. 


54. Basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyo vumilia, na wakaondoa 
ubaya kwa wema, na wakatoa katika tuliyo waruzuku. 


55. Na wanapo sikia upuuzi hujitenga nao na husema: Sisi tuna vitendo vyetu, na 
nyinyi mna vitendo vyenu. Salamun Alaikum, Amani juu yenu! Sisi hatutaki 
kujibizana na wajinga. 


56. Kwa hakika wewe humwongoi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humwongoa 
amtakaye. Na Yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. 


57. Na wakasema: Tukiufuata uwongofu huu pamoja nawe tutanyakuliwa kutoka nchi 

yetu. Je! Kwani Sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu, penye amani, 

ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki itokayo kwetu? Lakini wengi 
wao hawajui. 


58. Na miji mingapi iliyo jifakharisha tumeiangamiza! Na hayo maskani yao 
hayakukaliwa tena baada yao, ila kwa uchache tu. Na Sisi ndio tumekuwa warithi 
wao. 


59. Na Mola wako Mlezi haangamizi miji mpaka ampeleke Mtume katika miji yake 
mikuu awasomee Ishara zetu. Wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe 
madhaalimu. 


60. Na chochote mlicho pewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake. Na 
yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndio bora na yatakayo baki zaidi. Basi Je, 
hamfahamu? 


61. Je! Yule tuliye muahidi ahadi nzuri, tena naye akayapata, ni kama tuliye 
mstarehesha kwa starehe za maisha ya duniani, na kisha Siku ya Kiyama akawa 
miongoni mwa wanao hudhurishwa? 


62. Na siku atakapo waita na akasema: Wako wapi mlio kuwa mkidai kuwa ni 
washirika wangu? 


63. Watasema wale iliyo thibiti juu yao kauli: Mola wetu Mlezi! Hawa ndio tulio 
wapoteza. Tuliwapoteza kama tulivyo potea sisi. Tunajitenga nao mbele yako. 
Hawakuwa wakituabudu sisi. 


64. Na itasemwa: Waiteni hao miungu wa kishirikina wenu! Basi watawaita, lakini 
hawatawaitikia, na wataiona adhabu; laiti wangeli kuwa wameongoka! 


65. Na siku atapo waita na akasema: Mliwajibu nini Mitume? 
66. Basi zitawapotea khabari siku hiyo, nao hawataulizana. 


67. Ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema, huyo atakuwa miongoni mwa 
wenye kufanikiwa. 


68. Na Mola wako Mlezi huumba na huteuwa atakavyo. Viumbe hawana khiari. 
Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanao washirikisha naye. 


69. Na Mola wako Mlezi anayajua yaliyo ficha vifua vyao, na wanayo yatangaza. 


70. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu isipo kuwa Yeye. Sifa zote njema 
ni zake Yeye, mwanzo na mwisho. Na hukumu ni yake Yeye. Na kwake Yeye 
mtarejeshwa. 


71 Sema: Mwaonaje, Mwenyezi Mungu angeli ufanya usiku umekukalieni moja kwa moja 
mpaka Siku ya Kiyama, mungu gani asiye kuwa Mwenyezi Mungu atakaye kuleteeni 
mwangaza? Basi je, hamsikii? 


72. Sema: Mwaonaje, Mwenyezi Mungu angeli ufanya mchana umekukalieni moja kwa 
moja mpaka Siku ya Kiyama, mungu gani asiye kuwa Mwenyezi Mungu ataye kuleteeni 
usiku mkapumzika humo? Basi je, hamwoni? 


73. Na ni katika rehema zake amekufanyieni usiku na mchana mpate kupumzika humo 
na mtafute fadhila zake, na ili mpate kushukuru. 


74. Na siku atakapo waita na akasema: Wako wapi hao mlio kuwa mkidai kuwa ni 
washirika wangu? 


75. Na tutatoa shahidi katika kila umma, na tutasema: Leteni hoja zenu! Hapo 
watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu, na yatawapotea yale waliyo 
kuwa wakiyazua. 


76. Hakika Oaruni alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma. Na 
tulimpa khazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. 
Walipo mwambia watu wake: Usijigambe! Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanao 

jigamba. 


77. Na utafute, kwa aliyo kupa Mwenyezi Mungu, makaazi ya Akhera. Wala usisahau 
fungu lako la dunia. Nawe fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyo kufanyia wema 
wewe. Wala usitafute kufanya ufisadi katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu 
hawapendi mafisadi. 


78. Akasema: Kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya ilimu niliyo nayo. Je! 
Hakujua kwamba Mwenyezi Mungu kesha waangamiza, katika vizazi vya walio kabla 
yake, watu walio kuwa wenye ngubvu zaidi kuliko yeye, na wenye makundi makubwa 
zaidi kuliko yake. Na wakosefu hawataulizwa khabari ya dhambi zao. 


79. Basi akawatokea watu wake katika pambo lake. Wakasema wale walio kuwa 
wanataka maisha ya duniani: Laiti tungeli kuwa tunayo kama aliyo pewa Oaruni! 
Hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. 


80. Na wakasema wale walio pewa ilimu: Ole wenu! Malipo ya Mwenyezi Mungu ni 
bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema. Wala hawatapewa hayo isipo kuwa wenye 
subira. 


81. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi; wala halikuwepo kundi 
lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanao jitetea. 


82. Na wale walio tamani kuwa pahala pake jana, wakawa wanasema: Kumbe Mwenyezi 
Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake, na humdhikisha amtakaye. 
Ingeli kuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani angeli tudidimiza. Kumbe makafiri 
hawafanikiwi! 


83. Hayo ndiyo makaazi ya Akhera, tumewafanyia wale wasio taka kujitukuza 
duniani wala ufisadi. Na mwisho mwema ni wa wachamngu. 


84. Atakaye tenda wema atapata malipo bora kuliko huo wema alio utenda. Na 
atakaye tenda uovu, hawalipwi watendao uovu ila waliyo kuwa wakiyatenda. 


85. Hakika aliye kulazimisha kuifuata Our'ani hapana shaka atakurudisha pahala 
pa marejeo. Sema: Mola wangu Mlezi ndiye anaye mjua zaidi mwenye kuja na 
uwongofu, na nani aliyomo katika upotofu ulio dhaahiri. 


86. Nawe hukuwa unataraji kuletewa Kitabu; lakini ni rehema tu ya Mola wako 
Mlezi. Basi usiwe msaidizi wa makafiri. 


87. Wala wasikuzuie kuzifuata Aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe. 
Na lingania kwa Mola wako Mlezi, wala usiwe miongoni mwa washirikina. 


88. Wala usimwombe pamoja na Mwenyezi Mungu mungu mwenginewe. Hapana mungu ila 
Yeye. Kila kitu kitaangamia isipo kuwa Yeye. Hukumu iko kwake, na kwake 
mtarejezwa. 


SURA 29. SURAT AL A'NKABUT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Alif Lam Mim (A.L.M.) 
2. Je! Wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema: Tumeamini. Nao wasijaribiwe? 


3. Hakika tuliwajaribu walio kuwa kabla yao, na kwa yakini Mwenyezi Mungu 
atawatambulisha walio wa kweli na atawatambulisha walio waongo. 


4. Au wanadhani wanao tenda maovu kwamba watatushinda? Hukumu mbaya hiyo wanayo 
hukumu. 


5. Mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezi Mungu, basi hakika miadi ya Mwenyezi 
Mungu itafika bila ya shaka. Naye ni Mwenye kusikia, Mwenye kujua. 


6. Na anaye fanya juhudi basi bila ya shaka anafanya juhudi kwa ajili ya nafsi 
yake. Hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa walimwengu. 


7. Na walio amini na wakatenda mema, kwa yakini tutawafutia makosa yao, na 
tutawalipa bora ya waliyo kuwa wakiyatenda. 


8. Na tumemuusia mwanaadamu kuwafanyia wema wazazi wake. Na ikiwa watakushikilia 
unishirikishe Mimi na usiyo kuwa na ujuzi nayo, basi usiwat'ii. Kwangu Mimi ndio 
marejeo yenu, na nitakwambieni mliyo kuwa mkiyatenda. 


9. Na walio amini na wakatenda mema, bila ya shaka tutawatia miongoni mwa watu 
wema. 


10. Na katika watu wapo wanao sema: Tumemuamini 
Mwenyezi Mungu. Lakini wanapo pewa maudhi kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu, wanayafanya mateso ya 
watu kama ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na inapo 
kuja nuSURA kutoka kwa Mola wako Mlezi husema: 
Hakika sisi tulikuwa pamoja nanyi. Kwani Mwenyezi 
Mungu hayajui yaliomo vifuani mwa walimwengu? 


11. Na hapana shaka Mwenyezi Mungu atawatambulisha walio amini, na 
atawatambulisha wanaafiki. 


12. Na walio kufuru waliwaambia walio amini: Fuateni njia yetu, nasi tutayabeba 
makosa yenu. Wala wao hawatabeba katika makosa yao chochote kile. Hakika hao ni 
waongo. 


13. Na hapana shaka wataibeba mizigo yao na mizigo mingine pamoja na mizigo yao. 
Na kwa yakini wataulizwa Siku ya Kiyama juu ya waliyo kuwa wakiyazua. 


14. Na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, na akakaa nao miaka elfu kasoro 
miaka khamsini. Basi tufani liliwachukua, nao ni madhaalimu. 


15. Nasi tukamwokoa yeye na wenziwe wa katika safina, na tukaifanya kuwa ni 
Ishara kwa walimwengu wote. 


16. Na Ibrahim pale alipo waambia watu wake: Muabuduni Mwenyezi Mungu, na mcheni 
Yeye. Hiyo ndiyo kheri yenu, ikiwa nyinyi mnajua. 


17. Hakika nyinyi mnaabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu, na mnazua uzushi. 
Hakika hao mnao waabudu badala ya Mwenyezi Mungu hawakumilikiini riziki yoyote. 
Takeni riziki kwa Mwenyezi Mungu, na mumuabudu Yeye, na mumshukuru Yeye. Kwake 
Yeye ndio mtarudishwa. 


18. Na mkikadhibisha, basi kaumu kadhaa wa kadhaa za kabla yenu zilikwisha 
kadhibisha. Na si juu ya Mtume ila kufikisha Ujumbe waziwazi. 


19. Je! Wao hawaoni jinsi Mwenyezi Mungu anavyo anzisha uumbaji, na kisha 
akarudisha tena. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. 


20. Sema: Tembeeni katika ardhi na tazameni jinsi alivyo anzisha uumbaji; kisha 
Mwenyezi Mungu ndiye anaye umba umbo la baadaye. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza 
juu ya kila kitu. 


21. Humuadhibu amtakaye, na humrehemu amtakaye. Na kwake Yeye mtapelekwa. 


22. Na nyinyi si wenye kushinda katika ardhi wala katika mbingu. Wala nyinyi 
hamna mlinzi wala msaidizi isipo kuwa Mwenyezi Mungu. 


23. Na walio zikanusha Ishara za Mwenyezi Mungu na kukutana naye, hao ndio wenye 
kukata tamaa na rehema yangu, na hao ndio wenye kupata adhabu chungu. 


24. Basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema: Muuweni au mchomeni moto! 
Mwenyezi Mungu akamwokoa na moto. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao 
amini. 

25. Na alisema: Hakika nyinyi mmeyashika masanamu badala ya Mwenyezi Mungu kwa 
mapenzi yaliyo baina yenu katika uhai wa duniani. Kisha Siku ya Kiyama 
mtakataana nyinyi kwa nyinyi, na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi. Na makaazi yenu 
ni Motoni. Wala hamtapata wa kukunusuruni. 


26. Lut'i akamuamini, na akasema: Mimi nahamia kwa Mola wangu Mlezi. Hakika Yeye 
ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


27. Na tulimtunukia (Ibrahim) Is-hag na Yaa'gub. Na tukajaalia katika dhuriya 
zake Unabii na Kitabu, na tukampa ujira wake katika dunia; naye hakika katika 
Akhera bila ya shaka ni katika watu wema. 


28. Na pale Lut'i alipo waambia watu wake: Hakika nyinyi mnafanya uchafu, ambao 
hapana mmoja katika walimwengu aliye kutangulieni kwa hayo. 


29. Je! Nyinyi mnawaingilia wanaume, na mnaikata njia? Na katika mikutano yenu 
mnafanya maovu? Basi haikuwa jawabu ya watu wake isipo kuwa kusema: Tuletee hiyo 
adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa wewe ni katika wasemao kweli. 


30. Akasema: Ewe Mola wangu Mlezi! Ninusuru na watu mafisadi hawa! 


31. Na wajumbe wetu walipo mjia Ibrahim na bishara, walisema: Hakika sisi hapana 
shaka tutawahiliki watu wa mji huu, kwani watu wake hakika wamekuwa madhaalimu. 


32. Akasema: Hakika humo yumo Lut'i. Wao wakasema: Sisi tunajua zaidi nani yumo 
humo. Hapana shaka tutamwokoa yeye na ahali zake, isipo kuwa mkewe aliye 
miongoni mwa watao kaa nyuma. 


33. Na wajumbe wetu walipo mfikia Lut'i, alihuzunika kwa ajili yao, na moyo 
uliona dhiki kwa ajili yao. Wakasema: Usiogope, wala usihuzunike. Hakika sisi 
tutakuokoa wewe na ahali zako, ila mkeo aliye miongoni mwa watao kaa nyuma. 


34. Kwa yakini sisi tutawateremshia watu wa mji huu adhabu kutoka mbinguni kwa 
sababu ya uchafu wanao ufanya. 


35. Na tumeacha katika mji huo Ishara ilio wazi kwa watu wanao tumia akili zao. 


36. Na kwa Madyana tulimtuma ndugu yao Shuaibu, naye akasema: Enyi watu wangu! 
Muabuduni Mwenyezi Mungu na iogopeni Siku ya Akhera, wala msende katika ardhi 
mkifisidi. 

37. Lakini walimkanusha basi ukawatwaa mtikiso wa ardhi, wakapambazukiwa ndani 
ya nyumba zao nao wamefudikia. 


38. Na pia kina A'di na Thamud. Nanyi yamekwisha kubainikieni kutokana na 
maskani zao. Na Shet'ani aliwapambia vitendo vyao, na akawazuilia Njia, na hali 
walikuwa wenye kuona. 


39. Na pia Oaruni na Firauni na Hamana! Na Musa aliwajia kwa Ishara waziwazi, 
lakini walijivuna katika nchi, wala hawakuweza kushinda. 


40. Basi kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa makosa yake. Kati yao wapo tulio 
wapelekea kimbunga cha changarawe; na kati yao wapo walio nyakuliwa na ukelele; 
na kati yao wapo ambao tulio wadidimiza katika ardhi; na kati yao wapo tulio 
wazamisha. Wala Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa 
wenyewe wakijidhulumu nafsi zao. 


41. Mfano wa walio wafanya walinzi badala ya Mwenyezi Mungu, ni mfano wa buibui 
alivyo jitandia nyumba. Na hakika nyumba dhaifu mno kuliko zote ni jumba la 
buibui, laiti kuwa wanajua. 


42. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu wanacho kiomba badala yake Yeye. 
Na Yeye ndiye Mtukufu Mwenye nguvu Mwenye hikima. 


43. Na hiyo ni mifano tunawapigia watu, na hawaifahamu ila wenye ilimu. 


44. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa Haki. Kwa hakika katika hayo ipo 
Ishara kwa Waumini. 


45. SOMA uliyo funuliwa katika Kitabu, na ushike Sala. Hakika Sala inazuilia 
mambo machafu na maovu. Na kwa yakini kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo 
kubwa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayo yatenda. 


46. Wala msijadiliane na Watu wa Kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipo 
kuwa wale walio dhulumu miongoni mwao. Na semeni: Tumeyaamini yaliyo teremshwa 
kwetu na yaliyo teremshwa kwenu. Na Mungu wetu na Mungu wenu ni Mmoja. Na sisi 
ni wenye kusilimu kwake. 


47. Na namna hivi tumekuteremshia Kitabu (cha Our'ani). Basi wale tulio wapa 
Kitabu (cha Biblia) wataiamini (Our'ani), na miongoni mwa hawa (washirikina) 
wapo watakao iamini. Na hawazikatai Ishara zetu isipo kuwa makafiri. 


48. Na wewe hukuwa kabla yake unasoma kitabu chochote, wala hukukiandika kwa 
mkono wako wa kulia. Ingeli kuwa hivyo wangeli fanya shaka wavunjifu. 


49. Bali hii (Our'ani) ni Ishara zilizo wazi katika vifua vya walio pewa ilimu. 
Na hawazikatai Ishara zetu isipo kuwa wenye kudhulumu. 


50. Na walisema: Mbona hakuteremshiwa Ishara kutoka kwa Mola wake Mlezi? Sema: 
Ishara ziko kwake Mwenyezi Mungu; ama mimi kwa hakika ni mwonyaji mwenye 
kubainisha tu. 


51. Je! Kwani hayakuwatosha ya kwamba tumekuteremshia Kitabu hiki wanacho 
somewa? Hakika katika hayo zipo rehema na mawaidha kwa watu wanao amini. 


52. Sema: Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni Shahidi baina yangu na nyinyi. 
Anayajua yaliomo katika mbingu na ardhi. Na wale wanao amini upotovu na 
wakamkataa Mwenyezi Mungu, hao ndio walio khasiri. 


53. Na wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka. Na lau kuwa hapana wakati 
maalumu ulio wekwa, basi adhabu ingeli wajia, na ingeli watokea kwa ghafla, na 
hali wao hawana khabari. 


54. Wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka, na hali Jahannamu kwa hakika 
imewazunguka makafiri! 


55. Siku itapo wafunika adhabu hiyo kutoka juu yao na chini ya miguu yao, na 
atasema: Onjeni hayo mliyo kuwa mkiyatenda! 


56. Enyi waja wangu mlio amini! Kwa hakika ardhi yangu ina wasaa. Basi niabuduni 
Mimi peke yangu. 


57. Kila nafsi itaonja mauti. Kisha mtarudishwa kwetu. 


58. Na ambao wameamini na wakatenda mema, bila ya shaka tutawaweka katika 
maghorofa ya Peponi yenye kupitiwa chini yake mito, wakidumu humo. Ni mwema 
ulioje huo ujira wa watendao, 


59. Ambao walisubiri, na wakamtegemea Mola wao Mlezi. 


60. Na wanyama wangapi hawawezi kujimilikia riziki zao! Mwenyezi Mungu 
anawaruzuku hao na nyinyi pia. Na Yeye ndiye Mwenye kusikia Mwenye kujua. 


61. Na ukiwauliza; Nani aliye umba mbingu na ardhi na akafanya jua na mwezi 
kuti'ii amri yake? Bila ya shaka, watasema: Mwenyezi Mungu. Wapi basi wanako 
geuzwa? 


62. Mwenyezi Mungu humkunjulia, na humdhikishia, riziki amtakaye katika waja 
wake. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


63. Na ukiwauliza: Ni nani anaye teremsha maji kutoka mbinguni, na akaihuisha 
ardhi baada ya kufa kwake? Bila ya shaka watasema: Ni Mwenyezi Mungu. Sema: 
Alhamdu Lillahi, Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Bali wengi katika wao 
hawafahamu. 


64. Na haya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na mchezo. Na nyumba ya 
Akhera ndiyo maisha khasa; laiti wangeli kuwa wanajua! 


65. Na wanapo panda katika marikebu, humwomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia 
ut'iifu. Lakini anapo wavua wakafika nchi kavu, mara wanamshirikisha. 


66. Wapate kuyakanya tuliyo wapa, na wajistareheshe. Lakini watakuja jua! 


67. Je! Hawaoni ya kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani, na hali watu 
wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao? Je! Wanaamini upotovu, na neema za 
Mwenyezi Mungu wanazikataa? 


68. Na nani dhaalimu mkubwa kuliko yule anaye mzulia uwongo Mwenyezi Mungu au 
anaye kanusha Haki inapo mjia? Je! Si katika Jahannamu ndio yatakuwa makaazi ya 
makafiri? 


69. Na wanao fanya juhudi kwa ajili yetu, Sisi tutawaongoa kwenye njia zetu. Na 
hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema. 


SURA 30. SURAT AR-RUM 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Alif Lam Mim (A.L.M.) 
2. Warumi wameshindwa, 
3. Katika nchi iliyo karibu. Nao baada ya kushindwa kwao watashinda 


4. Katika miaka michache. Amri ni ya Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake. Na 
siku hiyo Waumini watafurahi. 


5. Kwa nuSURA ya Mwenyezi Mungu humnusuru 
amtakaye. Naye ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu. 


6. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake. Lakini watu 
wengi hawajui. 


7. Wanajua hali ya dhaahiri ya maisha ya dunia, na wameghafilika na Akhera. 


8. Je! Hawajifikirii nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na 
viliomo ndani yake ila kwa Haki na kwa muda maalumu. Na hakika watu wengi bila 
ya shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao Mlezi. 


9. Je! Hawatembei katika ardhi wakaona ulivyo kuwa mwisho wa walio kuwa kabla 
yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakaitimbua ardhi na 
wakaistawisha zaidi kuliko walivyo istawisha wao. Na Mitume wao wakawajia na 
dalili zilizo wazi. Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu, lakini 
walikuwa wakijidhulumu nafsi zao. 


10. Kisha ulikuwa mwisho wa walio fanya ubaya ni kuzikanusha Ishara za Mwenyezi 
Mungu, na wakawa wanazifanyia maskhara. 


11. Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji, tena akaurudisha mara ya pili, na kisha 
mtarejeshwa kwake. 


12. Na itapo simama Saa wakosefu watakata tamaa. 


13. Wala hawatakuwa na waombezi miongoni mwa walio kuwa wakiwashirikisha na 
Mungu; na wao wenyewe watawakataa hao washirikishwa wao. 


14. Na siku itapo simama Saa, siku hiyo watagawanyika. 
15. Ama walio amini na wakatenda mema watafurahishwa katika Bustani. 


16. Na ama walio kufuru na wakazikanusha Ishara zetu na mkutano wa Akhera, hao 
basi watahudhurishwa katika adhabu. 


17. Basi Subhanallah! Mtakaseni Mwenyezi Mungu jioni na asubuhi, 
18. Na sifa zote njema ni zake katika mbingu na ardhi, na alasiri na adhuhuri. 


19. Hukitoa kilicho hai kutokana na kilicho kufa, na hukitoa kilicho kufa 
kutokana na kilicho hai. Na huihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Na kama hivyo 
ndivyo mtavyo fufuliwa. 


20. Na katika Ishara zake ni kuwa kakuumbeni kwa udongo. Kisha mmekuwa watu mlio 
tawanyika kote kote. 


21. Na katika Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu 
ili mpate utulivu kwao. Naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika 
katika haya bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. 


22. Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana ndimi zenu 
na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi. 


23. Na katika Ishara zake ni kulala kwenu usiku na mchana, na kutafuta kwenu 
fadhila zake. Hakika katika haya bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao sikia. 


24. Na katika Ishara zake hukuonyesheni umeme kwa kukutieni khofu na tamaa. Na 
hukuteremshieni maji kutoka mbinguni, na kwa hayo huifufua ardhi baada ya kufa 
kwake. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao zingatia. 


25. Na katika Ishara zake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri yake. 
Kisha atakapo kuiteni mwito mmoja tu, hapo mtatoka kwenye ardhi. 


26. Na vyake Yeye vilivyo mbinguni na katika ardhi. Vyote vinamt'ii Yeye. 


27. Na Yeye ndiye anaye anzisha uumbaji, kisha ataurudisha mara nyengine. Na 
jambo hili ni jepesi zaidi kwake. Naye ndiye mwenye mfano bora katika mbingu na 
ardhi. Na Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


28. Amekupigieni mfano kutokana na nafsi zenu. Je! Katika hao iliyo wamiliki 
mikono yenu ya kulia mnao washirika katika hivyo tulivyo kuruzukuni, mkawa 
nyinyi katika hivyo ni sawasawa, mnawaogopa kama mnavyo ogopana wenyewe kwa 
wenyewe? Namna hivi tunazipambanua Aya zetu kwa watu wenye akili. 


29. Bali walio dhulumu wamefuata mapendo ya nafsi zao pasina kujua. Basi nani 
atamwongoa ambaye Mwenyezi Mungu amemuacha apotee? Wala hao hawatakuwa na wa 
kuwanusuru. 


30. Basi uelekeze uso wako sawasawa kwenye Dini — ndilo umbile la Mwenyezi Mungu 
alilo waumbia watu. Hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Hiyo 
ndiyo Dini iliyo nyooka sawa. Lakini watu wengi hawajui. 


31. Muwe wenye kutubia kwake, na mcheni Yeye, na shikeni Sala, na wala msiwe 
katika washirikina. 


32. Katika wale ambao kwamba wameigawanya dini yao, na wakawa makundi makundi, 
kila kikundi kinafurahia kilicho nacho. 


33. Yakiwapata watu madhara humwomba Mola wao Mlezi nao wametubu kwake. Kisha 
akiwaonjesha rehema itokayo kwake, mara kikundi miongoni mwao humshirikisha Mola 
wao Mlezi, 


34. Kwa kuyakataa tuliyo wapa. Basi stareheni. Mtakuja jua! 
35. Au tumewateremshia hoja ambayo kwayo ndio wanafanya ushirikina? 


36. Na watu tunapo waonjesha rehema huifurahia, na ukiwasibu uovu kwa iliyo 
yatanguliza mikono yao wenyewe, mara wanakata tamaa. 


37. Kwani hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na 
humdhikisha amtakaye? Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao amini. 


38. Basi mpe jamaa haki yake, na masikini, na msafiri. Hayo ni kheri kwa watakao 
radhi ya Mwenyezi Mungu. Na hao ndio wenye kufanikiwa. 


39. Na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi 
hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnacho kitoa kwa Zaka kwa kutaka 
radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio watao zidishiwa. 


40. Mwenyezi Mungu ndiye aliye kuumbeni, kisha akakuruzukuni, kisha 
anakufisheni, na kisha anakufufueni. Je! Yupo yeyote katika hao mnao 
washirikisha na Mwenyezi Mungu afanyae lolote katika hayo? Yeye ametakasika, na 
ametukuka na hayo mnayo mshirikisha naye. 


41. Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyo yafanya mikono ya watu, ili 
Mwenyezi Mungu awaonyeshe baadhi ya waliyo yatenda. Huenda wakarejea kwa kutubu. 


42. Sema: Safirini duniani muangalie ulikuwaje mwisho wa walio tangulia. Wengi 
wao walikuwa washirikina. 


43. Basi uelekeze uso wako kwenye Dini Iliyo Nyooka kabla ya kufika Siku hiyo 
isiyo zuilika, inayo toka kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watatengana. 


44. Anaye kufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe, na anaye tenda 
mema, basi wanazitengezea nafsi zao. 


45. Ili awalipe walio amini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake. Hakika 
Yeye hawapendi makafiri. 


46. Na katika Ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo bishara njema, na ili 
kukuonjesheni baadhi ya rehema zake, na ili majahazi yende kwa amri yake; na 
mtafute kutokana na fadhila yake, na ili mumshukuru. 


47. Na hakika tulikwisha watuma Mitume kwa kaumu zao, na wakawajia kwa hoja 
zilizo wazi. Tukawaadhibu wale walio fanya ukosefu. Na ilikuwa ni haki juu yetu 
kuwanusuru Waumini. 


48. Mwenyezi Mungu ndiye anaye zituma pepo zikayatimua mawingu, kisha 
akayatandaza mbinguni kama apendavyo. Na akayafanya mapande mapande, basi 
ukaiona mvua inatoka ndani yake. Anapo wafikishia awatakao katika waja wake, 
mara hao huwa na furaha. 


49. Na ingawa kabla ya kuteremshiwa walikuwa wenye kukata tamaa. 


50. Basi ziangalie athari za rehema ya Mwenyezi Mungu, jinsi anavyo ihuisha 
ardhi baada ya kufa kwake. Basi hakika huyo ndiye bila ya shaka Mwenye kuhuisha 
wafu. Na Yeye ni Muweza wa kila kitu. 


51. Na tunge utuma upepo na wakauona umekuwa rangi ya manjano, juu ya hayo wange 
endelea kukufuru. 


52. Kwani wewe hakika huwafanyi maiti wakasikia, wala viziwi wakasikia wito 
wakisha geuka kukupa mgongo. 


53. Wala wewe huwaongoi vipofu na upotovu wao. Huwasikilizishi ila wanao ziamini 
Aya zetu. Hao ndio Waislamu, walio nyenyekea. 


54. Mwenyezi Mungu ndiye aliye kuumbeni kutokana na udhaifu kisha akajaalia 
nguvu baada ya unyonge, kisha akajaalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe. 
Anaumba atakavyo. Naye ndiye Mjuzi, Mwenye uweza. 


55. Na siku itapo simama Saa wakosefu wataapa kwamba hawakukaa duniani ila saa 
moja tu. Hivyo ndivyo walivyo kuwa wakipotozwa. 


56. Na walio pewa ilimu na Imani watasema: Hakika nyinyi mlikwisha kaa katika 
hukumu ya Mwenyezi Mungu mpaka Siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo Siku ya 
kufufuliwa! Lakini nyinyi mlikuwa hamuijui. 


57. Basi Siku hiyo hautawafaa walio dhulumu udhuru wao, wala haitotakiwa toba 
yao. 


58. Na hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano katika hii Our'ani. Na 
ukiwaletea Ishara yoyote hapana shaka walio kufuru watasema: Nyinyi si chochote 
ila ni waongo. 


59. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyo piga muhuri kwenye nyoyo za wasio jua. 


60. Basi subiri. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki. Wala wasikupaparishe 
hao wasio kuwa na yakini. 


SURA 31. SURAT LUOMAN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Alif Lam Mim (A.L.M.) 
Hizi ni Aya za Kitabu chenye hikima. 
Kuwa ni Uwongofu na Rehema kwa wafanyao wema, 


Wanao shika Sala, na wanatoa Zaka, nao wana yakini na Akhera. 


1 BD ONA 


. Hao ndio walio na uwongofu utokao kwa Mola wao Mlezi, na hao ndio wenye 
kufanikiwa. 


6. Na miongoni mwa watu wapo wanao nunua maneno ya upuuzi, ili wawapoteze watu 
na njia ya Mwenyezi Mungu pasipo kujua, na wanaichukulia ni maskhara. Hao 
watapata adhabu ya kuwafedhehesha. 


7. Na (mtu kama huyo) anapo somewa Aya zetu huzipa mgongo kwa kujivuna, kama 
kwamba hakuzisikia, kama kwamba masikioni mwake mna uziwi. Basi mbashirie kuwa 
atapata adhabu chungu. 


8. Hakika walio amini na wakatenda mema watakuwa nazo Bustani za neema. 


9. Watadumu humo — ni ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kweli. Na Yeye ndiye Mwenye 
nguvu, Mwenye hikima. 


10. Ameziumba mbingu bila ya nguzo mnazo ziona; na ameweka katika ardhi milima 
ili ardhi isikuyumbisheni; na ametawanya humo kila namna ya wanyama; na 
tumeteremsha maji kutoka mbinguni, na tukaotesha katika ardhi mimea mizuri ya 
kila namna. 


11. Huu ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Basi nionyesheni wameumba nini hao wasio 
kuwa Yeye! Lakini madhaalimu wamo katika upotovu uliyo dhaahiri. 


12. Na tulimpa Lugman hikima, tukamwambia: Mshukuru Mwenyezi Mungu. Na mwenye 
kushukuru basi hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake. Na aliye kufuru, 
basi Mwenyezi Mungu ni Mkwasi, Msifiwa. 


13. Na Lugman alipo mwambia mwanawe kwa kumpa mawaidha: Ewe mwanangu! 
Usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kwani hakika ushirikina bila ya shaka ni dhulma 
iliyo kubwa. 


14. Na tumemuusia mtu kwa wazazi wake wawili. Mama yake ameichukua mimba yake 
kwa udhaifu juu ya udhaifu, na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. 
(Tumemuusia): Nishukuru Mimi na wazazi wako. Ni kwangu Mimi ndiyo marudio. 


15. Na pindi wakikushikilia kunishirikisha na ambayo huna ilimu nayo, basi 
usiwat'ii. Lakini kaa nao kwa wema duniani, nawe ishike njia ya anaye elekea 
kwangu. Kisha marejeo yenu ni kwangu Mimi, na Mimi nitakuambieni mliyo kuwa 
mkiyatenda. 


16. Ewe mwanangu! Kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali kikawa ndani ya 
jabali au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Mwenyezi Mungu atakileta. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa yaliyo fichika, Mwenye khabari za yote. 


17. Ewe mwanangu! Shika Sala, na amrisha mema, na kataza maovu, na subiri kwa 
yanayo kupata. Hayo ni katika mambo ya kuazimiwa... 


18. Wala usiwabeuwe watu, wala usitembee katika nchi kwa maringo. Hakika 
Mwenyezi Mungu hampendi kila anaye jivuna na kujifakhirisha. 


19. Na ushike mwendo wa katikati, na teremsha sauti yako. Hakika katika sauti 
mbaya zote bila ya shaka iliyo zidi ni sauti ya punda. 


20. Kwani hamwoni ya kwamba Mwenyezi Mungu amevifanya vikutumikieni viliomo 
mbinguni na kwenye ardhi, na akakujalizieni neema zake, za dhaahiri na za siri? 
Na miongoni mwa watu wapo wanao bishana juu ya Mwenyezi Mungu pasipo ilimu, wala 
uwongofu, wala Kitabu chenye nuru. 


21. Na wanapo ambiwa: Fuateni aliyo yateremsha Mwenyezi Mungu, husema: Bali 
tunafuata tuliyo wakuta nayo baba zetu. Je! Ijapo kuwa Shet'ani anawaita kwenye 
adhabu ya Moto uwakao? 


22. Na mwenye kuuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu, naye akawa anafanya wema, 
basi huyo hakika amekwisha kamata fundo lilio madhubuti. Na mwisho wa mambo yote 
ni kwa Mwenyezi Mungu. 


23. Na anaye kufuru, isikuhuzunishe kufuru yake. Kwetu ndio marudio yao, na hapo 
tutawaambia waliyo yatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa yaliyomo vifuani. 


24. Tunawastarehesha kwa uchache, kisha tutawasukuma kwenye adhabu ngumu. 


25. Na ukiwauliza: Nani aliye ziumba mbingu na ardhi? Bila ya shaka watasema: 
Mwenyezi Mungu. Wewe sema: Alhamdulillahi! Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. 
Lakini wengi wao hawajui. 


26. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na katika ardhi. Hakika 
Mwenyezi Mungu ndiye Mkwasi, Mwenye kusifiwa. 


27. Na lau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu, na bahari (ikawa 
wino), na ikaongezewa juu yake bahari nyengine saba, maneno ya Mwenyezi Mungu 
yasingeli kwisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


28. Hakukuwa kuumbwa kwenu, wala kufufuliwa kwenu ila ni kama nafsi moja tu. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia Mwenye kuona. 


29. Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu huuingiza usiku katika mchana, na 
huuingiza mchana katika usiku, na amedhalilisha jua na mwezi? Vyote hivyo 
vinakwenda mpaka wakati ulio wekwa. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo 
yatenda. 


30. Hivi ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na hakika wanacho 
kiomba ni cha uwongo. Na kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mtukufu na ndiye 
Mkubwa. 


31. Kwani huoni kwamba marikebu hupita baharini zikichukua neema za Mwenyezi 
Mungu, ili kukuonyesheni baadhi ya Ishara zake? Hakika katika haya zipo Ishara 
kwa kila mwenye kusubiri, mwenye kushukuru. 


32. Na wimbi linapo wafunika kama wingu, wao humwomba Mwenyezi Mungu kwa 
kumsafia dini. Lakini anapo waokoa wakafika nchi kavu, wapo baadhi yao huenda 
mwendo wa sawa. Wala hazikanushi Ishara zetu ila aliye khaini kafiri mkubwa. 


33. Enyi watu! Mcheni Mola wenu Mlezi, na iogopeni siku ambayo mzazi hatamfaa 
mwana, wala mwana hatamfaa mzazi kwa lolote. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni 
ya kweli. Basi yasikudanganyeni maisha ya dunia, wala asikudanganyeni na 
Mwenyezi Mungu mdanganyifu. 


34. Hakika kuijua Saa (ya Kiyama) kuko kwa Mwenyezi Mungu. Na Yeye ndiye anaye 
iteremsha mvua. Na anavijua viliomo ndani ya matumbo ya uzazi. Na haijui nafsi 
yoyote itachuma nini kesho. Wala nafsi yoyote haijui itafia nchi gani. Hakika 
Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujua, Mwenye khabari. 


SURA 32. SURAT ASSAJDAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Alif Lam Mim (A.L.M.) 


2. Huu ni mteremsho wa Kitabu kisicho kuwa na shaka yoyote kinacho toka kwa Mola 
Mlezi wa walimwengu wote. 


3. Au wanasema: Amekizua? Bali hichi ni Kweli iliyo toka kwa Mola wako Mlezi ili 
uwaonye watu wasio fikiwa na mwonyaji kabla yako; huenda wakaongoka. 


4. Mwenyezi Mungu ndiye aliye umba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa siku 
sita, na akatawala kwenye Kiti cha Enzi. Nyinyi hamna mlinzi wala mwombezi isipo 
kuwa Yeye tu. Basi, je, hamkumbuki? 


5. Anapitisha mambo yote yalio baina mbingu na ardhi, kisha yanapanda kwake kwa 
siku ambayo kipimo chake ni miaka elfu kwa mnavyo hisabu nyinyi. 


6. Huyu ndiye Mwenye kuyajua yasiyo onekana na yanayo onekana. Mwenye nguvu, 
Mwenye kurehemu. 


7. Ambaye ametengeneza vizuri umbo la kila kitu; na akaanzisha kumuumba mtu kwa 
udongo. 


8. Na kisha akajaalia uzao wake utokane na kizazi cha maji madhaifu. 


9. Kisha akamtengeneza, na akampulizia roho yake, na akakujaalieni kusikia na 
kuona, na nyoyo za kufahamu. Ni uchache mnavyo shukuru. 


10. Nao husema: Tutapo kwisha potea chini ya ardhi, ni kweli tutarudishwa katika 
umbo jipya? Bali wao wanakanusha kwamba watakutana na Mola wao Mlezi. 


11. Sema: Atakufisheni Malaika wa mauti aliye wakilishwa juu yenu; kisha 
mtarejeshwa kwa Mola wenu Mlezi. 


12. Na ungeli waona wakosefu wanvyo inamisha vichwa vyao mbele ya Mola wao 
Mlezi, (wakisema): Mola wetu Mlezi! Tumesha ona, na tumesha sikia. Turejeshe 
tukatende mema, kwani hakika sisi tumekwisha kuwa na yakini sasa. 


13. Na lau tungeli taka tunge mpa kila mtu uwongofu wake. Lakini imekwisha kuwa 
kauli iliyo toka kwangu : Kwa yakini nitaijaza Jahannamu kwa wote hawa, majini 
na watu. 


14. Basi onjeni kwa vile mlivyo usahau mkutano wa Siku yenu hii. Na Sisi hakika 
tunakusahauni. Basi onjeni adhabu ya milele kwa yale mliyo kuwa mkiyatenda. 


15. Hakika wanao ziamini Aya zetu ni hao tu ambao wakikumbushwa hizo, basi wao 
huanguka kusujudu, na humsabihi Mola wao Mlezi kwa kumhimidi, nao hawajivuni. 


16. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao Mlezi kwa khofu na 
kutumaini, na hutoa kutokana na tulivyo waruzuku. 


17. Nafsi yoyote haijui waliyo fichiwa katika hayo yanayo furahisha macho —- ni 
malipo ya yale waliyo kuwa wakiyatenda. 


18. Ati aliye Muumini atakuwa sawa na aliye mpotovu? Hawawi sawa. 


19. Ama walio amini na wakatenda mema, watakuwa nazo Bustani za makaazi mazuri. 
Ndio pa kufikia kwa waliyo kuwa wakiyatenda. 


20. Na ama wale walio tenda uovu, basi makaazi yao ni Motoni. Kila wakitaka 
kutoka humo watarudishwa humo humo. Na wataambiwa: Onjeni adhabu ya Moto ambayo 
mliyo kuwa mkiikanusha. 


21. Na tutawaonjesha adhabu khafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda 
watarejea. 


22. Na ni nani dhaalimu mkubwa kuliko yule anaye kumbushwa kwa Ishara za Mola 
wake Mlezi, kisha akazikataa? Hakika Sisi tutajilipiza kwa wakosefu. 


23. Hakika Sisi tulikwisha mpa Musa Kitabu. Basi usiwe na shaka kuwa kakipokea. 
Na tukakifanya kuwa ni uwongofu kwa Wana wa Israili. 


24. Na tukawafanya miongoni mwao waongozi wanao ongoa watu kwa amri yetu, walipo 
subiri na wakawa na yakini na Ishara zetu. 


25. Hakika Mola wako Mlezi ndiye atakaye fafanua baina yao Siku ya Kiyama katika 
waliyo kuwa wakikhitalifiana. 


26. Je! Haijawabainikia kwamba kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao, nao 
wanapita katika maskani zao hizo? Hakika katika hayo zipo Ishara. Basi, Je, 
hawasikii? 


27. Je! Hawaoni ya kwamba tunayapeleka maji kwenye ardhi kavu, kisha kwayo 
tunaitoa mimea wanayo kula wanyama wao na wao wenyewe? Je! Hawaoni? 


28. Wanasema: Ushindi huu ni lini, kama mnasema kweli? 


29. Sema: Siku ya Ushindi, wale walio kufuru imani yao haitawafaa kitu, wala wao 
hawatapewa muhula. 


30. Basi wapuuze, nawe ngonja; hakika wao wanangoja. 


SURA 33. SURAT AL-AH' ZAB 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Ewe Nabii! Mche Mwenyezi Mungu wala usiwat'ii makafiri na wanaafiki. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye hikima. 


2. Na fuata uliyo funuliwa kwa wahyi kutokana na Mola wako Mlezi. Hakika 
Mwenyezi Mungu anazo khabari ya mnayo yatenda. 


3. Na mtegemee Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wa kutegemewa. 


4. Mwenyezi Mungu hakumwekea mtu yeyote kuwa ana nyoyo mbili ndani ya mwili 
wake. Wala hakuwafanya wake zenu —- ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo 
ya mama zenu — kuwa ni mama zenu. Wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga kuwa 
ni wana wenu khasa. Hayo ni maneno ya vinywa vyenu tu. Na Mwenyezi Mungu ndiye 
anaye sema kweli, naye ndiye anaye ongoa Njia. 


5. Waiteni kwa baba zao, maana huo ndio uadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. 
Na ikiwa hamwajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika Dini, na rafiki zenu. Wala 
si lawama juu yenu kwa mlivyo kosea. Lakini ipo lawama katika yale ziliyo fanya 
nyoyo zenu kwa makusudi. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


6. Nabii ni bora zaidi kwa Waumini kuliko nafsi zao. Na wake zake ni mama zao. 
Na jamaa ni karibu wao kwa wao katika Kitabu cha Mwenyezi Mungu kuliko Waumini 
wengine na Wahamiaji. Ila muwe mnawafanyia wema marafiki zenu. Haya yamekwisha 
andikwa Kitabuni. 


7. Na tulipo chukua ahadi kwa Manabii na kwako wewe, na Nuhu na Ibrahim na Isa 
mwana wa Mariamu, na tulichukua kwao ahadi ngumu, 


8. Ili (Mwenyezi Mungu) awaulize wakweli juu ya ukweli wao. Na amewaandalia 
makafiri adhabu chungu. 


9. Enyi mlio amini! Zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu. Pale 
yalipo kufikilieni majeshi, nasi tukayapelekea upepo, na majeshi msiyo yaona. Na 
Mwenyezi Mungu anayaona mnayo yatenda. 


10. Walipo kujieni kutoka juu yenu, na kutoka chini yenu; na macho yalipo 
kodoka, na nyoyo zikapanda kooni, nanyi mkamdhania Mwenyezi Mungu dhana mbali 
mbali. 


11. Hapo ndipo Waumini walipo jaribiwa, na wakatikiswa mtikiso mkali. 


12. Na walipo sema wanaafiki na wale wenye maradhi katika nyoyo zao: Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake hawakutuahidi ila udanganyifu tu. 


13. Na kundi moja katika miongoni mwao lilipo sema: Enyi watu wa Yathrib! Hapana 
kukaa nyinyi! Rudini. Na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa Mtume 
kwa kusema: Hakika nyumba zetu ni tupu. Wala hazikuwa tupu; hawakutaka ila 
kukimbia tu. 


14. Na lau kuwa wangeli ingiliwa kwa pande zote, kisha wakatakiwa kufanya 
khiana, wangeli fanya, na wasingeli sita ila kidogo tu. 


15. Na hakika walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kwamba hawatageuza 
migongo yao. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa. 


16. Sema: Kukimbia hakukufaeni kitu ikiwa mnakimbia mauti au kuuwawa, na hata 
hivyo hamtastareheshwa ila kidogo tu. 


17. Sema: Ni nani wa kukulindeni na Mwenyezi Mungu pindi akikutakieni uovu, au 
akikutakieni rehema? Wala hawatapata mlinzi wala msaidizi isipo kuwa Mwenyezi 
Mungu. 


18. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawajua hao wanao zuilia, na wanao waambia ndugu 
zao: Njooni kwetu! Wala hawaingii vitani ila kidogo tu. 


19. Wana choyo juu yenu. Ikifika khofu utawaona wanakutazama na macho yao 
yanazunguka, kama yule ambaye aliye zimia kwa kukaribia mauti. Na khofu 
ikiondoka wanakuudhini kwa ndimi kali, nao ni mabakhili kwa kila la kheri. Hao 
hawakuamini, basi Mwenyezi Mungu amevibat'ilisha vitendo vyao. Na hayo kwa 
Mwenyezi Mungu ni mepesi. 


20. Wanafikiri yale makundi ya maadui hayajaondoka. Na yakija hayo makundi 
watatamani laiti wao wako majangwani pamoja na mabedui, wakiuliza khabari zenu. 
Na lau wakiwa pamoja nanyi hawapigani ila kidogo tu. 


21. Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anaye 
mtaraji Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. 


22. Na Waumini walipo yaona makundi, walisema: Haya ndiyo aliyo tuahidi Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake. Na Mwenyezi Mungu na Mtume wake wamesema kweli. Na hayo 
hayakuwazidisha ila Imani na ut'iifu. 


23. Miongoni mwa Waumini wapo watu walio timiza waliyo ahidiana na Mwenyezi 
Mungu. Baadhi yao wamekwisha kufa, na baadhi wanangojea, wala hawakubadilisha 
(ahadi) hata kidogo. 


24. Ili Mwenyezi Mungu awalipe wakweli kwa sababu ya ukweli wao, na awaadhibu 
wanaafiki pindi akitaka, au apokee toba yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kusamehe, Mwenye kurehemu. 


25. Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao; 
hawakupata kheri yoyote. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza Waumini katika vita. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu na uweza. 


26. Na akawateremsha wale walio wasaidia (maadui) katika Watu wa Kitabu kutoka 
katika ngome zao; na akatia khofu katika nyoyo zao. Baadhi yao mkawa mnawauwa, 
na wengine mnawateka. 


27. Na akakurithisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao, na ardhi msiyo pata 
kuikanyaga. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. 


28. Ewe Nabii! Waambie wake zako: Ikiwa mnataka maisha ya dunia na pambo lake, 
basi njooni, nitakupeni kitoka nyumba, na kukuacheni mwachano mzuri. 


29. Na ikiwa mnamtaka Mwenyezi Mungu na Mtume wake na nyumba ya Akhera, basi 
Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanyao mema, miongoni mwenu, malipo makubwa. 


30. Enyi wake wa Nabii! Atakaye fanya uchafu dhaahiri miongoni mwenu, 
atazidishiwa adhabu mara mbili. Na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. 


31. NA MIONGONI mwenu atakeye mt'ii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na akatenda 
mema, tutampa malipo yake mara mbili, na tutamwandalia riziki ya ukarimu. 


32. Enyi wake wa Nabii! Nyinyi si kama yeyote katika wanawake wengine. Kama 
mnamcha Mungu basi msiregeze sauti zenu, akaingia tamaa mwenye maradhi katika 
moyo wake. Na semeni maneno mema. 


33. Na kaeni majumbani kwenu, wala msijishauwe kwa majishauwo ya kijahilia ya 
kizamani. Na shikeni Sala, na toeni Zaka, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi Watu wa Nyumba ya 
Mtume, na kukusafisheni baarabara. 


34. Na kumbukeni yasomwayo majumbani mwenu katika Aya za Mwenyezi Mungu na 
hikima. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa mambo ya siri, na Mwenye khabari. 


35. Hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na Waumini wanaume na Waumini 
wanawake, na wat'iifu wanaume na wat'iifu wanawake, na wasemao kweli wanaume na 
wanawake, na wanao subiri wanaume na wanawake, na wanyenyekevu wanaume na 
wanawake, na watoao sadaka wanaume na wanawake, na wanao funga wanaume na 
wanawake, na wanao jihifadhi tupu zao wanaume na wanawake, na wanao mdhukuru 
Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu amewaandalia 
msamaha na ujira mkubwa. 


36. Haiwi kwa Muumini mwanamume wala Muumini mwanamke kuwa na khiari katika 
jambo, Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanapo kata shauri katika jambo lao. Na 
mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio 
wazi. 


37. Na ulipo mwambia yule Mwenyezi Mungu aliye mneemesha, nawe ukamneemesha: 
Shikamana na mkeo, na mche Mwenyezi Mungu. Na ukaficha nafsini mwako aliyo taka 
Mwenyezi Mungu kuyafichua, nawe ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye 
mwenye haki zaidi kumchelea. Basi Zaid alipo kwisha haja naye tulikuoza wewe, 
ili isiwe taabu kwa Waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapo kuwa 
wamekwisha timiza nao shuruti za t'alaka. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye 
kutekelezwa. 


38. Hapana ubaya kwa Nabii kufanya aliyo mhalalishia Mwenyezi Mungu. Huo ndio 
mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa walio pita zamani. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni 
kudura iliyo kwisha kadiriwa. 


39. (Hao wa zamani) walio kuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na 
wanamwogopa Yeye, na wala hawamwogopi yeyote isipo kuwa Mwenyezi Mungu. Na 
Mwenyezi Mungu ndiye atoshaye kuhisabu. 


40. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali ni Mtume wa Mwenyezi 
Mungu na Mwisho wa Manabii, na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


41. Enyi mlio amini! Mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru. 


42. Na mtakaseni asubuhi na jioni. 


43. Yeye na Malaika wake ndio wanakurehemuni ili kukutoeni gizani mwende kwenye 
nuru. Naye ni Mwenye kuwarehemu Waumini. 


44. Maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa: Salama! Na amewaandalia malipo 
ya ukarimu. 


45. Ewe Nabii! Hakika Sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji, 


46. Na mwitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake, na taa yenye kutoa 
nuru. 


47. Na wabashirie Waumini ya kwamba wana fadhila kubwa inayo toka kwa Mwenyezi 
Mungu. 


48. Wala usiwat'ii makafiri na wanaafiki, na usijali udhia wao. Nawe mtegemee 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Mtegemewa. 


49. Enyi mlio amini! Mkiwaoa wanawake, Waumini, kisha mkawapa t'alaka kabla ya 
kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakayo ihisabu. Basi wapeni cha kuwaliwaza, na 
muwawache kwa kuwachana kwa wema. 


50. Ewe Nabii! Tumekuhalalishia wake zako ulio wapa mahari yao, na ulio wamiliki 
kwa mkono wako wa kulia katika alio kupa Mwenyezi Mungu, na mabinti ami zako, na 
mabinti wa shangazi zako, na mabinti wa wajomba zako, na mabinti wa dada za mama 
yako walio hama pamoja nawe; na mwanamke Muumini akijitoa mwenyewe kwa Nabii, 
kama mwenyewe Nabii akitaka kumwoa. Ni halali kwako wewe tu, si kwa Waumini 
wengine. Sisi tunajua tuliyo wafaridhia wao katika wake zao na wanawake ilio 
wamiliki mikono yao ya kulia. Ili isiwe dhiki kwao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kusamehe, Mwenye kurehemu. 


51. Unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakaye katika wao, na umsogeze umtakaye. Na 
kama ukimtaka yule uliye mtenga, basi si vibaya kwako. Kufanya hivi kutapelekea 
yaburudike macho yao, wala wasihuzunike, na wawe radhi juu ya kile unacho wapa 
wao wote. Na Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo nyoyoni mwenu, na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kujua, Mwenye hikima. 


52. Baada ya hawa hawakuhalalikii wewe wanawake wengine, wala kuwabadilisha kwa 
wake wengine ingawa uzuri wao ukikupendeza; isipo kuwa yule uliye mmiliki kwa 
mkono wako wa kulia. Na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu. 


53. Enyi mlio amini! Msiingie nyumba za Nabii ila mpewe ruhusa kwenda kula, sio 
kungojea kiwive. Lakini mtakapo itwa basi ingieni, na mkisha kula tawanyikeni, 
wala msiweke mazungumzo. Hakika hayo yanamuudhi Nabii naye anakustahini, lakini 
Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki. Na mnapo wauliza wakeze haja waulizeni 
nyuma ya mapazia. Hivyo ndio usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Wala 
haikufalieni kumuudhi Mtume wa Mwenyezi Mungu, wala kuwaoa wake zake baada yake 
kabisa. Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. 


54. Mkidhihirisha chochote kile, au mkikificha, basi hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kujua kila kitu. 


55. Hapana ubaya kwao (wake za Mtume) kuonana na baba zao, wala watoto wao, wala 
ndugu zao, wala watoto wa ndugu zao wanaume, wala watoto wa ndugu zao wanawake, 
wala wanawake wenzao, wala wale iliyo wamiliki mikono yao ya kulia. Na enyi 
wanawake, mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kushuhudia kila 
kitu. 


56. Hakika Mwenyezi Mungu na Malaika wake wanamsalia Nabii. Enyi mlio amini! 
Msalieni na mumsalimu kwa salamu. 


57. Hakika wanao muudhi Mwenyezi Mungu na Mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani 
duniani na Akhera, na amewaandalia adhabu ya kufedhehi. 


58. Na wale wanao waudhi Waumini wanaume na wanawake pasina wao kufanya kosa 
lolote, bila ya shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilio dhaahiri. 


59. Ewe Nabii! Waambie wake zako, na binti zako, na wake za Waumini 
wajiteremshie nguo zao. Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


60. Kama wanaafiki na wale wenye maradhi nyoyoni mwao, na waenezao fitna katika 
Madina hawatoacha, basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao, kisha hawatakaa humo 
karibu yako ila muda mchache tu. 


61. Wamelaanika! Popote watakapo onekana watakamatwa na watauliwa kabisa. 


62. Hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyo kuwa kwa wale walio pita zamani. Wala 
hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu. 


63. Watu wanakuuliza khabari ya Saa (ya Kiyama). Sema: Ujuzi wake uko kwa 
Mwenyezi Mungu. Na nini kitakujuvya? Pengine hiyo Saa iko karibu. 


64. Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia Moto unao waka kwa 
nguvu. 


65. Watadumu humo milele. Hawampati mlinzi wala wa kuwanusuru. 


66. Siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa pinduliwa katika Moto. Watasema: Laiti 
tungeli mt'ii Mwenyezi Mungu, na tungeli mt'ii Mtume! 


67. Na watasema: Mola wetu Mlezi! Hakika sisi tuliwat'ii bwana zetu na wakubwa 
wetu; nao ndio walio tupoteza njia. 


68. Mola wetu Mlezi! Wape wao adhabu mara mbili, na uwalaani laana kubwa. 


69. Enyi mlio amini! Msiwe kama wale walio mtaabisha Musa, lakini Mwenyezi Mungu 
akamtakasa na waliyo yasema, naye alikuwa mwenye hishima mbele ya Mwenyezi 
Mungu. 


70. Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya Sawasawa. 


71. Apate kukutengenezeeni vitendo vyenu na akusameheni madhambi yenu. Na anaye 
mt'ii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, bila ya shaka amefanikiwa mafanikio makubwa. 


72. Kwa hakika Sisi tulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi na milima; na vyote 
hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa. Lakini mwanaadamu akaichukua. Hakika 
yeye amekuwa dhaalimu mjinga. 


73. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaadhibu wanaafiki wanaume, na wanaafiki 
wanawake, na washirikina wanaume, na washirikina wanawake; na anawapokelea toba 
Waumini wanaume, na Waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, 
Mwenye kurehemu. 


SURA 34. SURAT SABAA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, ambaye ni vyake vyote viliomo mbnguni 
na katika ardhi. Na sifa ni zake Yeye katika Akhera. Naye ni Mwenye hikima, 
Mwenye khabari. 


2. Anajua yanayo ingia katika ardhi na yanayo toka humo, na yanayo teremka 
kutoka mbinguni, na yanayo panda huko. Na Yeye ni Mwenye kurehemu, Mwenye 
kusamehe. 


3. Na walisema walio kufuru: Haitatufikia Saa (ya Kiyama). Sema: Kwani? Hapana 
shaka itakufikieni, naapa kwa haki ya Mola wangu Mlezi, Mwenye kujua ya ghaibu! 
Hapana kinacho fichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu, si katika mbingu 
wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko hivyo, wala kikubwa zaidi; ila 
vyote hivyo vimo katika Kitabu chake chenye kubainisha. 


4. Ili awalipe walio amini na wakatenda mema. Hao watapata msamaha na riziki ya 
ukarimu. 


5. Na wale walio jitahidi kuzipinga Ishara zetu wakaona watashinda, hao watapata 
adhabu mbaya yenye uchungu. 


6. Na walio pewa ilimu wanaona ya kuwa ulio teremshiwa kutoka kwa Mola wako 
Mlezi ni haki, nayo huongoa kwendea njia ya Mwenye nguvu, Mwenye kusifiwa. 


7. Na walio kufuru walisema: Je! Tukujuulisheni mtu anaye kuambieni kwamba 
mtakapo chambuliwa mapande mapande mtakuwa katika umbo jipya? 


8. Ama amemzulia Mwenyezi Mungu uwongo, au ana wazimu. Bali wasio amini Akhera 
wamo adhabuni na upotofu wa mbali kabisa. 


9. Kwani hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao ya mbingu na ardhi? 
Tungeli penda tungeli wadidimiza ndani ya ardhi, au tungeli wateremshia juu yao 
vipande vya mbingu. Hakika katika haya zipo Ishara kwa kila mja aliye tubia. 


10. Na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, (tukasema): Enyi milima! Karirini 
kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye! Na ndege pia. Na tukamlainishia chuma. 


11. (Tukamwambia:) Tengeneza nguo za chuma pana, na kadiria sawa katika 
kuunganisha. Na tendeni mema. Hakika Mimi nayaona vyema mnayo yatenda. 


12. Na Suleiman tuliufanya upepo umtumikie. Safari yake ya asubuhi ni mwendo wa 
mwezi mmoja, na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja. Na tukamyayushia 
chemchem ya shaba. Na katika majini walikuwako walio kuwa wakifanya kazi mbele 
yake kwa idhini ya Mola wake Mlezi. Na kila anaye jitenga na amri yetu katika 
wao, tunamwonjesha adhabu ya Moto unao waka. 


13. Walikuwa wakimfanyia alipendalo, kama mihrabu, na masanamu, na madeste 
makubwa kama mahodhi, na masufuria makubwa yasiyo ondolewa mahala pake. Enyi 
watu wa Daudi! Fanyeni kazi kwa kushukuru. Ni wachache katika waja wangu wanao 
shukuru. 


14. Na tulipo mhukumia kufa, hapana aliye wajuulisha kufa kwake ila mnyama wa 
ardhi aliye kula fimbo yake. Na alipo anguka majini walitambua lau kuwa wangeli 
jua ya ghaibu wasingeli kaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. 


15. Hakika ilikuwapo Ishara kwa (watu wa nchi ya) Sabaa katika maskani yao — 
bustani mbili, kulia na kushoto. Kuleni katika riziki ya Mwenyezi Mungu, na 
mumshukuru. Mji mzuri na Mola Mlezi aliye Msamehevu. 


l6. Lakini wakaacha. Tukawapelekea mafuriko makubwa, na tukawabadilishia badala 
ya bustani zao hizo kwa bustani nyengine zenye matunda makali machungu, na 
mivinje, na kidogo katika miti ya kunazi. 


17. Hayo tuliwalipa kwa sababu ya walivyo kufuru. Nasi kwani tunamuadhibu isipo 
kuwa anaye kufuru? 


18. Na baina yao na miji mingine tuliyo ibariki tuliweka miji iliyo dhaahiri, na 
tukaweka humo vituo vya safari. Tukawaambia: Nendeni humo usiku na mchana kwa 
amani. 


19. Lakini wakasema: Mola wetu Mlezi! Weka mwendo mrefu baina ya safari zetu. Na 
wakazidhulumu nafsi zao. Basi tukawafanya ni masimulizi tu, na tukawatawanya 


tawanya. Hakika katika hayo bila ya shaka zimo Ishara kwa kila mwenye kusubiri 
sana na akashukuru. 


20. Na bila ya shaka Iblisi alihakikisha ile dhana yake juu yao. Nao walimfuata, 
isipo kuwa kundi la Waumini. 


21. Na yeye hakuwa na mamlaka yoyote juu yao, ila kwa sababu ya kuwajaribu tujue 
nani mwenye kuamini Akhera, na nani anaye tilia shaka. Na Mola wako Mlezi ni 
Mwenye kuhifadhi kila kitu. 


22. Sema: Waite mnao wadaia kuwa ni badala ya Mwenyezi Mungu. Hawamiliki hata 
uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi. Wala hawana ushirika wowote 
humo. Wala Yeye hana msaidizi miongoni mwao. 


23. Wala uombezi mbele yake hautafaa kitu, isipo kuwa kwa aliye mpa idhini. Hata 
itapo ondolewa khofu kwenye nyoyo zao watasema: Mola wenu Mlezi kasema nini? 
Watasema: Yaliyo kweli! Na Yeye ndiye Aliye juu, Mkubwa. 


24. Sema: Ni nani anaye kuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Sema: 
Mwenyezi Mungu! Na hakika sisi au nyinyi bila ya shaka tuko kwenye uwongofu au 
upotofu ulio wazi. 


25. Sema: Nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyo yafanya, wala sisi hatutaulizwa 
kwa mnayo yatenda nyinyi. 


26. Sema: Mola wetu Mlezi atatukusanya, kisha atatuhukumu kwa haki; na Yeye 
ndiye Hakimu Mwenye kujua. 


27. Sema: Nionyesheni mlio waunganisha naye kuwa washirika. Hasha! Bali Yeye 
ndiye Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


28. Na hatukukutuma ila kwa watu wote, uwe mbashiri, na mwonyaji. Lakini watu 
wengi hawajui. 


29. Na wanasema: Ahadi hii itakuwa lini, ikiwa nyinyi mnasema kweli? 


30. Sema: Nyinyi mnayo miadi ya Siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja, 
wala hamtaitangulia. 


31. Na walisema walio kufuru: Hatutaiamini Our'ani hii, wala yaliyo kuwa kabla 
yake. Na ungeli waona madhaalimu watapo simamishwa mbele ya Mola wao Mlezi, 
wakirudishiana maneno wao kwa wao! Wanyonge wakiwaambia walio takabari: Lau kuwa 
si nyinyi, bila ya shaka tungeli kuwa Waumini sisi. 


32. Walio takabari watawaambia wanyonge: Kwani sisi ndio tulio kuzuieni na 
uwongofu baada ya kukujieni? Bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. 


33. Na wanyonge wakawaambia walio takabari: Bali ni vitimbi vyenu vya usiku na 
mchana, mlipo kuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu, na tumfanyie 
washirika. Nao wataficha majuto watakapo iona adhabu. Na tutaweka makongwa 
shingoni mwao walio kufuru. Kwani wanalipwa ila kwa waliyo kuwa wakiyatenda? 


34. Na hatukumtuma mwonyaji yeyote kwenye mji, ila walisema walio jidekeza kwa 
starehe zao wa mji huo: Hakika sisi tunayakataa hayo mliyo tumwa nayo. 


35. Na wakasema: Sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala sisi hatutaadhibiwa. 


36. Sema: Hakika Mola wangu Mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye. 
Lakini watu wengi hawajui. 


37. Na si mali yenu wala watoto wenu watakao kukaribisheni kwetu muwe karibu, 
isipo kuwa aliye amini na akatenda mema. Hao basi watapata malipo mardufu kwa 
walio yafanya. Nao watakuwa salama katika maghorofa. 


38. Na wanao jitahidi kuzipinga Ishara zetu, wakaona watashinda, hao 
watahudhurishwa kwenye adhabu. 


39. Sema: Kwa hakika Mola wangu Mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye 
katika waja wake. Na chochote mtakacho kitoa Yeye atakilipa. Naye ni Mbora wa 
wanao ruzuku. 


40. Na siku atakayo wakusanya wote, kisha atawaambia Malaika: Je! Hawa walikuwa 
wakikuabuduni? 


41. Waseme: Subhanak, Umetakasika. Wewe ndiye kipenzi chetu si hao. Bali wao 
walikuwa wakiwaabudu majini; wengi wao wakiwaamini hao. 


42. Hii leo hataweza yeyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie. Na tutawaambia 
walio dhulumu: Onjeni adhabu ya Moto mlio kuwa mkiukanusha. 


43. Na wanapo somewa Aya zetu zilizo wazi wanasema: Huyu si chochote ila ni mtu 
anaye taka kukuzuieni na waliyo kuwa wakiabudu baba zenu. Na wakasema: Haya si 
chochote ila ni uwongo ulio zuliwa. Na walio kufuru waliiambia Haki ilipo wajia: 
Haya si chochote ila ni uchawi ulio dhaahiri. 


44. Wala hatukuwapa Vitabu wavisome, wala hatukuwatumia Mwonyaji kabla yako 
wewe. 


45. Na walikadhibisha walio kuwa kabla yao. Na hawakufikilia hata sehemu moja 
katika kumi ya tulivyo wapa hao. Nao waliwakadhibisha Mitume wangu. Basi 
kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani! 


46. Sema: Mimi nakunasihini kwa jambo moja tu —- ya kwamba msimame kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, wawili—wawili na mmoja-mmoja; kisha mfikiri. Mwenzenu huyu hana 
wazimu. Yeye si chochote ila ni Mwonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali. 


47. Sema: Ujira nilio kuombeni ni wenu nyinyi. Sina ujira ila kwa Mwenyezi 
Mungu. Na Yeye ni Shahidi juu ya kila kitu. 


48. Sema: Hakika Mola wangu Mlezi anaondoa upotovu kwa Haki. Yeye ndiye Mwenye 
kujua vyema yaliyo ghaibu. 


49. Sema: Kweli imefika, na uwongo haujitokezi, wala haurudi. 


50. Sema: Ikiwa mimi nimepotea, basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe. 
Na ikiwa nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu Mlezi. Hakika 
Yeye ni Mwenye kusikia, Aliye karibu. 


51. Na lau ungeli ona watapo babaika, basi hapana pa kukimbilia! Na watakamatwa 
mahala pa karibu. 


52. Na watasema: Tunaiamini! Lakini wataipata wapi kutoka huko mahala mbali? 


53. Na hapo kabla yake waliikataa, na wakiyatupilia mbali maneno ya ghaibu 
kutoka mahali mbali. 


54. Na watatiliwa kizuizi baina yao na hayo wanayo yatamani, kama walivyo 
fanyiwa wenzao zamani. Hakika hao walikuwa na shaka ya kutia wasiwasi. 


SURA 35. SURAT FAAT'IR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, aliye 
wafanya Malaika kuwa wajumbe wenye mbawa, mbili—mbili, na tatu- tatu, na nne- 
nne. Huzidisha katika kuumba apendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza juu ya 
kila kitu. 


2. Rehema ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia. Na anayo 
izuia hapana wa kuipeleka isipo kuwa Yeye. Naye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye 
hikima. 


3. Enyi watu! Kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Ati yupo muumba 
mwengine asiye kuwa Mwenyezi Mungu anaye kupeni riziki kutoka mbinguni na kwenye 
ardhi? Hapana mungu ila Yeye tu. Basi wapi mnako geuzwa? 


4. Na wakikukanusha, basi walikwisha kanushwa Mitume kabla yako. Na mambo yote 
yatarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. 


5. Enyi watu! Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Basi yasikudanganyeni 
maisha ya dunia, wala mdanganyifu asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu. 


6. Hakika Shet'ani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui. Kwani yeye analiita 
kundi lake liwe katika watu wa Motoni. 


7. Walio kufuru watakuwa na adhabu kali; na walio amini na wakatenda mema 
watapata msamaha na ujira mkubwa. 


8. Je! Yule aliye pambiwa a'mali zake mbaya na akaziona ni njema —- basi hakika 
Mwenyezi Mungu humwacha akapotea amtakaye, na humwongoa amtakaye. Basi nafsi 
yako isijihiliki kwa kuwasikitikia. Hakika Mwenyezi Mungu anajua wanayo yafanya. 


9. Na Mwenyezi Mungu ndiye anaye zituma Pepo ziyatimue mawingu, nasi 
tukayafikisha kwenye nchi iliyo kufa, tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake. 
Ndivyo kama hivyo kutakavyo kuwa kufufuliwa. 


10. Mwenye kutaka utukufu basi utukufu wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Kwake Yeye 
hupanda neno zuri, na a'mali njema Yeye huitukuza. Na wanao panga vitimbi vya 
maovu watapata adhabu kali. Na vitimbi vya hao vitaondokea patupu. 


11. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na udongo. Kisha kwa tone la manii. 
Kisha akakufanyeni mwanamume na mwanamke. Na mwanamke yeyote hachukui mimba, 
wala hazai, ila kwa ilimu yake. Na wala hapewi umri mwenye umri mrefu, wala 
hapunguziwi katika umri wake, ila yamo hayo katika Kitabu. Hakika hayo ni mepesi 
kwa Mwenyezi Mungu. 


12. Na bahari mbili haziwi sawa; haya ni matamu yenye ladha, mazuri kunywa. Na 
haya ni ya chumvi, machungu. Na kutokana na bahari zote mnakula nyama mpya 
(isiyo chacha). Na mnatoa mapambo mnayo yavaa. Na unaona ndani yake marikebu 
zinakata maji ili mtafute fadhila zake, na ili mpate kushukuru. 


13. Anauingiza usiku katika mchana, na anauingiza mchana katika usiku. Na 
amelifanya jua na mwezi kutumikia. Kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalumu. 
Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu Mlezi. Ufalme ni wake. Na hao mnao waomba 
badala yake hawamiliki hata ugozi wa kokwa ya tende. 


14. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu; na hata wakisikia hawakujibuni. Na Siku ya 
Kiyama watakataa ushirikina wenu. Na hapana atakaye kupa khabari vilivyo kama 
Yeye Mwenye khabari. 


15. Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu 
ndiye Mwenye kujitosha, Msifiwa. 


l6. Akitaka atakuondoeni na alete viumbe vipya. 
17. Na hilo si gumu kwa Mwenyezi Mungu. 


18. Na mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Na aliye topewa na mzigo wake akiomba 
uchukuliwe hautachukuliwa hata kidogo, na angamwomba jamaa yake. Hakika wewe 
unawaonya wale wanao mcha Mola wao Mlezi kwa ghaibu, na wanashika Sala. Na anaye 
jitakasa, basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake. Na marejeo ni kwa Mwenyezi 
Mungu. 


19. Na kipofu na mwenye kuona hawalingani. 
20. Wala giza na mwangaza. 
21. Wala kivuli na joto. 


22. Wala hawalingani walio hai na maiti. Hakika Mwenyezi Mungu humsikilizisha 
amtakaye. Wala wewe si wa kuwasikilizisha walio makaburini. 


23. Hukuwa wewe ila ni mwonyaji. 


24. Hakika Sisi tumekutuma wewe kwa Haki, kuwa ni mbashiri na mwonyaji. Na 
hapana umma wowote ila ulipata mwonyaji kati yao. 


25. Na wakikukanusha basi walikwisha wakanusha walio kuwa kabla yao. Mitume wao 
waliwajia kwa dalili wazi wazi na kwa maandiko na Kitabu chenye nuru. 


26. Kisha nikawakamata walio kufuru. Basi kuchukia kwangu kulikuwaje? 


27. Je! Huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni, na kwayo 
tumeyatoa matunda yenye rangi mbali mbali. Na katika milima imo mistari myeupe 
na myekundu yenye rangi mbali mbali, na myeusi sana. 


28. Na katika watu, na wanyama, na mifugo, pia rangi zao zinakhitalifiana. Kwa 
hakika wanao mcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanazuoni. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye kusamehe. 


29. Hakika wale wanao soma Kitabu cha Mwenyezi Mungu, na wakashika Sala, na 
wakatoa kwa siri na kwa dhaahiri katika tulivyo waruzuku, hao hutaraji biashara 
isiyo bwaga. 


30. Ili Yeye awalipe ujira wao kwa ukamilifu, na awazidishie kutokana na fadhila 
zake. Hakika Yeye ni Mwenye kusamehe Mwenye shukrani. 


31. Na hayo tuliyo kufunulia kutoka Kitabuni ni Kweli yenye kusadikisha yaliyo 
kuwa kabla yake. Hakika Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni Mwenye khabari na Mwenye 
kuona. 


32. Kisha tumewarithisha Kitabu hao ambao tuliwateuwa miongoni mwa waja wetu. 
Kati yao yupo aliye jidhulumu nafsi yake, na yupo wa katikati, na yupo aliye 
tangulia katika mambo ya kheri, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo fadhila 
kuu. 


33. Mabustani ya milele watayaingia. Huko watavikwa vikuku vya dhahabu, na lulu, 
na nguo zao humo ni za hariri. 


34. Na watasema: Alhamdulillahi, Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliye 
tuondolea huzuni zote. Hakika Mola wetu Mlezi bila ya shaka ni Mwenye kusamehe, 
Mwenye shukrani. 


35. Ambaye kwa fadhila yake ametuweka makao ya kukaa daima; humu haitugusi taabu 
wala humu hakutugusi kuchoka. 


36. Na walio kufuru watakuwa na Moto wa Jahannamu, hawahukumiwi wakafa, wala 
hawatapunguziwa adhabu yake. Hivyo ndivyo tunavyo mlipa kila mwenye kuzidi 
ukafiri. 


37. Na humo watapiga makelele: Mola wetu Mlezi! Tutoe tufanye mema sio yale 
tuliyo kuwa tukiyafanya. Kwani hatukukupeni umri wa kutosha kukumbuka mwenye 
kukumbuka? Na akakujieni Mwonyaji? Basi onjeni! Kwani walio dhulumu hawana wa 
kuwanusuru. 


38. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa siri za mbinguni na ardhi. Hakika Yeye 
ni Mjuzi wa yaliomo vifuani. 


39. Yeye ndiye aliye kufanyeni manaibu katika ardhi. Na anaye kufuru, basi 
kufuru yake ni juu yake; na kufuru za makafiri haziwazidishii kwa Mola wao Mlezi 
ila kuchukiwa. Wala kufuru za makafiri haziwazidishii ila khasara. 


40. Sema: Mnawaona hawa miungu wenu wa kishirikina mnao waomba badala ya 
Mwenyezi Mungu! Nionyesheni wameumba sehemu gani katika ardhi? Au wana ushirika 
wowote katika mbingu? Au tumewapa Kitabu nao kwa hicho wakawa na hoja zilizo 
wazi? Lakini madhaalimu hawaahidiani wao kwa wao ila udanganyifu tu. 


41. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anaye zuilia mbingu na ardhi zisiondoke. Na 
zikiondoka hapana yeyote wa kuzizuia isipo kuwa Yeye. Hakika Yeye ni Mpole 
Mwenye kusamehe. 


42. Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa kuapa kwao, kwamba akiwajia mwonyaji 
bila ya shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko taifa jingine lolote. Lakini alipo 
wajia mwonyaji hakuwazidishia ila kuikimbia hiyo Haki, 


43. Kwa kutakabari kwao katika nchi, na kufanya vitimbi vya uovu. Na vitimbi 
viovu havimsibu ila mwenyewe aliye vifanya. Hebu hawangojei yalio wasibu watu wa 
kale? Basi hutapata mabadiliko katika mtindo wa Mwenyezi Mungu. Wala hutapata 
mageuko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. 


44. Je! Hawakusafiri katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho wa walio kuwa 
kabla yao? Na hao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko wao. Na hapana kitu kinacho 
weza kumshinda Mwenyezi Mungu mbinguni wala katika ardhi. Hakika Yeye ni Mwenye 
kujua, Mwenye uweza. 


45. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeli wachukulia watu kwa waliyo yachuma, basi 
asingeli muacha juu ya ardhi hata mnyama mmoja. Lakini Yeye anawachukulia mpaka 
ufike muda maalumu. Basi ukifika muda wao basi hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kuwaona waja wake baraabara. 


SURA 36. SURAT YA-SIN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Yanini 

Kwa Haki ya Our'ani yenye hikima! 

Hakika wewe ni miongoni mwa walio tumwa, 
Juu ya Njia Iliyo Nyooka. 


Uteremsho wa Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu. 


KA AA aa ai NI IR 


. Ili uwaonye watu ambao baba zao hawakuonywa , basi wao wamekuwa wenye 
kughafilika. 


7. Bila ya shaka kauli imekwisha thibiti juu ya wengi katika wao, kwa hivyo 
hawaamini. 


8. Tumeweka makongwa shingoni mwao, yakawafika videvuni. Kwa hivyo vichwa vyao 
viko juu tu. 


9. Tumeweka kizuizi mbele yao, na kizuizi nyuma yao, na tumewafunika macho yao; 
kwa hivyo hawaoni. 


10. Ni sawa sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, hawataamini. 


11. Hakika wewe unamwonya mwenye kufuata ukumbusho, na akamcha Arrahman, Mwingi 
wa Rehema, kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema. 


12. Hakika Sisi tunawafufua wafu, na tunayaandika wanayo yatanguliza, na wanayo 
yaacha nyuma. Na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha. 


13. Na wapigie mfano wa wakaazi wa mji walipo wafikia walio tumwa. 


14. Tulipo watumia wawili, wakawakanusha. Basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine 
wa tatu. Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwenu. 


15. Wakasema: Nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi. Na Mwingi wa Rehema 
hakuteremsha kitu. Nyinyi mnasema uwongo tu. 


16. Wakasema: Mola wetu Mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu. 
17. Wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi. 


18. Wakasema: Sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi. Ikiwa hamtaacha basi kwa 
yakini tutakupigeni mawe, na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. 


19. Wakasema: Ukorofi wenu mnao wenyewe! Je! Ni kwa kuwa mnakumbushwa? Ama 
nyinyi ni watu walio pindukia mipaka. 


20. Na akaja mtu mbio kutokea upande wa mbali wa mjini, akasema: Enyi watu 
wangu! Wafuateni hawa walio tumwa. 


21. Wafuateni ambao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe wameongoka. 
22. NA KWA NINI nisimuabudu yule aliye niumba na kwake mtarejeshwa? 


23. Je! Niishike miungu mingine badala yake? Arrahmani, Mwingi wa Rehema, 
akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu, wala hawataniokoa. 


24. Basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu ulio dhaahiri. 
25. Hakika mimi nimemuamini Mola wenu Mlezi, basi nisikilizeni! 
26. Akaambiwa: Ingia Peponi! Akasema: Laiti kuwa watu wangu wangeli jua 


27. Jinsi Mola wangu Mlezi alivyo nisamehe, na akanifanya miongoni mwa walio 
hishimiwa. 


28. Na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni, wala si 
wenye kuteremsha. 


29. Hakukuwa ila ukelele mmoja tu; na mara walizimwa! 
30. Nawasikitikia waja wangu. Hawajii Mtume ila wao humkejeli. 


31. Je! Hawaoni umma ngapi tulizo ziangamiza kabla yao? Hakika hao hawarejei 
tena kwao. 


32. Na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu. 


33. Na Ishara hiyo kwao - ardhi iliyo kufa, nasi tukaifufua, na tukatoa ndani 
yake nafaka, wakawa wanazila! 


34. Na tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu, na tukatimbua 
chemchem ndani yake, 


35. Ili wale matunda yake, na hayo hayakufanywa na mikono yao! Basi Je, 
hawashukuru? 


36. Subhana, Ametakasika, aliye umba dume na jike vyote katika vinavyo mea 
katika ardhi na katika nafsi zao, na katika wasivyo vijua. 


37. Na usiku ni Ishara kwao. Tunauvua humo mchana, mara wao wanakuwa gizani. 


38. Na jua linakwenda kwa kiwango chake. Hayo ni makadirio ya Mwenye nguvu, 
Mwenye kujua. 


39. Na mwezi tumeupimia vituo, mpaka unakuwa kama karara kongwe. 


40. Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana. Na vyote vinaogelea 
katika njia zao. 


41. Na ni Ishara kwao kwamba Sisi tuliwapakia dhuriya zao katika jahazi ilio 
sheheni. 


42. Na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyo vipanda. 
43. Na tukitaka tunawazamisha, wala hapana wa kuwasaidia, wala hawaokolewi, 
44. Isipo kuwa kwa rehema zitokazo kwetu na starehe kwa muda. 


45. Na wanapo ambiwa: Jilindeni na yalioko mbele yenu na yalioko nyuma yenu, ili 
mpate kurehemewa... 


46. Na haiwafikii Ishara yoyote katika Ishara za Mola wao Mlezi ila wao huwa ni 
wenye kuipuuza. 


47. Na wanapo ambiwa: Toeni katika aliyo kupeni Mwenyezi Mungu, walio kufuru 
huwaambia walio amini: Je! Tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu angependa angeli 
walisha mwenyewe? Nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhaahiri. 


48. Na wanasema: Ahadi hii itatokea lini, ikiwa nyinyi ni wakweli? 
49. Hawangojei ila ukelele mmoja tu utakao wachukua nao wamo kuzozana. 
50. Basi hawataweza kuusia, wala kwa watu wao hawarejei. 


51. Na litapulizwa barugumu, mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa Mola wao 
Mlezi. 


52. Watasema: Ole wetu! Nani aliye tufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyo 
yaahidi Mwingi wa Rehema na wakasema kweli Mitume. 


53. Haitakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watahudhuruishwa mbele yetu. 


54. Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliyo 
kuwa mkiyatenda. 


55. Hakika watu wa Peponi leo wamo shughulini, wamefurahi. 

56. Wao na wake zao wamo katika vivuli wameegemea juu ya viti vya fakhari. 
57. Watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakacho kitaka. 
58. "Salama!" Hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola Mlezi Mwenye kurehemu. 

59. Na enyi wakosefu! Jitengeni leo! 


60. Je! Sikuagana nanyi, enyi wanaadamu, kuwa msimuabudu Shet'ani? Hakika yeye 
ni adui dhaahiri kwenu. 


61. Na ya kwamba mniabudu Mimi? Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka. 


62. Na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu. Je, 
hamkuwa mkifikiri? 


63. Hii basi ndiyo Jahannamu mliyo kuwa mkiahidiwa. 
64. Ingieni leo kwa vile mlivyo kuwa mkikufuru. 


65. Leo tunaviziba vinywa vyao, na iseme nasi mikono yao, na itoe ushahidi miguu 
yao kwa waliyo kuwa wakiyachuma. 


66. Na tungeli penda tungeli yafutilia mbali macho yao, wakawa wanaiwania njia. 
Lakini wange ionaje? 


67. Na tungeli taka tunge wageuza SURA hapo hapo 
walipo, basi wasinge weza kwenda wala kurudi. 


68. Na tunaye mzeesha tunamrudisha nyuma katika umbo. Basi je! hawazingatii? 


69. Wala hatukumfundisha (Muhammad) mashairi, wala hayatakikani kwake hayo. 
Haukuwa huu ila ni ukumbusho na Our'ani inayo bainisha. 


70. Ili imwonye aliye hai, na neno litimie juu ya makafiri. 


71. Je! Hawaoni kwamba tumewaumbia kutokana na iliyo fanya mikono yetu wanyama 
wa mifugo, na wao wakawa wenye kuwamiliki. 


72. Na Sisi tukawadhalilishia. Basi baadhi yao wako wanao wapanda, na baadhi yao 
wanawala. 


73. Na wao wanapata kwao manufaa na vinywaji. Basi je, hawashukuru? 


74. Na wameishika miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati wapate 
kusaidiwa! 


75. Hawataweza kuwasaidia. Bali hao ndio watakuwa askari wao watakao 
hudhurishwa. 


76. Basi maneno yao yasikuhuzunishe. Hakika Sisi tunayajua wanayo yaweka siri na 
wanayo yatangaza. 


77. Kwani mwanaadamu haoni ya kwamba Sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la 
manii? Kisha sasa yeye ndio amekuwa ndiye mgomvi wa dhaahiri! 


78. Na akatupigia mfano, na akasahau kuumbwa kwake, akasema: Ni nani huyo 
atakaye ihuisha mifupa nayo imekwisha mung'unyika? 


79. Sema: Ataihuisha huyo huyo aliye iumba hapo mara ya mwanzo. Na Yeye ni Mjuzi 
wa kila kuumba. 


80. Aliye kujaalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani nanyi mkawa kwa huo 
mnawasha. 


81. Kwani aliye ziumba mbingu na ardhi hawezi kuwaumba mfano wao? Kwani! Naye 
ndiye Muumbaji Mkuu, Mjuzi. 


82. Hakika amri yake anapo taka kitu ni kukiambia tu: Kuwa! Na kikawa. 


83. Basi Ametakasika yule ambaye mkononi mwake umo Ufalme wa kila kitu; na kwake 
Yeye mtarejeshwa. 


SURA 37. SURAT ASS'AFFAT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa wanao jipanga kwa safu. 


Na kwa wenye kukataza mabaya. 


1 

2 

3. Na kwa wenye kusoma Ukumbusho. 

4. Hakika Mungu wenu bila ya shaka ni Mmoja. 
5 


Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, na yaliyomo kati yao, na ni Mola Mlezi wa 
mashariki zote. 


6. Hakika Sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota. 


ki 


Na kulinda na kila shet'ani a'si. 


8. Wasiweze kuwasikiliza viumbe watukufu. Na wanafukuzwa huko kila upande. 
9. Wakifurushwa. Na wanayo adhabu ya kudumu. 

10. Isipo kuwa anaye nyakua kitu kidogo, na mara humfwatia kimondo kinacho 
ng'ara. 

11. Hebu waulize: Je! Wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tulio waumba. 
Hakika Sisi tuliwaumba wao kwa udongo unao nata. 

12. Bali unastaajabu, na wao wanafanya maskhara. 

13. Na wanapo kumbushwa hawakumbuki. 

14. Na wanapo ona Ishara, wanafanya maskhara. 

15. Na husema: Haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhaahiri. 

l6. Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndio kweli tutafufuliwa? 

17. Hata baba zetu wa zamani? 

18. Sema: Naam! Hali nanyi ni madhalili. 

19. Huko utapigwa ukelele mmoja tu! Na hapo ndio wataona! 

20. Watasema: Ole wetu! Hii ndiyo Siku ya Malipo. 

21. Hii ndiyo Siku ya Hukumu mliyo kuwa mkiikadhibisha. 

22. Wakusanyeni walio dhulumu, na wake zao, na hao walio kuwa wakiwaabudu — 
23. Badala ya Mwenyezi Mungu. Waongozeni njia ya Jahannamu! 

24. Na wasimamisheni. Hakika hao watasailiwa: 

25. Mna nini? Mbona hamsaidiani? 

26. Bali hii leo, watasalimu amri. 

27. Watakabiliana wao kwa wao kuulizana. 

28. Watasema: Kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia. 

29. Watasema (wakubwa): Bali nyinyi wenyewe hamkuwa Waumini. 

30. Sisi hatukuwa na mamlaka juu yenu, bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotovu. 
31. Basi hukumu ya Mola wetu Mlezi imekwisha tuthibitikia. Hakika bila ya shaka 
tutaonja tu adhabu. 

32. Tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu. 

33. Basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja. 

34. Hivyo ndivyo tutakavyo wafanyia wakosefu. 

35. Wao walipo kuwa wakiambiwa La ilaha illa 'Llahu Hapana mungu ila Mwenyezi 
Mungu tu, wakijivuna. 

36. Na wakisema: Hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga 
mashairi mwendawazimu? 

37. Bali huyu amekuja kwa Haki, na amewasadikisha Mitume. 

38. Hakika nyinyi bila ya shaka mtaionja adhabu chungu. 

39. Wala hamlipwi ila hayo mliyo kuwa mkiyafanya. 

40. Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio khitariwa. 


Al. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
4. 
48. 
49. 
503 
Si 
2 
Ta Na 
54. 
SD. 
56. 


Sha 
mwa 


soya 
59: 
60. 
oh 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
(Sa 
68. 
69. 
70. 
ITA 
TZ 
Fa 
74. 
75 
KAA 
Wa 


Hao ndio watakao pata riziki maalumu, 

Matunda, nao watahishimiwa. 

Katika Bustani za neema. 

Wako juu ya viti wamekabiliana. 

Wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem 

Kinywaji cheupe, kitamu kwa wanywao. 

Hakina madhara, wala hakiwaleweshi. 

Na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri. 

Hao wanawake kama mayai yaliyo hifadhika. 

Waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe. 

Aseme msemaji mmoja miongoni mwao: Hakika mimi nalikuwa na rafiki 
Aliye kuwa akinambia: Hivyo wewe ni katika wanao sadiki 

Ati tukisha kufa tukawa udongo na mafupa, ndio tutalipwa na kuhisabiwa? 
Atasema: Je! Nyie mnawaona? 

Basi atachungulia amwone katikati ya Jahannamu. 

Atasema: Wallahi! Ulikaribia kunipoteza. 


Na lau kuwa si neema ya Mola wangu Mlezi bila ya shaka ningeli kuwa miongoni 
walio hudhurishwa. 


Je! Sisi hatutakufa, 

Isipo kuwa kifo chetu cha kwanza? Wala sisi hatutaadhibiwa. 

Hakika huku bila ya shaka ndiko kufuzu kukubwa. 

Kwa mfano wa haya nawatende watendao. 

Je! Kukaribishwa hivi si ndio bora, au mti wa Zaggum? 

Hakika Sisi tumeufanya huo kuwa ni mateso kwa walio dhulumu. 
Hakika huo ni mti unao toka katikati ya Jahannamu. 

Mashada ya matunda yake kama kwamba vichwa vya mashet'ani. 

Basi hakika bila ya shaka hao watayala hayo, na wajaze matumbo. 
Kisha juu yake wanyweshwe mchanganyo wa maji yamoto yaliyo chemka. 
Kisha hakika marejeo yao bila ya shaka yatakuwa kwenye Jahannamu. 
Hakika waliwakuta baba zao wamepotea. 

Na wao wakafanya haraka kufuata nyayo zao. 

Na bila ya shaka walikwisha potea kabla yao wengi wa watu wa zamani. 
Na Sisi hakika tuliwapelekea waonyaji. 

Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa walio onywa. 

Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio khitariwa. 

Na hakika Nuhu alitwita, na Sisi ni bora wa waitikiaji. 

Na tulimwokoa yeye na ahali zake kutokana na msiba mkubwa. 


Na tuliwajaalia dhuriya zake ndio wenye kubakia. 


78. Na tukamwachia (sifa njema) kwa walio kuja baadaye. 

79. Iwe salama kwa Nuhu ulimwenguni kote! 

80. Kwa hakika hivi ndivyo tunavyo walipa wanao fanya mema. 

81. Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini. 

82. Kisha tukawazamisha wale wengine. 

83. Na hakika Ibrahim alikuwa katika kundi lake, 

84. Alipo mjia Mola wake Mlezi kwa moyo mzima. 

85. Alimwambia baba yake na watu wake: Mnaabudu nini? 

86. Kwa kuzua tu mnataka miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu? 
87. Mnamdhania nini Mola Mlezi wa walimwengu wote? 

88. Kisha akapiga jicho kutazama nyota. 

89. Akasema: Hakika mimi ni mgonjwa! 

90. Nao wakamwacha, wakampa kisogo. 

91. Basi akaiendea miungu yao kwa siri, akaiambia: Mbona hamli? 
92. Mna nini hata hamsemi? 

93. Kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia. 

94. Basi wakamjia upesi upesi. 

95. Akasema: Hivyo mnaviabudu vitu mnavyo vichonga wenyewe? 

96. Na hali Mwenyezi Mungu ndiye aliye kuumbeni nyinyi na hivyo mnavyo vifanya! 
97. Wakasema: Mjengeeni jengo, na kisha mtupeni motoni humo! 

98. Basi walitaka kumfanyia vitimbi, lakini tukawafanya wao ndio wa chini. 


99. Na akasema: Hakika mimi nahama, nakwenda kwa Mola wangu Mlezi; Yeye 
ataniongoa. 


100. Ewe Mola wangu Mlezi! Nitunukie aliye miongoni mwa watenda mema. 
101. Basi tukambashiria mwana aliye mpole. 


102. Basi alipo fika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia: Ewe 
mwanangu! Hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja. Basi angalia wewe, 
waonaje? Akasema: Ewe baba yangu! Tenda unavyo amrishwa, utanikuta mimi, 
Inshallah, katika wanao subiri. 


103. Basi wote wawili walipo jisalimisha, na akamlaza juu ya kipaji. 
104. Tulimwita: Ewe Ibrahim! 


105. Umekwisha itimiliza ndoto. Hakika hivi ndivyo tunavyo walipa wanao tenda 
mema. 


106. Hakika haya ni majaribio yaliyo dhaahiri. 

107. Basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. 

108. Na tukamwachia (sifa njema) kwa watu walio kuja baadaye. 
109. Iwe salama kwa Ibrahim! 


110. Hivi ndivyo tunavyo walipa wanao fanya mema. 


111. Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini. 


112. Na tukambashiria kuzaliwa Is-haga, naye ni Nabii miongoni mwa watu wema. 


113. Na tukambarikia yeye na Is-haga. Na miongoni mwa dhuriya zao walitokea wema 
na wenye kudhulumu nafsi zao waziwazi. 


114. Na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Haruni. 

115. Na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa. 

116. Na tukawanusuru; na wakawa wao ndio wenye kushinda. 

117. Na tukawapa wawili hao Kitabu kinacho bainisha. 

118. Na tukawaongoa kwenye Njia Iliyo Nyooka. 

119. Na tukawaachia (sifa njema) katika watu walio kuja baadaye. 
120. Iwe salama kwa Musa na Haruni! 

121. Hakika hivyo ndivyo tunavyo walipa walio wema. 


122. Hakika wawili hao ni katika waja wetu walio amini. 


123. Na hakika Ilyas bila ya shaka alikuwa miongoni mwa Mitume. 
124. Alipo waambia watu wake: Hamwogopi? 


125. Mnamwomba Baa'li na mnamwacha Mbora wa waumbaji, 


126. Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wenu na Mola Mlezi wa baba zenu wa zamani? 
127. Wakamkadhibisha. Basi kwa hakika watahudhurishwa; 

128. Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio safishwa. 

129. Na tumemwachia (sifa nzuri) kwa walio kuja baadaye. 

130. Iwe salama kwa Ilyas. 

131. Hakika hivyo ndivyo tunavyo walipa walio wema. 


132. Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini. 


133. Na hakika Lut'i bila ya shaka ni miongoni mwa Mitume. 

134. Tulipo mwokoa yeye na ahali zake wote, 

135. Isipo kuwa mwanamke mkongwe katika wale walio bakia nyuma. 
136. Kisha tukawaangamiza wale wengineo. 

137. Na hakika nyinyi mnawapitia wakati wa asubuhi, 

138. Na usiku. Basi je! Hamyatii akilini? 

139. Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa Mitume. 

140. Alipo kimbia katika jahazi lilio sheheni. 

141. Akaingia katika kupigiwa kura, na akawa katika walio shindwa. 
142. Samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. 

143. Na ingeli kuwa hakuwa katika wanao mtakasa Mwenyezi Mungu, 
144. Bila ya shaka angeli kaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa. 
145. Lakini tulimtupa ufukweni patupu, hali yu mgonjwa. 

146. Na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mung'unye. 

147. Na tulimtuma kwa watu laki moja au zaidi. 


148. Basi wakaamini, na tukawastarehesha kwa muda. 


149. 


Basi waulize: Ati Mola wako Mlezi ndiye mwenye watoto wa kike, na wao wanao 


watoto wa kiume? 


150. 
Ia oa 
152. 
153: 
154. 
155, 
156. 
ikoni 
158. 


jua 


159; 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171 
Li 
AN 
174. 
iona 


Au tumewaumba Malaika kuwa ni wanawake, na wao wakashuhudia? 
Ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema: 

Mwenyezi Mungu amezaa! Ama hakika bila ya shaka hao ni waongo! 
Ati amekhiari watoto wa kike kuliko wanaume? 

Mna nini? Mnahukumu vipi nyinyi? 

Hamkumbuki? 

Au mnayo hoja iliyo wazi? 

Basi leteni Kitabu chenu kama mnasema kweli. 


Na wameweka makhusiano ya nasaba baina yake na majini; na majini wamekwisha 
bila ya shaka kuwa wao watahudhurishwa. 


Subhana 'Llah Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayo msingizia. 
Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio safishwa. 

Basi hakika nyinyi na mnao waabudu 

Hamwezi kuwapoteza 

Isipo kuwa yule atakaye ingia Motoni. 

Na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalumu. 

Na hakika bila ya shaka sisi ndio wajipangao safu. 


Na hakika sisi ndio wenye kusabihi kutakasa. 


Na walikuwapo walio kuwa wakisema: 

Tungeli kuwa na Ukumbusho kama wa watu wa zamani, 

Bila ya shaka tungeli kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye ikhlasi. 
Lakini waliukataa. Basi watakuja jua. 

Na bila ya shaka neno letu lilikwisha tangulia kwa waja wetu walio tumwa. 
Ya kuwa wao bila ya shaka ndio watakao nusuriwa. 

Na kwamba jeshi letu ndilo litakalo shinda. 


Basi waachilie mbali kwa muda. 


Na watazame, nao wataona. 


176. Je! Wanaihimiza adhabu yetu? 

177. Basi itakapo shuka uwanjani kwao, itakuwa asubuhi mbaya kwa walio onywa. 
178. Na waache kwa muda. 

179. Na tazama, na wao wataona. 

180. Subhana Rabbi'l'Izzat Ametakasika Mola Mlezi Mwenye enzi na yale wanayo 
mzulia. 

181. Na Salamu juu ya Mitume. 


182. 


Na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


SURA 38. SURAT S'AAD 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. S'ad, Naapa kwa Our'ani yenye mawaidha. 
2. Lakini walio kufuru wamo katika majivuno na upinzani 


3. Mataifa mangapi tumeyaangamiza kabla yao, na wakapiga kelele, lakini wakati 
wa kuokoka ulikwisha pita. 


4. Na walistaajabu kuwajia mwonyaji anaye tokana nao wenyewe, na makafiri 
wakasema: Huyu ni mchawi, mwongo. 


5. Amewafanya miungu wote kuwa ni Mungu Mmoja tu? Hakika hili ni jambo la ajabu. 


6. Na wakaondoka wakubwa wao wakiwaambia: Nendeni zenu na dumuni na miungu yenu, 
kwani hili ni jambo lililo pangwa. 


7. Sisi hatukusikia haya katika mila hii ya mwisho. Haya si chochote ila ni 
uzushi tu. 


8. Ati yeye tu ndiye aliye teremshiwa mawaidha peke yake katika sisi? Lakini hao 
wana shaka na mawaidha yangu, bali hawajaionja adhabu yangu. 


9. Au wanazo wao khazina za rehema za Mola wako Mlezi, Mwenye nguvu, Mpaji? 


10. Au wao wana ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo kati yao? Basi nawazipande 
njia za kwendea huko! 


11. Hao ni askari watao shindwa miongoni mwa makundi yatayo shindwa. 


12. Walikanusha kabla yao kaumu ya Nuhu, na kina A'adi na Firauni mwenye 
majengo. 


13. Na Thamud na kaumu Lut'i na watu wa Machakani. Hayo ndiyo makundi. 
14. Hao wote waliwakadhibisha Mitume; basi wakastahiki adhabu yangu. 
15. Na hawa hawangojei ila ukelele mmoja tu usio na muda. 


16. Na wao husema: Mola wetu Mlezi! Tuletee upesi sehemu yetu ya adhabu kabla ya 
Siku ya Hisabu. 


17. Subiri kwa hayo wayasemayo, na umkumbuke mja wetu Daudi, mwenye nguvu. 
Hakika yeye alikuwa mwingi wa kutubia. 


18. Hakika tuliidhalilisha milima pamoja naye ikisabihi jioni na asubuhi pamoja 
naye. 


19. Na pia ndege walio kusanywa makundi kwa makundi; wote walikuwa wanyenyekevu 
kwake. 


20. Na tukautia nguvu ufalme wake, na tukampa hikima, na kukata hukumu. 


21. Na je! Imekufikia khabari ya wagombanao walipo pindukia ukuta kuingia 
chumbani? 


22. Walipo muingilia Daudi, naye akawaogopa. Wakasema: Usiogope! Sisi ni 
wagombanao wawili, mmoja wetu amemdhulumu mwenziwe. Basi tuhukumu kwa haki, wala 
usipendelee. Na utuongoe kwenye njia iliyo sawa. 


23. Hakika huyu ndugu yangu ana kondoo wa kike tisiini na tisa; na mimi ninaye 
kondoo mke mmoja. Akasema: Nipe huyo nikufugie! Na amenishinda kwa maneno. 


24. Akasema: Kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye 
kondoo wake. Na hakika washirika wengi hudhulumiana wao kwa wao, isipo kuwa 
walio amini na wakatenda mema. Na hao ni wachache. Na Daudi akajua kuwa 
tumemfanyia mtihani. Basi akamwomba msamaha Mola wake Mlezi, na akaanguka 
kusujudu na kutubia. 


25. Basi tukamsamehe kwa hayo. Naye kwa hakika anao mkaribisho mkubwa na marejeo 
mazuri kwetu. 


26. Ewe Daudi! Hakika Sisi tumekufanya wewe uwe Khalifa katika nchi. Basi 
wahukumu watu kwa haki, wala usifuate matamanio yakakupoteza kwenye Njia ya 
Mwenyezi Mungu. Hakika wanao ipotea Njia ya Mwenyezi Mungu wakaiacha, watapata 
adhabu kali kwa sababu ya kusahau kwao Siku ya Hisabu. 


27. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yao bure. Hiyo ni dhana ya 
walio kufuru. Ole wao walio kufuru kwa Moto utao wapata. 


28. Je! Tuwafanye walio amini na wakatenda mema kama wafanyao uharibifu katika 
nchi? Au tuwafanye wachamngu kama waovu? 


29. Na hiki Kitabu, tumekuteremshia wewe, kimebarikiwa, ili wazizingatie Aya 
zake, na wawaidhike wenye akili. 


30. Na Daudi tukamtunukia Suleiman. Alikuwa mja mwema. Na hakika alikuwa mwingi 
wa kutubia. 


31. Alipo pelekewa jioni farasi wasimamao kidete, tayari kutoka shoti; 


32. Basi akasema: Navipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka Mola wangu Mlezi. Kisha 
wakafichikana nyuma ya boma. 


33. (Akasema:) Nirudishieni! Akaanza kuwapapasa miguu na shingo. 


34. Na tulimtia mtihanini Suleiman, na tukauweka mwili juu ya kiti chake, kisha 
akarejea kwa kutubu. 


35. Akasema: Mola wangu Mlezi! Nisamehe na unipe ufalme usio mwelekea yeyote 
baada yangu. Hakika Wewe ndiye Mpaji. 


36. Basi tukaufanya upepo umtumikie, ukenda kwa amri yake, popote alipo taka 
kufika. 


37. Na tukayafanya mashet'ani yamtumikie, wote wajenzi na wapiga mbizi. 
38. Na wengine wafungwao kwa minyororo. 
39. Hichi ndicho kipawa chetu. Basi toa au zuia, bila ya hisabu. 


40. Na hakika yeye kwetu Sisi ana cheo cha kukaribishwa kwetu, na pahala pazuri 
pa kurejea. 


41. Na mkumbuke mja wetu Ayubu alipo mwita Mola wake Mlezi akasema: Kwa hakika 
Shet'ani amenifikishia udhia na adhabu. 


42. (Akaambiwa:) Piga—-piga ardhi kwa mguu wako! Basi haya maji baridi ya kuogea 
na ya kunywa. 


43. Na tukampa ahali zake na wengine kama wao pamoja nao, kuwa ni rehema itokayo 
kwetu, na iwe kumbusho kwa watu wenye akili. 


44. Na shika kicha cha vijiti tu mkononi mwako, kisha ndio upigie nacho, wala 
usivunje kiapo. Hakika tulimkuta mwenye subira, mbora wa waja, kwa hakika 
alikuwa mwingi wa kutubu. 


45. Na wakumbuke waja wetu, Ibrahim na Is-haga na Yaa'gubu walio kuwa na nguvu 
na busara. 


46. Sisi tumewakhusisha wao kwa sifa ya ukumbusho wa Akhera. 
47. Na hakika wao kwetu sisi ni wateuliwa walio bora. 


48. Na mkumbuke Ismail na Alyasaa na Dhulkifli, na wote hao ni katika walio 
bora. 


49. Huu ni ukumbusho. Na hakika wachamngu wana marudio mazuri. 

50. Bustani za milele zitazo funguliwa milango yao kwa ajili yao. 

51. Humo wataegemea matakia, wawe wanaagiza humo matunda mengi na vinywaji. 
52. Na pamoja nao wake zao wenye kutuliza macho, hirimu zao. 

53. Haya ndiyo mliyo ahidiwa kwa Siku ya Hisabu. 

54. Hakika hii ndiyo riziki yetu isiyo malizika. 


55. Ndio hivi! Na hakika wenye kuasi bila ya shaka watapata marudio maovu 
kabisa; 


56. Nayo ni Jahannamu! Wataingia humo. Nacho hicho ni kitanda kiovu mno cha 
kulalia. 


57. Ndio hivi! Basi na wayaonje maji ya moto na ya usaha! 


58. Na adhabu nyenginezo za namna hii. 


59. Hili ndilo kundi litakalo ingia pamoja nanyi. Hapana makaribisho mema kwao. 
Hakika hao wanaingia Motoni. 


60. Waseme: Lakini nyinyi! Hamna mapokezi mazuri! Nyinyi ndio mlio tusabibisha 
haya, napo ni pahala paovu kabisa! 


61. Waseme: Mola wetu Mlezi! Aliye tusabibisha haya mzidishie adhabu mara mbili 
Motoni. 


62. Watasema: Tuna nini hata hatuwaoni wale watu ambao tukiwahisabu ndio katika 
waovu? 


63. Tulikosea tulipo wafanyia maskhara, au macho yetu tu hayawaoni ? 
64. Hakika hayo bila ya shaka ndiyo makhasimiano ya watu wa Motoni. 


65. Sema: Hakika mimi ni mwonyaji tu; na hapana mungu ila Mwenyezi Mungu Mmoja, 
Mtenda nguvu, 


66. Mola Mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yake, Mwenye nguvu, Mwenye 
kusamehe. 


67. Sema: Hii ni khabari kubwa kabisa. 

68. Ambayo nyinyi mnaipuuza. 

69. Sikuwa na ilimu ya mambo ya viumbe wakuu watukufu walipo kuwa wakishindana. 
70. Haikufunuliwa kwangu isipo kuwa ya kwamba hakika mimi ni mwonyaji dhaahiri. 


71. Mola wako Mlezi alipo waambia Malaika: Hakika Mimi nitaumba mtu kutokana na 
udongo. 


72. Na nitakapo mkamilisha na kumpulizia roho inayo tokana nami, basi 
muangukieni kwa kumt'ii. 


73. Basi Malaika wakat'ii wote pamoja. 


74. Isipo kuwa Iblisi; alijivuna na akawa katika makafiri. 


75. Mwenyezi Mungu akamwambia: Ewe Iblisi! Kipi kilicho kuzuia kumt'ii yule 
niliye muumba kwa mikono yangu? Je! Umejiona mkubwa, au umekuwa katika wakuu 
kweli? 


76. Akasema: Mimi ni bora kuliko yeye. Umeniumba kwa moto, na yeye umemuumba kwa 
udongo. 


77. Akasema: Basi toka humo, kwani hakika wewe umelaanika. 

78. Na hakika laana yangu itakuwa juu yako mpaka Siku ya Malipo. 

79. Akasema: Mola wangu Mlezi! Nipe muhula mpaka siku watayo fufuliwa viumbe. 
80. Mwenyezi Mungu akasema: Basi umekwisha kuwa miongoni mwa walio pewa muhula, 
81. Mpaka siku ya wakati maalumu. 

82. Akasema (Iblisi): Naapa kwa utukufu wako, bila ya shaka nitawapoteza wote, 
83. Isipo kuwa wale waja wako miongoni mwao walio khitariwa. 

84. Akasema: Haki! Na haki ninaisema. 


85. Bila ya shaka nitaijaza Jahannamu kwa wewe na kwa hao wote wenye kukufuata 
miongoni mwao. 


86. Sema (Ewe Mtume) : Sikuombeni ujira juu ya haya, wala mimi si katika 
wadanganyifu. 


87. Hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote. 


88. Na bila ya shaka mtajua khabari zake baada ya muda. 


SURA 39. SURAT AZZUMAR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Mteremsho wa Kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye 
hikima. 


2. Hakika Sisi tumekuteremshia Kitabu hiki kwa Haki. Basi muabudu Mwenyezi Mungu 
ukimsafia Dini Yeye tu. 


3. Hakika Dini Safi ni ya Mwenyezi Mungu tu. Na wale wanao wafanya wenginewe 
kuwa ni walinzi wakisema: Sisi hatuwaabudu ila wapate kutujongeza tu kumkaribia 
Mwenyezi Mungu — Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanayo 
khitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi aliye mwongo kafiri. 


4. Lau kuwa Mwenyezi Mungu angeli taka kuwa na mwana, basi bila ya shaka angeli 
teua amtakaye katika alio waumba. Subhanahu, Ametakasika na hayo! Yeye ni 
Mwenyezi Mungu Mmoja, Mtenda atakalo. 


5. Ameumba mbingu na ardhi kwa Haki. Hufunika usiku juu ya mchana, na hufunika 
mchana juu ya usiku. Na amefanya jua na mwezi vitumike. Kila kimojapo kinakwenda 
kwa kipindi kilicho wekewa. Jueni mtanabahi! Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye 
kusamehe! 


6. Amekuumbeni kutokana na nafsi moja. Kisha akamfanya mwenziwe katika nafsi ile 
ile. Na akakuleteeni wanyama wa mifugo jozi nane. Anakuumbeni katika matumbo ya 
mama zenu, umbo baada ya umbo, katika viza vitatu. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu 
Mola wenu Mlezi. Ufalme ni wake. Hapana mungu isipo kuwa Yeye. Basi nyinyi 
mnageuzwa wapi? 


7. Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja nanyi, lakini hafurahii kufuru 
kwa waja wake. Na mkishukuru Yeye hufurahika nanyi. Wala mbebaji habebi mzigo wa 
mwingine. Kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu Mlezi. Hapo atakwambieni mliyo 
kuwa mkiyafanya. Hakika Yeye ni Mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani. 


8. Na taabu inapo mfikia mtu humwomba Mola wake Mlezi naye ameelekea kwake. 
Kisha akimpa neema kutoka kwake, husahau yale aliyo kuwa akimwitia zamani, na 
akamfanyia Mwenyezi Mungu washirika ili apoteze watu njia yake. Sema: Starehe na 
ukafiri wako kwa muda mchache. Kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa 
Motoni. 


9. Je! Afanyae ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama akitahadhari na 
Akhera, na akitaraji rehema za Mola wake Mlezi...Sema: Ati watakuwa sawa wale 
wanao jua na wale wasio jua? Hakika wanao kumbuka ni watu wenye akili. 


10. Sema: Enyi waja wangu mlio amini! Mcheni Mola wenu Mlezi. Wale wafanyao wema 
katika dunia hii watapata wema. Na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu. Hakika 
wenye subira watapewa ujira wao bila ya hisabu. 


11. Sema: Hakika mimi nimeamrishwa nimuabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia Dini 
Yeye tu. 


12. Na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. 
13. Sema: Hakika mimi ninaogopa adhabu ya Siku Kubwa nikimuasi Mola wangu Mlezi. 
14. Sema: Mwenyezi Mungu tu namuabudu kwa kumsafishia Yeye tu Dini yangu. 


15. Basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake Yeye. Sema: Hakika walio khasirika 
ni wale walio jikhasiri nafsi zao na ahali zao Siku ya Kiyama. Tambueni kuwa 
hiyo ndiyo khasara iliyo dhaahiri. 


16. Yatawekwa juu yao mat'abaka ya moto, na chini yao mat'abaka. Kwa hayo 
Mwenyezi Mungu anawakhofisha waja wake. Enyi waja wangu! Nicheni Mimi! 


17. Na wale wanao jiepusha na ibada potovu, na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu, 
watapata bishara njema. Basi wabashirie waja wangu. 


18. Ambao husikiliza maneno, wakafuata lilio bora yao. Hao ndio alio waongoa 
Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye akili. 


19. Je! Yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa 
aliyomo katika Moto? 


20. Lakini walio mcha Mola wao Mlezi watapata ghorofa zilizo jengwa juu ya 
ghorofa; chini yake hupita mito. Ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu 
havunji ahadi yake. 


21. Je! Huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni. Kisha 
akayapitisha kwenye chemchem katika ardhi, kisha kwa maji hayo akatoa mimea 
yenye rangi mbali mbali? Kisha hunyauka ukaiona imekuwa kimanjano, na kisha 
huifanya mapepe. Bila ya shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili. 


22. Je! Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake kwa Uislamu, na 
akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake Mlezi (ni sawa na mwenye moyo 
mgumu?) Basi ole wao wenye nyoyo ngumu zisio mkumbuka Mwenyezi Mungu! Hao wamo 
katika upotofu wa dhaahiri. 


23. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, Kitabu chenye kufanana na 
kukaririwa; husisimua kwacho ngozi za wenye kumkhofu Mola wao Mlezi. Kisha ngozi 
zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uwongofu wa 
Mwenyezi Mungu, na kwa huo humwongoa amtakaye. Na ambaye ameachwa na Mwenyezi 
Mungu kupotea, basi hapana wa kumwongoa. 


24. Je! Atakaye kuwa anapambana kwa uso wake na adhabu mbaya kabisa Siku ya 
Kiyama (ni sawa na watenda wema?) Na wataambiwa wenye kudhulumu: Onjeni hayo 
mliyo kuwa mkiyachuma! 


25. Walio kuwa kabla yao walikadhibisha , na ikawajia adhabu kutoka pahala 
wasipo patambua. 


26. Basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani. Na bila ya 
shaka adhabu ya Akhera ni kubwa zaidi; laiti wangeli jua! 


27. Na bila ya shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Our'ani 
ili wapate kukumbuka. 


28. Our'ani ya Kiarabu isiyo na upogo, ili wamche Mungu. 


29. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanao gombana, 
na wa mtu mwengine aliye khusika na bwana mmoja tu. Je! Wako sawa katika hali 
zao? Alhamdulillahi, Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu! Lakini wengi wao 
hawajui. 


30. Kwa hakika wewe utakufa, na wao watakufa. 
31. Kisha bila ya shaka mtagombana Siku ya Kiyama mbele ya Mola wenu Mlezi. 


32. BASI NI NANI dhaalimu mkubwa kuliko yule aliye msingizia uwongo Mwenyezi 
Mungu na kuikanusha kweli imfikiapo? Je! Siyo katika Jahannamu makaazi ya hao 
makafiri? 


33. Na aliye ileta Kweli na akaithibitisha —- hao ndio wachamngu. 


34. Watapata watakacho taka kwa Mola wao Mlezi. Hayo ndiyo malipo ya watendao 
mema. 


35. Ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walio ufanya na awalipe ujira wao 
kwa mujibu wa ukomo wa wema walio kuwa wakiutenda. 


36. Je! Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake? Na ati wanakutishia kwa hao 
wenginewe wasio kuwa Yeye! Na aliye hukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea hana wa 
kumwongoa. 


37. Na ambaye Mwenyezi Mungu anamwongoa hana wa kumpotoa. Je! Mwenyezi Mungu si 
Mwenye nguvu anaye weza kulipiza? 


38. Na ukiwauliza: Ni nani aliye ziumba mbingu na ardhi. Bila ya shaka watasema: 
Mwenyezi Mungu. Sema: Je! Mnawaonaje wale mnao waomba badala ya Mwenyezi Mungu, 
ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake? Au 
akitaka kunirehemu, je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema: Mwenyezi Mungu 
ananitosheleza. Kwake Yeye wategemee wanao tegemea. 


39. Sema: Enyi watu wangu! Fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya. Basi mtakuja ona 


40. Ni nani itakaye mfikia adhabu ya kumhizi, na itakaye mshukia adhabu ya 
daima. 


41. Hakika Sisi tumekuteremshia Kitabu kwa ajili ya watu wote kwa Haki. Basi 
mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake, na mwenye kupotoka bila ya shaka amepotoka 
kwa khasara yake. Na wewe si mlinzi juu yao. 


42. MWENYEZI MUNGU huzipokea roho zinapo kufa. Na zile zisio kufa wakati wa 
kulala kwake, huzishika zilizo hukumiwa kufa, na huzirudisha nyengine mpaka 
ufike wakati uliowekwa. Hakika katika hayo bila ya shaka zipo Ishara kwa watu 
wanao fikiri. 


43. Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema: Ingawa hawana 
mamlaka juu ya kitu chochote, wala hawatambui lolote? 


44. Sema: Uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Ni wake Yeye tu ufalme wa mbingu 
na ardhi. Kisha mtarejeshwa kwake. 


45. Na anapo tajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyoyo za wasio iamini Akhera 
huchafuka. Na wanapo tajwa wenginewe asiye kuwa Yeye basi wao hufurahi. 


46. Sema: Ewe Mwenyezi Mungu! Muumba mbingu na ardhi! Mjuzi wa yasiyo onekana na 
yanayo onekana! Wewe utahukumu baina ya waja wako katika waliyo kuwa 
wakikhitalifiana. 


47. Na lau kuwa walio dhulumu wangeli kuwa na vyote viliomo duniani na pamoja 
navyo vingine kama hivyo, bila ya shaka wangeli vitoa kujikomboa katika adhabu 
mbaya hiyo Siku ya Kiyama. Na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiyo kuwa 
wakiyatarajia. 


48. Na utawadhihirikia ubaya wa waliyo yachuma, yatawazunguka waliyo kuwa 
wakiyafanyia mzaha. 


49. Na dhara inapo mgusa mtu hutuomba. Kisha tunapo mpa neema zitokazo kwetu, 
husema: Nimepewa haya kwa sababu ya ilimu yangu. Sio! Huo ni mtihani! Lakini 
wengi wao hawajui! 


50. Waliyasema haya waliyo kuwa kabla yao, lakini hayakuwafaa waliyo kuwa 
wakiyachuma. 


51. Basi ukawasibu uovu wa waliyo yachuma. Na wale walio dhulumu miongoni mwa 
hawa utawasibu uovu wa waliyo yachuma vile vile. Nao si wenye kushinda. 


52. Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na 
akamkadiria? Hakika katika haya bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao amini. 


53. Sema: Enyi waja wangu walio jidhulumu nafsi zao! Msikate tamaa na rehema ya 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika Yeye ni 
Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


54. Na rejeeni kwa Mola wenu Mlezi, na silimuni kwake, kabla ya kukujieni 
adhabu. Kisha hapo hamtanusuriwa. 


55. Na fuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyo teremshwa kwenu kutoka kwa 
Mola wenu Mlezi, kabla haijakujieni adhabu kwa ghafla, na hali hamtambui. 


56. Isije ikasema nafsi: Ee majuto yangu kwa yale niliyo poteza upande wa 
Mwenyezi Mungu, na hakika nilikuwa miongoni mwa wanao fanya maskhara! 


57. Au ikasema: Ingeli kuwa Mwenyezi Mungu ameniongoa, bila ya shaka ningeli 
kuwa miongoni mwa wenye kumchamngu. 


58. Au ikasema inapo ona adhabu: Lau kuwa ningeli pata fursa nyengine, ningeli 
kuwa miongoni mwa wafanya mema. 


59. Wapi! Bila ya shaka zilikujia Ishara zangu, nawe ukazikadhibisha, na 
ukajivuna, na ukawa miongoni mwa makafiri! 


60. Na Siku ya Kiyama utawaona walio msingizia uwongo Mwenyezi Mungu nyuso zao 
zimesawijika. Je! Si katika Jahannamu makaazi ya wanao takabari? 


61. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao. Hapana 
uovu utao wagusa, wala hawatahuzunika. 


62. Mwenyezi Mungu ndiye Muumba wa kila kitu, na Yeye ndiye Mlinzi juu ya kila 
kitu. 


63. Yeye anazo funguo za mbingu na ardhi. Na wale walio zikataa Ishara za 
Mwenyezi Mungu, hao ndio wenye kukhasiri. 


64. Sema: Je! Mnaniamrisha nimuabudu asiye kuwa Mwenyezi Mungu, enyi majaahili? 


65. Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa walio kuwa kabla yako: Bila ya shaka 
ukimshirikisha Mwenyezi Mungu a'mali zako zitaanguka, na lazima utakuwa miongoni 
mwa wenye kukhasiri. 


66. Bali muabudu Mwenyezi Mungu tu, na uwe miongoni mwa wenye kushukuru. 


67. Na wala hawakumhishimu Mwenyezi Mungu kama anavyo stahiki kadiri yake. Na 
Siku ya Kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake, na mbingu zitakunjwa katika 
mkono wake wa kuume. Subhanahu wa Taa'la Ametakasika na Ametukuka na hayo wanayo 
mshirikisha nayo. 


68. Na litapulizwa barugumu, wazimie waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi, 
isipo kuwa aliye mtaka Mwenyezi Mungu. Kisha litapulizwa mara nyengine. Hapo 
watainuka wawe wanangojea. 


69. Na ardhi itang'ara kwa Nuru ya Mola wake Mlezi, na Kitabu kitawekwa, na 
wataletwa Manabii na mashahidi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, wala 
hawatadhulumiwa. 


70. Na kila nafsi italipwa kwa yale iliyo yafanya, na Yeye anayajua sana wanayo 
yatenda. 


71. Na walio kufuru wataongozwa kuendea Jahannamu kwa makundi. Mpaka watakapo 
ifikia itafunguliwa milango yake, na walinzi wake watawaambia: Kwani 
hawakukujilieni Mitume miongoni mwenu wakikusomeeni Aya za Mola wenu Mlezi na 
kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii? Watasema: Kwani! Lakini limekwisha thibiti 
neno la adhabu juu ya makafiri. 


72. Itasemwa: Ingieni milango ya Jahannamu mdumu humo. Basi nayo ni ubaya ulioje 
wa makaazi ya wanao takabari! 


73. Na walio mcha Mola wao Mlezi wataongozwa kuendea Peponi kwa makundi, mpaka 
watakapo fikilia, nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake 
watawaambia: Salaam Alaikum, Amani iwe juu yenu! Mmet'ahirika. Basi ingieni humu 
mkae milele. 


74. Nao watasema: Alhamdulillah, Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliye 
tutimizia ahadi yake, na akaturithisha ardhi, tunakaa katika Bustani popote 
tupendapo. Basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao! 


75. Na utawaona Malaika wakizunguka pembeni mwa Kiti cha enzi cha Mwenyezi 
Mungu, wakimtakasa na kumsifu Mola wao Mlezi. Na patahukumiwa baina yao kwa haki 
na patasemwa: Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote! 


SURA 40. SURAT GHAAFIR (AU AL MUUMIN) 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a, Mim. 
2. Uteremsho wa Kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu, Mwenye kujua. 


3. Anaye samehe dhambi na anaye pokea toba, Mkali wa kuadhibu, Mwenye ukarimu, 
hakuna mungu ila Yeye; marejeo ni kwake. 


4. Hawazibishi Ishara za Mwenyezi Mungu ila walio kufuru; basi kusikughuri wewe 
kutanga tanga kwao katika nchi. 


5. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na makundi mengine baada yao. Na kila 
taifa lilikuwa na hamu juu ya Mtume wao wamkamate. Na walibishana kwa upotovu 
ili kuipindua haki. Kwa hivyo niliwakamata. Basi ilikuwaje adhabu yangu! 


6. Namna hivi limewathibitikia makafiri neno la Mola wako Mlezi ya kwamba wao ni 
watu wa Motoni. 


7. Wale wanao beba A'rshi, na wanao izunguka, wanamsabihi na kumhimidi Mola wao 
Mlezi, na wanamuamini, na wanawaombea msamaha walio amini kwa kusema: Mola wetu 
Mlezi! Umekienea kila kitu kwa rehema na ujuzi. Basi wasamehe walio tubu na 
wakaifuata Njia yako, na waepushe na adhabu ya Jahannamu. 


8. Mola wetu Mlezi! Na waingize katika Bustani za Milele ulizo waahidi. Na uwape 
haya pia wale walio fanya mema miongoni mwa wazee wao na wake zao na dhuriya 
zao. Hakika Wewe ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


9. Na waepushe na maovu; kwani umwepushaye maovu siku hiyo, hakika umemrehemu; 
na huko ndiko kufuzu kukubwa. 


10. Kwa hakika wale walio kufuru watanadiwa: Bila ya shaka kukuchukieni Mwenyezi 
Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu, mlipo kuwa mnaitwa kwenye 
Imani nanyi mkakataa. 


11. Watasema: Mola wetu Mlezi! Umetufisha mara mbili, na umetuhuisha mara mbili! 
Basi tunakiri madhambi yetu. Basi je, ipo njia ya kutoka? 


12. Hayo ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiombwa Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa. 
Na akishirikishwa mnaamini. Basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu Mtukufu Mkuu. 


13. Yeye ndiye anaye kuonyesheni Ishara zake, na anakuteremshieni kutoka 
mbinguni riziki. Na hapana anaye kumbuka ila anaye rejea. 


14. Basi mwombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia Dini Yeye tu, na wangachukia 
makafiri. 


15. Yeye ndiye Mwenye vyeo vya juu, Mwenye A'rshi. Hupeleka Roho kwa amri yake 
juu ya amtakaye katika waja wake, ili kuonya kwa Siku ya Mkutano. 


16. Siku watakayo dhihiri wao. Hapana kitacho fichikana chochote chao kwa 
Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wa nani leo? Ni wa Mwenyezi Mungu Mmoja Mtenda nguvu. 


17. Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo chuma. Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mwepesi wa kuhisabu. 


18. Na waonye siku inayo kurubia, wakati nyoyo zitakapo fika kooni, nao wamejaa 
huzuni. Madhaalimu hawatakuwa na rafiki, wala mwombezi wa kuitikiwa. 


19. (Mwenyezi Mungu) anajua khiyana ya macho na yanayo ficha vifua. 


20. Na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki; lakini hao wanao waomba badala yake 
hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kusikia Mwenye kuona. 


21. Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyo kuwa mwisho wa walio kuwa 
kabla yao? Hao walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi. Na 
Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao. Na wala hapakuwa wa 
kuwalinda na Mwenyezi Mungu. 


22. Hayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia Mitume wao kwa hoja zilizo wazi, 
lakini wakawakataa, ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata. Bila ya shaka Yeye ni 
Mwenye nguvu, Mkali wa kuadhibu. 


23. Na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na Ishara zetu na uthibitisho ulio wazi, 


24. Kumwendea Firauni na Hamana na Oaruni, wakasema: Huyu ni mchawi, mwongo 
mkubwa. 


25. Basi alipo waletea Haki inayo toka kwetu, walisema: Waueni watoto wanaume wa 
wale walio muamini na wawacheni hai wanawake wao. Na haviwi vitimbi vya makafiri 
ila katika upotovu. 


26. Na Firauni akasema: Niachieni nimuuwe Musa, naye amwite Mola wake Mlezi! 
Mimi nachelea asije kubadilishieni dini yenu, au akatangaza uharibifu katika 
nchi. 


27. Na Musa akasema: Mimi najikinga kwa Mola wangu Mlezi na Mola wenu Mlezi 
anilinde na kila mwenye jeuri asiye iamini Siku ya Hisabu. 


28. Na akasema mtu mmoja Muumini, aliye kuwa mmoja katika watu wa Firauni aliye 
ficha Imani yake: Mtamuuwa mtu kwa sababu anasema Mola wangu Mlezi ni Mwenyezi 
Mungu? Na hali naye amekujieni na hoja zilizo wazi? Na akiwa yeye mwongo basi 
uwongo wake ni juu yake mwenyewe, na akiwa mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo 
anayo kuahidini. Hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi apindukiaye mipaka, mwongo 
mkubwa. 


29. Enyi watu wangu! Leo mna ufalme, mmeshinda katika nchi; basi ni nani atakaye 
nisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema: 
Sikupeni shauri ila ile niliyo iona, wala sikuongozeni ila kwenye njia ya 
uwongofu. 


30. Na akasema yule aliye amini: Enyi watu wangu! Hakika mimi nakukhofieni mfano 
wa siku za makundi, 


31. Mfano wa hali ya watu wa Nuhu na A'di na Thamudi na wale wa baada yao. Na 
Mwenyezi Mungu hataki kuwadhulumu waja. 


32. Na enyi watu wangu! Hakika mimi nakukhofieni Siku ya mayowe. 


33. Siku mtakapo geuka kurudi nyuma. Hamtakuwa na wa kukulindeni kwa Mwenyezi 
Mungu. Na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi huyo hana wa 
kumwongoa. 


34. Na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi, lakini nyinyi 
mliendelea katika shaka kwa yale aliyo kuleteeni; mpaka alipo kufa mkasema: 
Mwenyezi Mungu hataleta kabisa Mtume baada yake. Kama hivyo Mwenyezi Mungu 
humwacha kupotea anaye pindukia mipaka katika maasi anaye jitia shaka. 


35. Hao ambao wanajadiliana katika Ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi 
wowote ulio wafikia, ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walio 
amini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri 
anaye jivuna. 


36. Na Firauni akasema: Ewe Hamana! Nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia, 


37. Njia za mbinguni ili nikamwone Mungu wa Musa. Na kwa hakika mimi bila ya 
shaka namjua kuwa ni mwongo tu. Na hivi ndivyo Firauni alivyo pambiwa ubaya wa 
vitendo vyake, na akazuiliwa Njia. Na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika 
kuangamia tu. 


38. Na yule aliye amini alisema: Enyi watu wangu! Nifuateni mimi, nitakuongozeni 
njia ya uwongozi mwema. 


39. Enyi watu wangu! Hakika haya maisha ya dunia ni starehe ipitayo tu, na 
hakika Akhera ndiyo nyumba ya daima. 


40. Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uwovu wake, na anaye tenda 
wema, akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muumini, basi hao wataingia Peponi, 
waruzukiwe humo bila ya hisabu. 


41. Na enyi watu wangu! Kwa nini mimi nakuiteni kwenye uwokofu, nanyi mnaniita 
kwenye Moto? 


42. Mnaniita nimkufuru Mwenyezi Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui, 
nami nakuiteni kwa Mwenye nguvu Mwenye kusamehe? 


43. Bila ya shaka mnaye niitia kumuabudu hastahiki wito duniani wala Akhera. Na 
hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Na wanao pindukia mipaka ndio watu wa 
Motoni! 


44. Basi mtayakumbuka ninayo kuambieni. Nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo 
yangu. Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. 


45. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizo zifanya. Na adhabu 
mbaya itawazunguka watu wa Firauni. 


46. Wanaonyeshwa Moto asubuhi na jioni. Na itapo fika Saa ya Kiyama patasemwa: 
Waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa! 


47. Na watapo hojiana huko Motoni, wanyonge watawaambia walio jitukuza: Hakika 
sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi je, hamtuondolei sehemu ya huu Moto? 


48. Watasema walio jitukuza: Hakika sote sisi tumo humo humo! Kwani Mwenyezi 
Mungu kesha hukumu baina ya waja! 


49. Na walio Motoni watawaambia walinzi wa Jahannamu: Mwombeni Mola wenu Mlezi 
atupunguzie walau siku moja ya adhabu. 


50. Nao watasema: Je! Hawakuwa wakikufikieni Mitume wenu kwa hoja zilio wazi? 
Watasema: Kwani? Watasema: Basi ombeni! Na maombi ya makafiri hayawi ila ni 
kupotea bure. 


51. Hakika bila ya shaka Sisi tunawanusuru Mitume wetu na walio amini katika 
uhai wa duniani na siku watapo simama Mashahidi, 


52. Siku ambayo hautawafaa madhaalimu udhuru wao, nao watapata laana, na 
watapata makaazi mabaya kabisa. 


53. Na kwa hakika tulimpa Musa uwongofu, na tukawarithisha Wana wa Israili 
Kitabu, 


54. Ambacho ni Uwongofu na Ukumbusho kwa wenye akili. 


55. Basi subiri. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Na omba msamaha kwa 
dhambi zako, na umtakase Mola wako Mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. 


56. Hakika hao wanao bishana katika Ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho 
wowote uliyo wajia, hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu, na wala huo 
hawaufikilii. Basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye ni Mwenye kusikia, 
Mwenye kuona. 


57. Bila ya shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu. 
Lakini watu wengi hawajui. 


58. Na kipofu na mwenye kuona hawalingani; na walio amini na watendao mema 
hawalingani na muovu. Ni machache mnayo yakumbuka. 


59. Hakika Saa (ya Kiyama) itafika, nayo haina shaka. Lakini watu wengi 
hawaamini. 


60. Na Mola wenu Mlezi anasema: Niombeni nitakuitikieni. Kwa hakika wale ambao 
wanajivuna na kuniabudu Mimi wataingia Jahannamu wadhalilike. 


61. Mwenyezi Mungu aliye kufanyieni usiku ili mpate kutulia humo, na mchana wa 
kuonea. Hakika Mwenyezi Mungu bila ya shaka ni Mwenye fadhila juu ya watu, 
lakini watu wengi hawashukuru. 


62. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu Mlezi, Muumba wa kila kitu. Hapana mungu 
ila Yeye; basi mnageuzwa wapi? 


63. Namna hivi ndivyo walivyo geuzwa walio kuwa wakizikataa Ishara za Mwenyezi 
Mungu. 


64. Ni Mwenyezi Mungu aliye kufanyieni ardhi kuwa 
ni pahala pa kukaa, na mbingu kuwa dari. Na 
akakutieni sura, na akazifanya nzuri SURA zenu, na 
akakuruzukuni vitu vizuri. Huyo ndiye Mwenyezi 
Mungu Mola wenu Mlezi. Basi ametukuka Mwenyezi 
Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


65. Yeye ndiye aliye Hai —- hapana mungu isipo kuwa Yeye. Basi muabuduni Yeye 
mkimsafishia Dini Yeye. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa 
walimwengu wote. 


66. Sema: Mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnao waomba badala ya Mwenyezi Mungu, 
zilipo nijia hoja zilizo dhaahiri kutokana na Mola wangu Mlezi. Na nimeamrishwa 
nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. 


67. Yeye ndiye aliye kuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la manii, kisha kwa 
pande la damu, kisha akakutoeni katika hali ya mtoto mchanga, kisha mpate 
kufikilia utu uzima, kisha mpate kuwa wazee. Na kati yenu wapo wanao kufa kabla, 
na ili mfikie muda ulio kwisha wekwa, na ili mpate kufahamu. 


68. Yeye ndiye anaye huisha na anaye fisha. Akihukumu jambo liwe, basi 
huliambia: Kuwa! Likawa. 


69. Je! Huwaoni wale wanao bishana katika Ishara za Mwenyezi Mungu? Wanageuziwa 
wapi? 

70. Ambao wamekanusha Kitabu na yale tuliyo watuma Mitume wetu. Basi watakuja 
jua. 

71. Zitakapo kuwa pingu shingoni mwao na minyororo, huku wanabururwa 

72. Katika maji ya moto, kisha wanaunguzwa Motoni, 


73. Tena wataambiwa: Wako wapi mlio kuwa mkiwashirikisha 


74. Badala ya Mwenyezi Mungu? Watasema: Wametupotea, bali tangu zamani hatukuwa 
tukiomba kitu! Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali. 


75. Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki, na kwa sababu 
mlikuwa mkijishaua. 


76. Ingieni kwenye milango ya Jahannamu, mdumu humo milele. Basi ni maovu 
yaliyoje makaazi ya wanao takabari! 


77. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Na ama 
tukikuonyesha baadhi ya yale tuliyo waahidi au tukikufisha, lakini wao 
watarudishwa kwetu tu. 


78. Na bila ya shaka tuliwatuma Mitume kabla yako. Wengine katika hao 
tumekusimulia khabari zao, na wengine hatukukusimulia. Na haiwi Mtume alete 
Ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Basi ikija amri ya Mwenyezi 
Mungu huhukumiwa kwa Haki, na hapo wapotofu watakhasiri. 


79. Mwenyezi Mungu aliye kujaalieni nyama hoa, mifugo, ili muwapande baadhi yao, 
na muwale baadhi yao. 


80. Na katika hao mnayo manufaa kadhaa wa kadhaa, na mnapata kwao haja ziliomo 
vifuani mwenu; na mnachukuliwa juu yao, na juu ya marikebu. 


81. Naye anakuonyesheni Ishara zake. Basi Ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazo 
zikataa? 


82. Kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho wa walio kuwa kabla 
yao? Wao walikuwa wengi kuliko hawa, na wamewashinda kwa nguvu na athari katika 
nchi. Wala hayakuwafaa hayo waliyo kuwa wakiyachuma. 


83. Walipo wajia Mitume wao kwa dalili zilizo wazi walijitapa kwa ilimu waliyo 
kuwa nayo. Basi yakawazunguka waliyo kuwa wakiyafanyia maskhara. 


84. Walipo iona adhabu yetu walisema: Tumemuamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wa 
pekee, na tunaikataa miungu tuliyo kuwa tukiishirikisha naye. 


85. Lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona 
adhabu yetu. Huu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu ulio kuwa kwa waja wake. Na hapo 
walio kufuru walikhasiri. 


SURA 41. SURAT FUSS'ILAT (AU H'A MIM SAJDAH) 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a Mim 
2. Uteremsho huu umetoka kwa Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. 


3. Hichi ni Kitabu kilicho pambanuliwa Aya zake, cha kusomwa kwa Kiarabu kwa 
watu wanao jua. 


4. Kitoacho khabari njema, na chenye kuonya. Lakini wengi katika wao wamepuuza; 
kwa hivyo hawasikii. 


5. Na wakasema: Nyoyo zetu zimo katika vifuniko kwa hayo unayo tuitia, na 
masikio yetu yana uziwi, na baina yetu na wewe lipo pazia. Basi wewe tenda, nasi 
tunatenda. 


6. Sema: Hakika mimi ni mtu kama nyinyi; inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu 
ni Mungu Mmoja tu. Basi nyookeni sawa kumwendea Yeye, na mumtake msamaha, na ole 
wao wanao mshirikisha, 


7. Ambao hawatoi Zaka na wanaikataa Akhera. 
8. Hakika wanao amini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo. 


9. Sema: Hivyo nyinyi mnamkataa aliye umba ardhi katika siku mbili, na 
mnamfanyia washirika? Huyu ndiye Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


10. Na akaweka humo milima juu yake, na akabarikia humo na akakadiria humo 
chakula chake katika siku nne. Haya ni sawa kabisa kwa wanao uliza. 


11. Kisha akazielekea mbingu, na zilikuwa moshi, akaziambia hizo na ardhi: 
Njooni, kwa khiari au kwa nguvu! Vyote viwili vikasema: Tumekuja nasi ni 
wat'iifu. 


12. Basi akazifanya mbingu saba kwa siku mbili, na akazipangia kila mbingu mambo 
yake. Na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo 
cha Mwenyezi Mungu Mwenye Kujua. 


13. Basi wakipuuza wewe sema: Nakuhadharisheni adhabu mfano wa adhabu ya A'di na 
Thamudi, 


14. Walipo wajia Mitume mbele yao na nyuma yao wakawaambia: Msimuabudu ila 
Mwenyezi Mungu! Wakasema: Angeli taka Mola wetu Mlezi bila ya shaka angeli 
wateremsha Malaika. Basi sisi hakika tunayakataa hayo mliyo tumwa. 


15. Ama kina A'di walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema: Nani aliye 
kuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliye 
waumba ni Mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa Ishara zetu! 


16. Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi, ili tuwaonjeshe 
adhabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani, na bila ya shaka adhabu ya Akhera ina 
hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa. 


17. Na ama Thamudi tuliwaongoza, lakini walipenda upofu kuliko uwongofu. Basi 
uliwachukua moto wa adhabu ya kuwafedhehi kwa sababu ya yale waliyo kuwa 
wakiyachuma. 


18. Na tukawaokoa walio amini na wakawa wanamcha-mngu. 


19. Na siku watakapo kusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye Moto, nao 
wakikgawanywa kwa makundi. 


20. Hata watakapo ufikia Moto yatawashuhudia masikio yao, na macho yao na ngozi 
zao kwa waliyo kuwa wakiyatenda. 


21. Na wao wataziambia ngozi zao: Kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema: 
Ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu! Na Yeye ndiye aliye 
kuumbeni mara ya kwanza, na kwake Yeye tu mtarejeshwa. 


22. Na hamkuwa wenye kujificha hata masikio yenu, na macho yenu, na ngozi zenu, 
zisikushuhudilieni. Lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika 
mliyo kuwa mkiyatenda. 


23. Basi hiyo dhana yenu mliyo kuwa mkimdhania Mola wenu Mlezi. Imekuangamizeni; 
na mmekuwa miongoni mwa walio khasiri. 


24. Basi wakisubiri Moto ndio maskani yao. Na wakiomba radhi hawakubaliwi. 


25. Na tukawawekea marafiki, na wakawapambia yaliyo mbele yao na nyuma yao. Basi 
ikawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa yaliyo pita kabla yao, miongoni mwa 
majini na watu. Hakika hao wamekuwa ni wenye kukhasirika. 


26. Na walio kufuru walisema: Msiisikilize Our'ani hii, na timueni zogo, huenda 
mkashinda. 


27. Basi hapana shaka tutawaonjesha hao walio kufuru adhabu kali, na hapana 
shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliyo kuwa wakiyafanya. 


28. Hayo ndiyo malipo ya Maadui wa Mwenyezi Mungu —- Moto! Humo watakuwa na 
maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa Ishara zetu. 


29. Na walio kufuru watasema: Mola wetu Mlezi! Tuonyeshe walio tupoteza miongoni 
mwa majini na watu ili tuwaweke chini ya miguu yetu, wapate kuwa miongoni wa 
walio chini kabisa. 


30. Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Mwenyezi Mungu! Kisha wakanyooka sawa, 
hao huwateremkia Malaika wakawaambia: Msiogope, wala msihuzunike; nanyi furahini 
kwa Pepo mliyo kuwa mkiahidiwa. 


31. Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika Akhera, na humo 
mtapata kinacho tamaniwa na nafsi zenu, na humo mtapata mtakavyo vitaka. 


32. Ni takrima itokayo kwa Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


33. Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda 
mema, na akasema: Hakika mimi ni katika Waislamu? 


34. Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilio jema zaidi. Hapo yule ambaye 
baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. 


35. Lakini hawapewi wema huu ila wanao subiri, wala hawapewi ila wenye bahati 
kubwa. 


36. Na Shet'ani akikuchochea kwa uchochezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. 
Hakika Yeye ni Mwenye kusikia, Mwenye kujua. 


37. Na katika Ishara zake ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Basi msilisujudie 
jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliye viumba, ikiwa nyinyi 
mnamuabudu Yeye tu. 


38. Na ikiwa watajivuna, basi hao walioko kwa Mola wako Mlezi wanamtakasa Yeye 
usiku na mchana, na wao hawachoki. 


39. Na katika Ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapo 
iteremshia maji mara unaiona inataharaki na kuumuka. Bila ya shaka aliye ihuisha 
ardhi ndiye atakaye huisha wafu. Hakika Yeye ni Muweza wa kila kitu. 


40. Hakika wale wanao upotoa ukweli uliomo katika Ishara zetu hawatufichikii 
Sisi. Je! Atakaye tupwa Motoni ni bora au atakaye kuja kwa amani Siku ya Kiyama? 
Tendeni mpendavyo, kwa hakika Yeye anayaona mnayo yatenda. 


41. Kwa hakika wanayo yakataa mawaidha haya yanapo wajia (wataangamia), na haya 
bila ya shaka ni Kitabu chenye nguvu na utukufu. 


42. Hautakifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake. Kimeteremshwa na Mwenye 
hikima, Msifiwa. 


43. Huambiwi ila yale yale waliyo ambiwa Mitume wa kabla yako. Hakika Mola wako 
Mlezi bila ya shaka ni Mwenye maghfira, na ni Mwenye adhabu chungu. 


44. Na lau tungeli ifanya Our'ani kwa lugha ya kigeni wangeli sema: Kwanini Aya 
zake haziku pambanuliwa? Yawaje lugha ya kigeni na Mtume Mwaarabu? Sema: Hii 
Our'ani ni uwongofu na poza kwa wenye kuamini. Na wasio amini umo uziwi katika 
masikio yao, nayo kwao imezibwa hawaioni. Hao wanaitwa nao wako pahala mbali. 


45. Na hakika tulimpa Musa Kitabu, lakini pakatokea khitilafu kati yake. Na lau 
kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako Mlezi wangeli hukumiwa. Na hakika wao 
wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi. 


46. Anaye tenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda 
uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile; wala Mola wako Mlezi si mwenye 
kuwadhulumu waja. 


47. UJUZI wa kuijua Saa ya Kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu. Na 
matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai, 
ila kwa kujua kwake. Na siku atakayo waita, akawaambia: Wako wapi washirika 
wangu? Hapo watasema: Tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anaye 
shuhudia hayo. 


48. Na wakawapotea wale walio kuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini 
kuwa hawana pa kukimbilia. 


49. Mwanaadamu hachoki kuomba dua za kheri, na inapo mpata shari, mara huvunjika 
moyo akakata tamaa. 


50. Na pindi tukimwonjesha rehema itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila ya 
shaka husema: Haya nayastahiki mimi, wala sidhani kuwa Kiyama kitakuja. Na hata 
nikirudishwa kwa Mola wangu Mlezi bila ya shaka nina mema yangu kwake! Basi kwa 
yakini tutawaelezea walio kufuru hayo waliyo yatenda, na kwa yakini 
tutawaonjesha adhabu ngumu. 


51. Na tukimneemesha mwanaadamu hugeuka na kujitenga upande, na inapo mgusa 
shari, huwa na madua marefu marefu. 


52. Sema: Mnaonaje! Ikiwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, nanyi ikawa ndio 
mmeyakataa, ni nani aliye potea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? 


53. Tutawaonyesha Ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe 
mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je! Haikutoshi kwamba Mola wako Mlezi 
kuwa Yeye ni Shahidi wa kila kitu? 


54. Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao Mlezi! Ama hakika Yeye 
amekizunguka kila kitu. 


SURA 42. SURAT ASH-SHUURA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a Mim 
2. A'yn Sin Oaf 


3. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu na Mwenye hikima anavyo kuletea Wahyi 
wewe na walio kabla yako. 


4. Ni vyake viliomo mbinguni, na viliomo katika ardhi. Na Yeye ndiye Mtukufu, 
Mkuu. 


5. Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko, na Malaika wakimtakasa Mola wao Mlezi 
na kumhimidi, na wakiwaombea maghfira waliomo kwenye ardhi. Ama hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


6. Na wale walio wafanya walinzi wengine badala yake Yeye, Mwenyezi Mungu ni 
Mwangalizi juu yao. Wala wewe si wakili juu yao. 


7. Na namna hivi tumekufunulia Our'ani kwa Kiarabu ili uwaonye watu wa Mama wa 
Miji na walio pembezoni mwake. Na uhadharishe na Siku ya Mkutano, haina shaka 
hiyo. Kundi moja litakuwa Peponi, na kundi jengine Motoni. 


8. Na Mwenyezi Mungu angeli penda ange wafanya wote umma mmoja, lakini 
anamwingiza katika rehema yake amtakaye. Na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala 
msaidizi. 

9. Au wamechukua walinzi wengine badala yake! Lakini Mwenyezi Mungu ndiye Mlinzi 
khasa. Na Yeye ndiye anaye huisha wafu. Na Yeye ndiye Mweza wa kila kitu. 


10. Na mkikhitalifiana katika jambo lolote, basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi 
Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu Mlezi, ninaye mtegemea na kwake Yeye 
narejea. 


11. Yeye ndiye Muumba mbingu na ardhi, amekujaalieni mke na mume katika nafsi 
zenu, na katika nyama hoa dume na jike, anakuzidishieni namna hii. Hapana kitu 
kama mfano wake. Naye ni Mwenye kusikia Mwenye kuona. 


12. Yeye ndiye Mwenye funguo za mbingu na ardhi. Humkunjulia riziki amtakaye, na 
humpimia amtakaye. Hakika Yeye ni Mjuzi wa kila kitu. 


13. Amekuamrisheni Dini ile ile aliyo muusia Nuhu na tuliyo kufunulia wewe, na 
tuliyo wausia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba shikeni Dini wala msifarikiane 
kwayo. Ni magumu kwa washirikina hayo unayo waitia. Mwenyezi Mungu humteua kwake 
amtakaye, na humwongoa kwake aelekeaye. 


14. Na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia ilimu kwa sababu ya husuda iliyo 
kuwa baina yao. Na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako Mlezi 
ya kuakhirisha mpaka muda maalumu, basi bila ya shaka palingeli hukumiwa baina 


yao. Na hakika walio rithishwa Kitabu baada yao wanakitilia shaka inayo 
wahangaisha. 


15. Basi kwa haya waite! Nawe simama sawa sawa kama ulivyo amrishwa, wala 
usiyafuate matamanio yao. Na sema: Naamini aliyo teremsha Mwenyezi Mungu katika 
Vitabu. Na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Mwenyezi Mungu ni Mola wetu 
Mlezi, na Mola wenu Mlezi. Sisi tuna jukumu kwa vitendo vyetu, na nyinyi mna 
jukumu kwa vitendo vyenu. Hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi. Na Mwenyezi 
Mungu atatukusanya pamoja, na marejeo ni kwake. 


16. Na wanao hojiana juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa, hoja za hawa ni 
baat'ili mbele ya Mola wao Mlezi, na juu yao ipo ghadhabu, na itakuwa kwao 
adhabu kali. 


17. Mwenyezi Mungu ndiye aliye teremsha Kitabu kwa Haki, na Mizani. Na nini 
kitakacho kujuulisha ya kwamba pengine Saa ya Kiyama ipo karibu? 


18. Wasio amini huihimiza hiyo Saa ifike upesi; lakini wanao amini wanaiogopa, 
na wanajua kwamba hakika hiyo ni kweli. Ama kwa hakika hao wanao bishana katika 
khabari za hiyo Saa wamo katika upotofu wa mbali kabisa. 


19. Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa waja wake. Humruzuku ampendaye. Naye ni Mwenye 
nguvu, Mtukufu. 


20. Mwenye kutaka mavuno ya Akhera tutamzidishia katika mavuno yake, na mwenye 
kutaka mavuno ya duniani tutampa katika hayo, lakini katika Akhera hana fungu. 


21. Au hao wana miungu ya kishirikina walio watungia dini asiyo itolea idhini 
Mwenyezi Mungu? Na lau lisinge kuwako neno la kupambanua basi wangeli katiwa 
hukumu baina yao. Na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu. 


22. Utawaona hao madhaalimu wanavyo kuwa na khofu kwa sababu ya waliyo yachuma, 
nayo yatawafika tu. Na walio amini na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani 
ya Peponi. Humo watapata wayatakayo kwa Mola wao Mlezi. Hiyo ndiyo fadhila 
kubwa. 


23. Hayo ndiyo aliyo wabashiria Mwenyezi Mungu waja wake walio amini na 
wakatenda mema. Sema: Sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika 
kujikurubisha. Na anaye fanya wema tutamzidishia wema. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Msamehevu Mwenye shukrani. 


24. Ati wanasema: Amemzulia Mwenyezi Mungu uwongo? Mwenyezi Mungu akipenda 
atapiga muhuri juu ya moyo wako. Na Mwenyezi Mungu anaufuta upotofu na 
anaithibitisha Haki kwa maneno yake. Hakika Yeye anayajua yaliomo vifuani. 


25. Naye ndiye anaye pokea toba kwa waja wake, na anasamehe makosa, na anayajua 
mnayo yatenda. 


26. Na anawaitikia wanao amini na wakatenda mema, na anawazidishia fadhila zake. 
Na makafiri watakuwa na adhabu chungu. 


27. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeli wakunjulia riziki waja wake, basi bila ya 
shaka wangeli panda kiburi katika dunia. Lakini anaiteremsha kwa kipimo 
akitakacho. Hakika Yeye anawajua vyema waja wake na anawaona. 


28. Naye ndiye anaye iteremsha mvua baada ya wao kwisha kata tamaa, na hueneza 
rehema yake. Naye ndiye Mlinzi Mwenye kuhimidiwa. 


29. Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na wanyama alio waeneza. 
Naye ni Mwenye uweza wa kuwakusanya apendapo. 


30. Na misiba inayo kusibuni ni kwa sababu ya vitendo vya mikono yenu. Naye 
anasamehe mengi. 


31. Na nyinyi hamwezi kushinda katika ardhi. Na wala nyinyi hamna mlinzi wala 
msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu. 


32. Na katika Ishara zake ni vyombo vinavyo kwenda na kurejea baharini kama 
vilima. 

33. Akitaka, huutuliza upepo navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari. 
Hakika katika hayo zipo Ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. 


34. Au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya waliyo yatenda hao watu. Naye 
husamehe mengi. 


35. Na ili wajue wanao Jadiliana katika Ishara zetu kwamba hawana pahala pa 
kukimbilia. 


36. Basi vyote mlivyo pewa ni starehe ya maisha ya dunia tu, lakini kilichoko 
kwa Mwenyezi Mungu ni bora, na cha kudumu kwa ajili ya walio amini, na wakawa 
wanamtegemea Mola wao Mlezi, 


37. Na wanayo yaepuka madhambi makubwa na mambo machafu, na wanapo kasirika wao 
husamehe, 


38. Na wanao mwitikia Mola wao Mlezi, na wakashika Sala, na mambo yao yakawa ni 
kwa kushauriana baina yao, na kutokana na tulicho waruzuku wakawa wanatoa, 


39. Na ambao wanapo fanyiwa jeuri hujitetea. 


40. Na malipo ya uovu ni uovu mfano wa huo. Lakini mwenye kusamehe, na 
akasuluhisha, basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye 
hawapendi wenye kudhulumu. 


41. Na wanao jitetea baada ya kudhulumiwa, hao hapana njia ya kuwalaumu. 


42. Bali lawama ipo kwa wale wanao wadhulumu watu, na wanafanya jeuri katika 
nchi bila ya haki. Hao watapata adhabu iliyo chungu. 


43. Na anaye subiri, na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. 


44. Na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea, hana mlinzi baada yake. Na 
utawaona wenye kudhulumu watakapo iona adhabu wanasema: Je! Ipo njia ya kurudi? 


45. Na utawaona wanapelekwa kwenye Moto, nao wamenyenyekea kwa unyonge, 
wanatazama kwa mtazamo wa kificho. Na walio amini watasema: Hakika wapatao 
khasara ni hao walio khasiri nafsi zao na ahali zao Siku ya Kiyama. Ama hakika 
wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya daima. 


46. Wala hawatakuwa na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ambaye 
Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea, hana njia yoyote. 


47. Muitikieni Mola wenu Mlezi kabla haijafika siku isiyo epukika itokayo kwa 
Mwenyezi Mungu. Siku hiyo hamtakuwa pa kukimbilia wala hamtakuwa na cha 
kukingia. 


48. Na wakipuuza, basi Sisi hatukukupeleka ili uwe mwangalizi wao. Si juu yako 
ila kufikisha Ujumbe tu. Na hakika Sisi tukimwonjesha mtu rehema kutoka kwetu, 
huifurahia. Na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyo yatanguliza mikono yao, basi 
hakika mtu huyu anakufuru. 


49. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu; anaumba apendavyo, 
anamtunukia amtakaye watoto wa kike, na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume, 


50. Au huwachanganya wanaume na wanawake, na akamfanya amtakaye tasa. Hakika 
Yeye ni Mjuzi Mwenye uweza. 


51. Na haikuwa kwa mwanaadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa Wahyi 
(Ufunuo), au kwa nyuma ya pazia, au kumtuma Mjumbe. Naye humfunulia ayatakayo 
kwa idhini yake. Hakika Yeye ni Mtukufu, Mwenye hikima. 


52. Na namna hivi tumekufunulia Our'ani kwa amri yetu. Ulikuwa hujui Kitabu ni 
nini, wala Imani. Lakini tumekifanya kuwa ni Nuru ambayo kwayo tunammwongoa 
tumtakaye katika waja wetu. Na hakika wewe unaongoa kwenye Njia Iliyo Nyooka. 


53. Njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake Yeye tu viliomo mbinguni na katika 
ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu. 


SURA 43. SURAT AZZUKHRUF 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a Mim 
2. Naapa kwa Kitabu kinacho bainisha. 
3. Hakika Sisi tumeifanya Our'ani kwa Kiarabu ili mfahamu. 


4. Na hakika hiyo imo katika Asili ya Maandiko yalioko kwetu, ni tukufu na yenye 
hikima. 


5. Je! Tuache kukukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mlio pita mipaka kwa 
ukafiri? 


6. Na Manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani! 
7. Na hawajii Nabii yeyote ila walikuwa wakimkejeli. 


8. Na tuliwaangamiza walio kuwa na nguvu kushinda wao. Na mfano wa watu wa 
zamani umekwisha pita. 


9. Na ukiwauliza: Nani aliye ziumba mbingu na ardhi? Bila ya shaka watasema: 
Kaziumba Mwenye nguvu, Mjuzi, 


10. Ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko, na akakufanyieni ndani yake njia 
mpate kuongoka. 


11. Na ambaye ndiye aliye teremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na kwa hayo 
tukaifufua nchi iliyo kufa. Na namna hivi ndivyo mtakavyo tolewa. 


12. Na ambaye ndiye aliye umba katika kila kitu jike na dume, na akakufanyieni 
marikebu na wanyama mnao wapanda. 


13. Ili mkae vizuri migongoni mwao, kisha mkumbuke neema za Mola wenu Mlezi 
mnapokaa sawa sawa juu yao na mseme: Ametakasika aliye mfanya huyu atutumikie, 
na tusingeli weza kufanya haya wenyewe. 


14. Na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu Mlezi. 


15. Na wanamfanyia katika waja wake fungu. Kwa hakika mwanaadamu ni mtovu wa 
fadhila aliye dhaahiri. 


16. Au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyo viumba, na akakuteulieni 
nyinyi watoto wanaume? 


17. Na anapo bashiriwa mmoja wao kwa yale aliyo mpigia mfano Mwenyezi Mungu, uso 
wake husawijika na hujaa hasira. 


18. Ati aliye lelewa katika mapambo, na katika mabishano hawezi kusema kwa 
bayana...? 


19. Na wakawafanya Malaika, ambao ni waja wa Mwingi wa Rehema, ni wanawake! 
Kwani wameshuhudia kuumbwa kwao? Ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa! 


20. Nao husema: Angeli penda Mwingi wa Rehema tusingeli waabudu sisi. Hawana 
ujuzi wowote wa hayo! Hawana ila kusema uwongo tu! 


21. Kwani tuliwapa Kitabu kabla ya hichi, na ikawa wao wanakishikilia hicho? 


22. Bali wanasema: Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi, 
basi na sisi tunaongoza nyayo zao. 


23. Na kadhaalika hatukumtuma mwonyaji kwenye mji wowote ila watu wake walio 
deka kwa starehe walisema: Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini 
makhsusi, na sisi tunafuata nyayo zao. 


24. Akasema (Mwonyaji): Hata nikikuleteeni yenye uwongofu bora kuliko mlio 
wakuta nao baba zenu? Wakasema: Sisi tunayakataa tu hayo mliyo tumwa. 


25. Basi tukawalipizia. Angalia ulikuwaje mwisho wa walio kadhibisha! 


26. Na pale Ibrahim alipo mwambia baba yake na kaumu yake: Hakika mimi 
ninajitenga mbali na hayo mnayo yaabudu, 


27. Isipo kuwa yule aliye niumba, kwani Yeye ataniongoa. 
28. Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. 


29. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia Haki na Mtume aliye 
bainisha. 


30. Na ilipo wafikia Haki wakasema: Huu ni uchawi, na sisi hakika tunaukataa. 
31. Na walisema: Kwa nini Our'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji 
miwili hii? 


32. Kwani wao ndio wanao gawa rehema za Mola wako Mlezi? Sisi tumewagawanyia 
baina yao maisha yao katika uhai wa duniani, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya 
wengine kwa daraja nyingi; kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe 
wawatumikie. Na rehema za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanayo yakusanya. 


33. Na lau isinge kuwa watu watakuwa kundi moja tungeli wajaalia wanao mkufuru 
Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha, na ngazi zao pia wanazo pandia, 


34. Na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyo egemea juu yake, 


35. Na mapambo. Lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha ya dunia tu, na 
Akhera iliyoko kwa Mola wako Mlezi ni ya wenye kumchamngu. 


36. Anaye yafanyia upofu maneno ya Rahmani tunamwekea Shet'ani kuwa ndiye rafiki 
yake. 


37. Na hakika wao wanawazuilia Njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka. 


38. Hata atakapo tujia atasema: Laiti ungeli kuwako baina yangu na wewe kama 
umbali baina ya mashariki na magharibi. Rafiki mwovu mno wewe! 


39. Na kwa kuwa mlidhulumu, haitakufaeni kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana 
katika adhabu. 


40. Je! Unaweza kuwasikilizisha viziwi, au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo 
katika upotofu ulio wazi? 


41. Na hata tukikuondoa, Sisi tutalipiza kisasi chetu kwao. 
42. Au tutakuonyesha tulio waahidi. Nasi bila ya shaka tuna uweza juu yao. 


43. Basi wewe yashike yaliyo funuliwa kwako. Hakika wewe uko kwenye Njia Iliyo 
Nyooka. 


44. Na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako. Na mtakuja ulizwa. 


45. Na waulize Mitume wetu tulio watuma kabla yako: Je! Tulifanya miungu mingine 
iabudiwe badala ya Rah'mani? 


46, Na bila ya shaka tulimtuma Musa kwa Ishara zetu ende kwa Firauni na 
waheshimiwa wake, na akasema: Hakika mimi ni Mtume wa Mola Mlezi wa walimwengu 
wote! 


47. Lakini alipo wajia na Ishara zetu wakaingia kuzicheka. 


48. Na hatukuwaonyesha Ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko 
nyenginewe. Na tukawakamata kwa adhabu ili warejee. 


49. Na wakasema: Ewe mchawi! Tuombee kwa Mola wako Mlezi kwa ile ahadi aliyo 
kuahidi; hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka. 


50. Basi tulipo waondolea adhabu hiyo, mara wakaingia kuvunja ahadi. 


51. Na Firauni alitangaza kwa watu wake, akisema: Enyi watu wangu! Kwani mimi 
sinao huu ufalme wa Misri, na hii mito inapita chini yangu? Je! Hamwoni? 


52. Au mimi si bora kuliko huyu aliye mnyonge, wala hawezi kusema waziwazi? 


53. Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu, au hawakuja Malaika pamoja naye 
wakamwandama? 


54. Basi aliwachezea watu wake, na wakamt'ii. Kwa hakika hao walikuwa watu 
wapotovu. 


55. Walipo tukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote! 
56. Kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wa baadaye. 
57. Na alipo pigiwa mfano Mwana wa Mariamu, watu wako waliupiga ukelele. 


58. Wakasema: Miungu yetu kwani si bora kuliko huyu? Hawakukupigia mfano huo ila 
kwa ubishi tu. Bali hao ni watu wagomvi! 


59. Hakuwa yeye (Isa) ila ni Mtumwa tuliye mneemesha na tukamfanya ni mfano kwa 
Wana wa Israili. 


60. Na tungeli penda tungeli wafanyia miongoni mwenu Malaika katika ardhi 
wakifuatana. 


61. Na kwa hakika yeye ni alama ya Saa ya Kiyama. Basi usiitilie shaka, na 
nifuateni. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka. 


62. Wala asikuzuilieni Shet'ani. Hakika yeye ni adui yenu wa dhaahiri. 


63. Na alipo kuja Isa na dalili zilizo wazi, alisema: Nimekujieni na hikima, na 
ili nikuelezeni baadhi ya yale mliyo khitalifiana. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, 
na mnit'ii mimi. 


64. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu Mlezi, na ni Mola wenu Mlezi. Basi 
Muabuduni Yeye tu. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka. 


65. Lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao. Ole wao walio 
dhulumu kwa adhabu ya siku chungu. 


66. Je! Nini wanangojea ila Saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui? 

67. Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui, wao kwa wao, isipo kuwa wachamngu. 
68. Enyi waja wangu! Hamtakuwa na khofu siku hiyo, wala hamtahuzunika. 

69. Ambao waliziamini Ishara zangu na walikuwa Waislamu. 


70. Ingieni Peponi, nyinyi na wake zenu; mtafurahishwa humo. 


71. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe; na vitakuwamo ambavyo 
nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia, na nyinyi mtakaa humo milele. 


72. Na hiyo ni Pepo mliyo rithishwa kwa hayo mliyo kuwa mkiyafanya. 
73. Mnayo humo matunda mengi mtakayo yala. 

74. Kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannamu. 

75. Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa. 


76. Wala Sisi hatukuwadhulumu, bali wao ndio walio kuwa madhaalimu. 


77. Nao watapiga kelele waseme: Ewe Malik! Na atufishe Mola wako Mlezi! Naye 
aseme: Hakika nyinyi mtakaa humo humo! 


78. Kwa yakini tulikuleteeni Haki, lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia 
Haki. 


79. Au waliweza kupitisha amri yao? Bali ni Sisi ndio tunao pitisha. 


80. Au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minong'ono yao? Wapi! Na wajumbe 
wetu wapo karibu nao, wanayaandika. 


81. Sema: Ingeli kuwa Rahmani ana mwana, basi mimi ningeli kuwa wa kwanza 
kumuabudu. 


82. Ametakasika Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, Mola Mlezi wa A'rshi, na hayo 
wanayo msifia. 


83. Basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao waliyo 
ahidiwa. 


84. Na Yeye ndiye Mungu mbinguni, na ndiye Mungu katika ardhi. Naye ndiye Mwenye 
hikima, Mwenye ujuzi. 


85. Na ametukuka Mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake. Na uko 
kwake ujuzi wa Saa ya Kiyama, na kwake Yeye mtarudishwa. 


86. Wala hao mnao waomba badala yake Yeye hawana uweza wa kumwombea mtu, isipo 
kuwa anaye shuhudia kwa haki, na wao wanajua. 


87. Na ukiwauliza ni nani aliye waumba? Bila ya shaka watasema: Mwenyezi Mungu! 
Basi ni wapi wanako geuziwa? 


88. Na usemi wake (Mtume) ni: Ewe Mola wangu Mlezi! Hakika hawa ni watu wasio 
amini. 


89. Basi wasamehe, na uwambie maneno ya salama. Watakuja jua. 


SURA 44. SURAT ADDUKHAN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a Mim 
Naapa kwa Kitabu kinacho bainisha, 
Hakika tumekiteremsha katika usiku ulio barikiwa. Hakika Sisi ni Waonyaji. 


Katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikima, 


1 PD NN 


Jambo litokalo kwetu. Hakika Sisi ndio wenye kutuma. 


6. Ni rehema itokayo kwa Mola wako Mlezi. Hakika Yeye ni Mwenye kusikia Mwenye 
kujua. 


7. Mola Mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mna yakini. 


8. Hakuna mungu ila Yeye; anahuisha na anafisha- Mola Mlezi wenu na Mola Mlezi 
wa baba zenu wa mwanzo. 


9. Lakini wao wanacheza katika shaka. 

10. Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri, 

11. Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu! 

12. Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini. 

13. Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia Mtume mwenye kubainisha. 
14. Na wao wakamgeuzia uso, na wakasema: Huyu amefunzwa, naye ni mwendawazimu. 


15. Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile 
vile! 


16. Siku tutayo yashambulia mashambulio makubwa, bila ya shaka Sisi ni wenye 
kutesa. 


17. Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni, na aliwafikia 
Mtume Mtukufu. 


18. Akasema: Nipeni waja wa Mwenyezi Mungu; kwa hakika mimi kwenu ni Mtume 
Muaminifu. 


19. Na msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu; hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho 
ulio wazi. 


20. Nami najikinga kwa Mola wangu Mlezi na ndiye Mola wenu Mlezi pia, ili 
msinipige mawe. 


21. Na ikiwa hamniamini, basi jitengeni nami. 


22. Ndipo akamwomba Mola wake Mlezi: Hakika watu hawa ni wakosefu. 


23. Mwenyezi Mungu akasema: Basi nenda na waja wangu usiku. Kwa yakini 
mtafuatwa. 


24. Na iache bahari vivyo hivyo imeachana, hakika wao hao ni jeshi litakalo 
zamishwa. 


25. Mabustani mangapi, na chemchem ngapi waliziacha! 

26. Na mimea na vyeo vitukufu! 

27. Na neema walizo kuwa wakijistareheshea! 

28. Ndio hivyo! Na tukawarithisha haya watu wenginewe. 

29. La mbingu wala ardhi hazikuwalilia, wala hawakupewa muhula. 

30. Na bila ya shaka tuliwaokoa Wana wa Israili katika adhabu ya kuwadhalilisha, 
31. Ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka. 

32. Na tuliwakhiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe. 

33. Na tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyo wazi. 


34. Hakika hawa wanasema: 


35. Hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu, wala sisi hatufufuliwi. 


36. Basi warudisheni baba zetu, ikiwa nyinyi mnasema kweli. 


37. Je! Ni wao bora au watu wa Tubbaa' na walio kuwa kabla yao? Tuliwaangamiza. 
Hakika hao walikuwa wakosefu. 


38. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo. 

39. Hatukuviumba hivyo ila kwa Haki, lakini wengi wao hawajui. 

40. Hakika siku ya Uamuzi ni wakati ulio wekwa kwa wao wote. 

41. Siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote, wala hawatanusuriwa. 


42. Isipo kuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye ndiye Mwenye nguvu, 
Mwenye kurehemu. 


43. Hakika Mti wa Zaggum, 

44. Ni chakula cha mwenye dhambi. 

45. Kama shaba iliyo yayushwa, hutokota matumboni 

46. Kama kutokota kwa maji ya moto. 

47. (Itasemwa:) Mkamateni na mtupeni katikati ya Jahannamu! 
48. Kisha mmwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayo chemka. 
49. Onja! Ati wewe ndiye mwenye nguvu, mtukufu! 

50. Hakika haya ndiyo mliyo kuwa mkiyatilia shaka. 

51. Hakika wachamngu watakuwa katika mahali pa amani, 

52. Katika mabustani na chemchem, 

53. Watavaa hariri nyepesi na hariri nzito wakikabiliana, 
54. Hivi ndivyo itakavyo kuwa, na tutawaoza mahurilaini. 
55. Humo watataka kila aina ya matunda, na wakae kwa amani. 


56. Humo hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza, na (Mwenyezi Mungu) 
atawalinda na adhabu ya Jahannamu, 


57. Kuwa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako Mlezi. Huko ndiko kufuzu kukubwa. 
58. Basi tumeifanya nyepesi hii Our'ani kwa ulimi wako, ili wapate kukumbuka. 


59. Ngoja tu, na wao wangoje pia. 


SURA 45. SURAT AL-JAATHIYA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'a Mim 
2. Uteremsho wa Kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 
3. Hakika katika mbingu na ardhi ziko Ishara kwa Waumini. 


4. Na katika umbo lenu na katika wanyama alio watawanya zimo Ishara kwa watu 
wenye yakini. 


5. Na kupishana usiku na mchana, na riziki anayo iteremsha Mwenyezi Mungu kutoka 
mbinguni, na kwayo akaifufua ardhi baada ya kufa kwake, na mabadiliko ya upepo, 
ni Ishara kwa watu wenye akili. 


6. Hizi Aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki; basi hadithi gani watakayo 
iamini baada ya Mwenyezi Mungu na Aya zake? 


7. Ole wake kila mzushi mwenye dhambi! 


8. Anaye sikia Aya za Mwenyezi Mungu akisomewa, kisha anashikilia yale yale 
aliyo katazwa, na anajivuna, kama kwamba hakuzisikia. Basi mbashirie adhabu 
chungu! 


9. Na anapo kijua kitu kidogo katika Aya zetu hukifanyia mzaha. Watu hao ndio 
watakao kuwa na adhabu ya kufedhehesha. 


10. Na nyuma yao ipo Jahannamu. Na walio yachuma hayatawafaa hata kidogo, wala 
walinzi walio washika badala ya Mwenyezi Mungu. Na watapata adhabu kubwa. 


11. Huu ni uwongofu. Na wale wale walio zikataa Ishara za Mola wao Mlezi 
watapata adhabu inayo tokana na ghadhabu iliyo chungu. 


12. Mwenyezi Mungu ndiye aliye ifanya bahari ikutumikieni, ili humo zipite 
marikebu kwa amri yake, na ili mtafute fadhila yake, na mpate kushukuru. 


13. Na amefanya vikutumikieni vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi, 
vyote vimetoka kwake. Hakika katika hayo zimo Ishara kwa watu wanao fikiri. 


14. Waambie walio amini wawasamehe wale wasio zitaraji siku za Mwenyezi Mungu, 
ili awalipe kwa waliyo kuwa wakiyachuma. 


15. Mwenye kutenda mema basi ni kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kutenda uovu 
ni juu yake mwenyewe. Kisha mtarudishwa kwa Mola wenu Mlezi. 


l6. Na hakika tuliwapa Wana wa Israili Kitabu na hukumu na Unabii, na 
tukawaruzuku vitu vizuri vizuri, na tukawafadhilisha kuliko walimwengu wote. 


17. Na tukawapa maelezo wazi ya amri. Basi hawakukhitalifiana ila baada ya 
kuwajia ujuzi, kwa ajili ya uhasidi uliyo kuwa baina yao. Hakika Mola wako Mlezi 
atahukumu baina yao Siku ya Kiyama katika mambo waliyo kuwa wakikhitalifiana. 


18. Kisha tukakuweka wewe juu ya Njia ya haya mambo, basi ifuate, wala usifuate 
matamanio ya wasio jua kitu. 


19. Kwa hakika hao hawatakufaa kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hakika wenye 
kudhulumu ni marafiki wao kwa wao. Na Mwenyezi Mungu ni rafiki wa wamchao. 


20. Hizi ni dalili zilizo wazi kwa watu wote, na ni uwongofu, na rehema kwa watu 
wanao yakinisha. 


21. Je! Wanadhani wanao tenda maovu kuwa tutawafanya kama walio amini, na 
wakatenda mema, sawa sawa uhai wao na kufa kwao? Ni hukumu mbaya wanayo ihukumu! 


22. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na ili kila nafsi 
ilipwe yale iliyo yachuma. Nao hawatadhulumiwa. 


23. Je! Umemwona aliye fanya matamanio yake kuwa ndiye mungu wake, na Mwenyezi 
Mungu akamwacha apotee pamoja na kuwa ana ujuzi, na akapiga muhuri juu ya 
masikio yake, na moyo wake, na akambandika vitanga machoni mwake? Basi nani 
atamwongoa huyo baada ya Mwenyezi Mungu? Hamkumbuki? 


24. Na walisema: Hapana ila huu uhai wetu wa duniani — twafa na twaishi, na 
hapana kinacho tuhiliki isipo kuwa dahari. Lakini wao hawana ilimu ya hayo, ila 
wao wanadhani tu. 


25. Na wakisomewa Aya zetu zilizo wazi hawana hoja ila kusema: Waleteni baba 
zetu, ikiwa nyinyi ni wasemao kweli. 


26. Sema: Mwenyezi Mungu anakuhuisheni, kisha anakufisheni, kisha anakukusanyeni 
Siku ya Kiyama isiyo na shaka. Lakini watu wengi hawajui. 


27. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Na siku itapo 
simama Saa ya Kiyama, siku hiyo wataangamia wenye kushikamana na upotovu. 


28. Na utauona kila umma umepiga magoti, na kila umma utaitwa kwenda soma kitabu 
chake: Leo mtalipwa mliyo kuwa mkiyatenda. 


29. Hichi kitabu chetu kinasema juu yenu kwa haki. Hakika Sisi tulikuwa 
tukiyaandika mliyo kuwa mkiyatenda. 


30. Ama walio amini na wakatenda mema, Mola wao Mlezi atawatia katika rehema 
yake. Huko ndiko kufuzu kulio wazi. 


31. Na ama walio kufuru, wataambiwa: Kwani hamkuwa mkisomewa Aya zangu nanyi 
mkapanda kichwa, na mkawa watu wakosefu? 


32. Na ikisemwa: Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, na Saa haina shaka, 
nyinyi mkisema: Hatuijui hiyo Saa, tunadhania dhana tu, wala hatuna yakini. 


33. Basi ubaya wa waliyo yatenda utawadhihirikia, na yatawazunguka waliyo 
yafanyia maskhara. 


34. Na itasemwa: Leo tunakusahauni kama nyinyi mlivyo sahau mkutano wa siku yenu 
hii; na mahali penu ni Motoni, wala hamna wa kukunusuruni. 


35. Hayo ni kwa sababu nyinyi mlizifanyia mzaha Aya za Mwenyezi Mungu; na maisha 
ya dunia yakakudanganyeni. Basi leo hawatatolewa humo wala hao hawatakubaliwa 
udhuru wao. 


36. Basi sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa mbingu, na Mola 
Mlezi wa ardhi, na Mola Mlezi wa walimwengu wote. 


37. Na ukubwa ni wake Yeye tu, mbinguni na katika ardhi, naye ni Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima. 


SURA 46. SURAT AL AH'OAAF 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. H'A MIM 
2. Uteremsho wa Kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


3. Hatukuziumba mbingu na ardhi wala yaliyomo baina yake ila kwa haki na kwa 
muda maalumu. Na walio kufuru wanayapuuza yale wanayo onywa. 


4. Je! Mwawaona wale mnao waomba badala ya Mwenyezi Mungu? Nionyesheni wameumba 
nini katika ardhi; au hao wanayo shirika katika mbingu? Nileteeni Kitabu kilicho 
kuwa kabla ya hiki, au alama yoyote ya ilimu, ikiwa mnasema kweli. 


5. Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanao waomba, badala ya Mwenyezi Mungu, 
ambao hawatawaitikia mpaka Siku ya Kiyama, na wala hawatambui maombi yao. 


6. Na ambao watu watakapo kusanywa watakuwa maadui zao, na wataikataa ibada yao. 


7. Na wanapo somewa Aya zetu zilizo wazi, walio kufuru husema juu ya haki inapo 
wajia: Huu ni uchawi dhaahiri. 


8. Au wanasema: Ameizua mwenyewe! Sema: Ikiwa nimeizua mimi, basi nyinyi hamwezi 
kunifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye anajua zaidi hayo mnayo ropokwa; 
anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi. Na Yeye ndiye Mwenye kusamehe, 
Mwenye kurehemu. 


9. Sema: Mimi si kiroja miongoni mwa Mitume. Wala sijui nitakavyo fanywa wala 
nyinyi. Mimi nafuata niliyo funuliwa tu kwa Wahyi, wala mimi si chochote ila ni 
mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. 


10. Sema: Mwaonaje yakiwa haya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu, nanyi 
mmeyakataa, na akashuhudia shahidi miongoni mwa Wana wa Israili juu ya mfano wa 
haya, na akaamini, na nyinyi mnafanya kiburi? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi 
watu wenye kudhulumu. 


11. Na walio kufuru waliwaambia walio amini: Lau kuwa hii ni kheri, wasingeli 
tutangulia. Na walipo kosa kuongoka wakasema: Huu ni uzushi wa zamani. 


12. Na kabla yake kilikuwapo Kitabu cha Musa, kuwa chenye uwongozi na rehema. Na 
hichi ni Kitabu cha kusadikisha na kilicho kuja kwa lugha ya Kiarabu, ili 
kiwaonye walio dhulumu, na kiwe ni bishara kwa watendao mema. 


13. Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Mwenyezi Mungu; kisha wakatengenea, 
hawatakuwa na khofu, wala hawatahuzunika. 


14. Hao ndio watu wa Peponi, watadumu humo, kuwa ni malipo kwa waliyo kuwa 
wakiyatenda. 


15. Na tumemuusia mwanaadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake 
amechukua mimba yake kwa taabu, na akamzaa kwa taabu. Na kuchukua mimba kwake 
hata kumwachisha ziwa ni miezi thalathini. Hata anapo fika utu uzima wake, na 
akafikilia miaka arubaini, husema: Mola wangu Mlezi! Niwezeshe nishukuru neema 
zako ulizo nineemesha mimi na wazazi wangu, na nitende mema unayo yapenda. Na 
unitengenezee dhuriya zangu. Hakika mimi nimetubu kwako, na mimi ni miongoni mwa 
Waislamu. 


16. Hao ndio tunao wapokelea bora ya vitendo vyao walivyo vitenda, na 
tunayasamehe makosa yao. Watakuwa miongoni mwa watu wa Peponi. Miadi ya kweli 
hiyo walio ahidiwa. 


17. Na ambaye amewafyonya wazazi wake na akawaambia: Ati ndio mnanitisha kuwa 
nitafufuliwa, na hali vizazi vingi vimekwisha pita kabla yangu! Na hao wazazi 
humwomba msaada Mwenyezi Mungu (na humwambia mtoto wao): Ole wako! Amini! Hakika 
ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Na yeye husema: Hayakuwa haya ila ni visa vya 
watu wa kale. 


18. Hao ndio ambao imehakikikishwa hukumu juu yao kama mataifa yaliyo kwisha 
pita kabla yao miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa wenye kukhasiri. 


19. Na wote watakuwa na daraja zao mbali mbali kwa waliyo yatenda, na ili 
awalipe kwa vitendo vyao, na wala hawatadhulumiwa. 


20. Na siku watakapo letwa walio kufuru kwenye Moto wataambiwa: Nyinyi mlitwaa 
vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani, na mkastareheshwa navyo. Basi leo ndio 
mnalipwa adhabu ya fedheha kwa mlivyo kuwa mkitakabari katika ardhi bila ya 
haki, na kwa sababu mlikuwa mkifanya upotovu. 


21. Na mtaje ndugu wa kina A'di, alipo waonya watu wake kwenye vilima vya 
mchanga. Na kwa yakini waonyaji wengi walitokea kabla yake na baada yake 

kuwaambia: Msimuabudu isipo kuwa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi nakukhofieni 
isikupateni adhabu ya siku iliyo kuu. 


22. Wakasema: Je! Umetujia ili ututenge mbali na miungu yetu? Basi tuletee hayo 
unayo tuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa wasemao kweli. 


23. Akasema: Hakika ujuzi uko kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nakufikishieni niliyo 
tumwa. Lakini nakuoneni kuwa nyinyi mnafanya ujinga. 


24. Basi walipo liona wingu likielekea kwenye mabonde yao, walisema: Wingu hili 
la kutunyeshea mvua! Kumbe sivyo, haya ni hayo mliyo yahimiza, upepo ambao ndani 
yake imo adhabu chungu! 


25. Unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake Mlezi. Wakawa hawaonekani ila 
nyumba zao tu. Hivyo ndivyo tuwalipavyo wakosefu! 


26. Na bila ya shaka tuliwaweka vizuri sio kama tulivyo kuwekeni nyinyi; na 
tuliwapa masikio, na macho, na nyoyo. Na hayakuwafaa kitu masikio yao, wala 
macho yao, wala nyoyo zao kwa lolote. Kwani hao walikuwa wakizikataa Ishara za 
Mwenyezi Mungu, na yale waliyo kuwa wakiyafanyia maskhara ndiyo yakawazunguka. 


27. Na hakika tuliiangamiza miji ilio jirani zenu, na tulizitumia Ishara ili 
wapate kurejea. 


28. Basi mbona wale walio washika badala ya Mwenyezi Mungu, kuwa ati hao ndio 
wawakurubishe, hawakuwanusuru? Bali waliwapotea! Na huo ndio uwongo walio kuwa 
wakiuzua. 


29. Na wakati tulipo waleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Our'ani. Basi 
walipo ihudhuria walisema: Sikilizeni! Na ilipo kwisha somwa, walirudi kwa kaumu 
yao kwenda kuwaonya. 


30. Wakasema: Enyi kaumu yetu! Sisi tumesikia Kitabu kilicho teremshwa baada ya 
Musa, kinacho sadikisha yaliyo kuwa kabla yake, na kinacho ongoza kwenye Haki na 
kwenye Njia Iliyo Nyooka. 


31. Enyi kaumu yetu! Muitikieni Mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu, na muaminini, 
Mwenyezi Mungu atakusameheni, na atakukingeni na adhabu chungu. 


32. Na wasio mwitikia Mwitaji wa Mwenyezi Mungu basi hao hawatashinda katika 
ardhi, wala hawatakuwa na walinzi mbele yake. Hao wamo katika upotovu ulio 
dhaahiri. 


33. Je! Hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu, aliye ziumba mbingu na ardhi, na 
hakuchoka kwa kuziumba, kuwa ni Muweza wa kuwafufua wafu? Kwani? Hakika Yeye ni 
Muweza wa kila kitu. 


34. Na siku watakapo letwa makafiri Motoni wakaambiwa: Je! Haya si kweli? 
Watasema: Kwani? Tunaapa kwa Mola wetu Mlezi, ni kweli! Atasema: Basi onjeni 
adhabu kwa sababu ya kule kukataa kwenu. 


35. Basi subiri, kama walivyo subiri Mitume wenye stahmala kubwa, wala 
usiwafanyie haraka. Siku watakayo yaona waliyo ahidiwa itakuwa kama kwamba 
hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana. Huu ndio ufikisho! Kwani 
huangamizwa wengine isipo kuwa walio waovu tu? 


SURA 47. SURAT MUH'AMMAD 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Walio kufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu, Yeye atavipotoa vitendo 
vyao. 


2. Na walio amini, na wakatenda mema, na wakaamini aliyo teremshiwa Muhammad — 
nayo ni Haki iliyo toka kwa Mola wao Mlezi — atawafutia makosa yao na 
ataitengeneza hali yao. 


3. Hayo ni kwa sababu walio kufuru wamefuata upotovu, na walio amini wamefuata 
Haki iliyo toka kwa Mola wao Mlezi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyo wapigia 
watu mifano yao. 


4. Basi mnapo wakuta walio kufuru wapigeni shingoni mwao, mpaka mkiwadhoofisha 
wafungeni pingu. Tena waachilieni kwa hisani au wajikomboe, mpaka vita vipoe. 

Ndio hivyo. Na lau angeli taka Mwenyezi Mungu angeli washinda mwenyewe, lakini 
haya ni kwa sababu akutieni mitihani nyinyi kwa nyinyi. Na walio uliwa katika 

njia ya Mwenyezi Mungu hatazipoteza a'mali zao. 


5. Atawaongoza na awatengezee hali yao. 
6. Na atawaingiza katika Pepo aliyo wajuulisha. 


7. Enyi mlio amini! Mkimnusuru Mwenyezi Mungu naye atakunusuruni na 
ataithibitisha miguu yenu. 


8. Na walio kufuru, basi kwao ni maangamizo, na atavipoteza vitendo vyao. 


9. Hayo ni kwa sababu waliyachukia aliyo yateremsha Mwenyezi Mungu, basi 
akaviangusha vitendo vyao. 


10. Kwani hawakutembea katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho wa walio kuwa kabla 
yao? Mwenyezi Mungu aliwaangamiza, na kwa makafiri hawa itakuwa mfano wa hayo. 


11. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mlinzi wa walio amini. Na makafiri 
hawana mlinzi. 


12. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walio amini na wakatenda mema katika 
Bustani zipitiwazo na mito kati yake. Na walio kufuru hujifurahisha na hula kama 
walavyo wanyama, na Moto ndio makaazi yao. 


13. Na miji mingapi iliyo kuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako huu ulio kutoa; 
nao tuliwateketeza na wala hawakuwa wa kuwanusuru. 


14. Je! Mwenye kuwa na bayana kutoka kwa Mola wake Mlezi ni kama aliye pambiwa 
uovu wa vitendo vyake, na wakafuata pumbao lao? 


15. Mfano wa Pepo walio ahidiwa wachamngu ina mito ya maji yasiyo vunda, na mito 
ya maziwa isiyo haribika ladha yake, na mito ya mvinyo yenye ladha kwa wanywao, 
na mito ya asali iliyo safishwa. Na wao humo watakuwa na kila namna ya matunda, 
na maghfira kutoka kwa Mola wao Mlezi. Basi hao ni kama watakao dumu Motoni na 
wakinyweshwa maji yanayo chemka ya kuwakata matumbo yao? 


16. Na wapo miongoni mwao wanao kusikiliza, mpaka wakiondoka kwako huwauliza 
walio pewa ilimu: Amesema nini sasa hivi? Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amepiga 
muhuri juu ya nyoyo zao, na wakafuata pumbao lao. 


17. Na wale walio ongoka anawazidishia uongofu na anawapa uchamngu wao. 


18. Kwani wanangojea jengine isipo kuwa iwafikie Saa (ya Kiyama) kwa ghafla? Na 
hakika alama zake zimekwisha kuja. Na itapo wajia kutawafaa wapi kukumbuka hapo? 


19. Basi jua ya kwamba hapana mungu ila Mwenyezi Mungu, na omba maghufira kwa 
dhambi zako na za Waumini wanaume na Waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua 
mahali penu pa kwenda na kurudi, na mahali penu pa kukaa. 


20. Na Waumini wanasema: Kwa nini haiteremshwi 
Sura? Na inapo teremshwa SURA madhubuti na 
ikatajwa ndani yake khabari ya vita, utawaona 
wenye maradhi katika nyoyo zao wanakutazama 
mtazamo wa anaye Zimia kwa mauti. Basi ni bora 
kwao 


21. Ut'iifu na kauli njema. Na jambo likisha azimiwa, basi wakiwa ni wakweli kwa 
Mwenyezi Mungu, bila ya shaka itakuwa ni kheri kwao. 


22. Basi yanayo tarajiwa kwenu mkitawala ndio mfisidi katika nchi na mwatupe 
jamaa zenu? 


23. Hao ndio Mwenyezi Mungu alio walaani, na akawatia uziwi, na akawapofoa macho 
yao. 


24. Je! Hawaizingatii hii Our'ani? Au kwenye nyoyo (zao) zipo kufuli? 


25. Kwa hakika wanao rudi nyuma baada ya kwisha wabainikia uwongofu, Shetani 
huyo amewashawishi na amewaghuri. 


26. Hayo ni kwa sababu waliwaambia walio chukia aliyo yateremsha Mwenyezi Mungu: 
Tutakut'iini katika baadhi ya mambo. Na Mwenyezi Mungu anajua siri zao. 


27. Basi itakuwaje Malaika watakapo wafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na 
migongo yao! 


28. Hayo ni kwa sababu wao waliyafuata yaliyo mchukiza Mwenyezi Mungu na 
wakachukia yanayo mridhisha, basi akaviangusha vitendo vyao. 


29. Je! Wenye maradhi nyoyoni mwao wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu 
hatazidhihirisha chuki zao? 


30. Na tungeli penda tungeli kuonyesha hao na ungeli watambua kwa alama zao; 
lakini bila ya shaka utawajua kwa namna ya msemo wao. Na Mwenyezi Mungu anavijua 
vitendo vyenu. 


31. Na bila ya shaka tutakujaribuni mpaka tuwadhihirishe wapiganao Jihadi katika 
nyinyi na wanao subiri. Nasi tutazifanyia mtihani khabari zenu. 


32. Kwa hakika walio kufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakapinzana 
na Mtume baada ya kwisha wabainikia uwongofu, hao hawatamdhuru Mwenyezi Mungu 
kwa lolote. Naye ataviangusha vitendo vyao. 


33. Enyi mlio amini! Mt'iini Mwenyezi Mungu, na mt'iini Mtume, wala msiviharibu 
vitendo vyenu. 


34. Hakika walio kufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu, kisha wakafa na 
hali ni makafiri, Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao. 


35. Basi msiregee na kutaka suluhu, maana nyinyi ndio mtakao shinda. Na Mwenyezi 
Mungu yu pamoja nanyi, wala hatakunyimeni malipo ya vitendo vyenu. 


36. Hakika uhai wa duniani ni mchezo na pumbao. Na mkiamini na mkamchamngu 
Mwenyezi Mungu atakupeni ujira wenu, wala hakutakeni mali yenu. 


37. Na akikutakeni hayo na kukushikilieni mtafanya ubakhili, na atatoa undani wa 
chuki zenu. 


38. Angalieni! Nyinyi mnaitwa mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wapo 
katika nyinyi wanao fanya ubakhili. Na anaye fanya ubakhili basi anajifanyia 


ubakhili mwenyewe. Na Mwenyezi Mungu si mhitaji, na nyinyi ndio wahitaji. Na 
mkigeuka atawaleta watu wengine badala yenu, nao hawatakuwa kama nyinyi. 


SURA 48. SURAT AL FAT-H'I 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hakika tumekufungulia Ushindi wa dhaahiri 


2. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyo tangulia na yajayo, na 
akutimizie neema zake, na akuongoe katika Njia Iliyo Nyooka, 


3. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nu yenye nguvu —- 


4. Yeye ndiye aliye teremsha utulivu katika nyoyo za Waumini ili wazidi Imani 
juu ya Imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye ujuzi, Mwenye hikima — 


5. Ili awaingize Waumini wanaume na Waumini wanawake katika Bustani zipitazo 
mito kati yake, wadumu humo, na awafutie makosa yao. Na huko ndiko kufuzu 
kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. 


6. Na awape adhabu wanaafiki wanaume na wanaafiki wanawake, na washirikina 
wanaume na washirikina wanawake, wanao mdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. 
Utawafikia mgeuko mbaya, na Mwenyezi Mungu awakasirikie, na awalaani, na 
awaandalie Jahannamu. Na hayo ni marudio maovu kabisa. 


7. Na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu, Mwenye hikima. 


8. Hakika tumekutuma wewe uwe Shahidi, na Mbashiri, na Mwonyaji, 


9. Ili mumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na mumsaidie, na mumhishimu, na 
mumtakase asubuhi na jioni. 


10. Bila ya shaka wanao fungamana nawe, kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi 
Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Basi avunjaye ahadi hizi 
anavunja kwa kuidhuru nafsi yake; na anaye tekeleza aliyo muahadi Mwenyezi 
Mungu, Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. 


11. Watakuambia mabedui walio baki nyuma: Yametushughulisha mali yetu na ahali 
zetu, basi tuombee msamaha. Wanasema kwa ndimi zao yasiyo kuwamo katika nyoyo 
zao. Sema: Ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka Yeye 
kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Bali Mwenyezi Mungu anazo khabari za 
mnayo yatenda. 


12. Lakini mlidhani kwamba Mtume na Waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao, na 
mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbaya, na mkawa watu wanao 
angamia. 


13. Na asiye muamini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, basi kwa hakika Sisi 
tumewaandalia makafiri Moto mkali. 


14. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Humsamehe 
amtakaye, na humuadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye 
kurehemu. 


15. Walio baki nyuma watasema: Mtapo kwenda kuchukua ngawira, tuacheni 
tukufuateni! Wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema: Hamtatufuata 
kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema: Bali 
nyinyi mnatuhusudu. Siyo, bali walikuwa hawafahamu ila kidogo. 


16. Waambie walio achwa nyuma katika mabedui: Mtakuja itwa kwenda pigana na watu 
wakali kwa vita, mpigane nao au wasalimu amri. Basi mkimt'ii, Mwenyezi Mungu 
atakupeni ujira mzuri. Na mkigeuka kama mlivyo geuka kwanza, atakuadhibuni kwa 
adhabu iliyo chungu. 


17. Kipofu hana lawama, wala kiguru hana lawama, wala mgonjwa hana lawama. Na 
mwenye kumt'ii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, atamuingiza katika Mabustani 
yapitayo mito kati yake. Na atakaye geuka upande atamuadhibu kwa adhabu chungu. 


18. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi Waumini walipo fungamana nawe chini 
ya mti, na alijua yaliyomo nyoyoni mwao. Basi akateremsha utulivu juu yao, na 
akawalipa kwa Ushindi wa karibu. 


19. Na ngawira nyingi watakazo zichukua. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima. 


20. Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazo zichukua, basi 
amekutangulizieni hizi kwanza, na akaizuia mikono ya watu isikufikieni, na ili 
hayo yawe ni Ishara kwa Waumini, na akakuongozeni Njia Iliyo Nyooka. 


21. Na mengine hamwezi kuyapata bado, Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia. Na 
Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu. 


22. Na lau makafiri wangeli pigana nanyi basi bila ya shaka wangeli geuza 
migongo, kisha wasingeli pata mlinzi wala msaidizi. 


23. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu ulio kwisha pita zamani, wala hutapata 
mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. 


24. Na Yeye ndiye aliyeizuia mikono yao kwenu, na mikono yenu kwao, katika bonde 
la Makka baada ya kukupeni Ushindi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona 
myatendayo. 


25. Hao ndio walio kufuru na wakakuzuieni msiingie Msikiti Mtakatifu, na 
wakawazuilia dhabihu kufika mahala pao. Na lau si wanaume Waumini na wanawake 
Waumini msio wajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua 
...Mwenyezi Mungu (amefanya haya) ili amuingize amtakaye katika rehema yake. Lau 
wangeli tengana bila ya shaka tungeli waadhibu walio kufuru kwa adhabu chungu. 


26. Pale walio kufuru walipo tia katika nyoyo zao hasira, hasira za kijinga, 
Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya Mtume wake na juu ya Waumini, na 
akawalazimisha neno la kuchamngu. Na wao walikuwa ndio wenye haki nalo na wenye 
kustahili. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


27. Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia Mtume wake ndoto ya haki. Bila ya shaka 
nyinyi mtauingia Msikiti Mtakatifu, Inshallah, kwa amani, na hali mmenyoa vichwa 
vyenu na mmepunguza nywele. Hamtakuwa na khofu. Yeye anajua msiyo yajua. Basi 
atakupeni kabla ya haya Ushindi karibuni. 


28. Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na Dini ya Haki, ili aitukuze 
juu ya dini zote. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Shahidi. 


29. Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na walio pamoja naye wana nguvu mbele 
ya makafiri, na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu 
wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zi katika nyuso zao, 
kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati. Na mfano wao katika 
Injili ni kama mmea ulio toa chipukizi lake, kisha ukalitia nguvu, ukawa mnene, 
ukasimama sawa juu ya ubuwa wake, ukawafurahisha wakulima, ili kuwakasirisha kwa 
ajili yao makafiri. Mwenyezi Mungu amewaahidi walio amini na wakatenda mema 
katika wao msamaha na ujira mkubwa. 


SURA 49. SURAT AL H'UJURAAT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Enyi mlio amini! Msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na mcheni 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia, Mwenye kujua. 


2. Enyi mlio amini! Msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya Nabii, wala msiseme 
naye kwa kelele kama mnavyo semezana nyinyi kwa nyinyi, visije vitendo vyenu 
vikaharibika, na hali hamtambui. 


3. Kwa hakika wanao teremsha sauti zao mbele ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, hao 
ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamngu. Hao watakuwa na 
maghfira na ujira mkubwa. 


4. Hakika hao wanao kuita nawe uko nyuma ya vyumba, wengi wao hawana akili. 


5. Na lau wao wangeli ngojea mpaka uwatokee ingeli kuwa kheri kwao. Na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye maghfira, Mwenye kurehemu. 


6. Enyi mlio amini! Akikujieni mpotovu na khabari yoyote, ichunguzeni, msije 
mkawasibu watu kwa kuto jua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mliyo yatenda. 


7. Na jueni kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nanyi. Lau angeli kut'iini katika 
mambo mengi, bila ya shaka mngeli taabika. Lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeeni 
Imani, na akaipamba katika nyoyo zenu, na amekufanyeni muuchukie ukafiri, na 
upotovu, na uasi. Hao ndio walio ongoka, 


8. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kujua, Mwenye hikima. 


9. Na ikiwa makundi mawili katika Waumini yanapigana, basi yapatanisheni. Na 
likiwa moja la hao linamdhulumu mwenzie, basi lipigeni linalo dhulumu mpaka 
lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Na likirudi basi yapatanisheni kwa 
uadilifu. Na hukumuni kwa haki. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanao hukumu 
kwa haki. 


10. Hakika Waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu, na mcheni 
Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. 


11. Enyi mlio amini! Wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake 
wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala 
msivunjiane hishima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina 
baya baada ya kwisha amini. Na wasio tubu, hao ndio wenye kudhulumu. 


12. Enyi mlio amini! Jiepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni 
dhambi. Wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je! Yupo 
katika nyinyi anaye penda kuila nyama ya nduguye aliye kufa? Mnalichukia hilo! 
Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kupokea toba, Mwenye 
kurehemu. 


13. Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na 
tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu 
zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari. 


14. Mabedui wamesema: Tumeamini. Sema: Hamjaamini, lakini semeni: Tumesilimu. 

Kwani Imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimt'ii Mwenyezi Mungu na Mtume 

wake, hatakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


15. Hakika Waumini ni wale walio muamini Mwenyezi Mungu na Mtume wake tena 
wasitie shaka kabisa, na wakapigana Jihadi katika Njia ya Mwenyezi Mungu kwa 
mali yao na nafsi zao. Hao ndio wakweli. 


16. Sema: Ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu Dini yenu, na hali Mwenyezi Mungu 
anayajua ya katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu? 


17. Wanakusimbulia kuwa wamesilimu! Sema: Msinisimbulie kwa kusilimu kwenu. Bali 
Mwenyezi Mungu ndiye aliye kufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye Imani, ikiwa 
nyinyi ni wakweli. 


18. Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu 
anayaona myatendayo. 


SURA 50. SURAT OAAF 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Oaaf. Naapa kwa Our'ani tukufu! 


2. Bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao, na 
wakasema makafiri: Hili ni jambo la ajabu! 


3. Ati tukifa na tukawa udongo...? Kurejea huko kuko mbali! 


4. Hakika Sisi tunajua kiasi cha kila kinacho punguzwa na ardhi kutokana nao. Na 
kwetu kipo Kitabu kinacho hifadhi yote. 


5. Lakini waliikanusha Haki ilipo wajia; kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo. 


6. Je! Hawaangalii mbingu zilizo juu yao! Vipi tulivyo zijenga, na tukazipamba. 
Wala hazina nyufa. 


7. Na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima, na tukaiotesha mimea mizuri ya 
kila namna. 


8. Yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. 


9. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyo barikiwa, na kwa hayo tukaotesha 
mabustani na nafaka za kuvunwa. 


10. Na mitende mirefu yenye makole yaliyo zaa kwa wingi, 


11. Ili iwe ni riziki kwa waja wangu. Na tukaifufua kwa maji nchi iliyo kuwa 
imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyo kuwa ufufuaji. 


12. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rassi na Thamudi. 
13. Na A'di na Firauni na kaumu ya Lut'i. 


14. Na wakaazi wa Machakani, na watu wa Tubbaa'. Wote hao waliwakanusha Mitume, 
kwa hivyo onyo likathibitika juu yao. 


15. Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza. Bali wao wamo katika shaka tu juu 
ya umbo jipya. 


l6. Na hakika tumemuumba mtu, nasi tunayajua yanayo mpitikia katika nafsi yake. 
Na Sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. 


17. Wanapo pokea wapokeaji wawili, wanao kaa kuliani na kushotoni. 


18. Hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. 


19. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliyo kuwa 
ukiyakimbia. 


20. Na litapulizwa baragumu. Hiyo ndiyo Siku ya Miadi. 
21. Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi. 


22. (Aambiwe): Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya; basi leo tumekuondolea 
pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. 


23. Na mwenzake atasema: Huyu niliye naye mimi kesha tayarishwa. 
24. Mtupeni katika Jahannamu kila kafiri mwenye inda, 
25. Akatazaye kheri, arukaye mipaka, mwenye kutia shaka, 


26. Aliye weka mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu. Basi mtupeni katika 
adhabu kali. 


27. Mwenzake aseme: Ee Mola wetu Mlezi! Sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe 
alikuwa katika upotovu wa mbali. 


28. (Mwenyezi Mungu) aseme: Msigombane mbele yangu. Nilikuleteeni mbele onyo 
langu. 


29. Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala Mimi siwadhulumu waja wangu. 
30. Siku tutapo iambia Jahannamu: Je! Umejaa? Nayo itasema: Je! Kuna ziada? 
31. Na Pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamngu, haitakuwa mbali. 


32. Haya ndiyo mnayo ahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na 
akajilinda. 


33. Mwenye kumwogopa Mwingi wa Rehema hali kuwa hamwoni, na akaja kwa moyo ulio 
elekea—- 


34. (Ataambiwa) ingieni kwa salama. Hiyo ndiyo siku ya daima dawamu. 
35. Humo watapata wakitakacho, na kwetu yako ya ziada. 


36. Na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao walio kuwa na nguvu zaidi kuliko 
hawa! Nao walitanga tanga katika nchi nyingi. Je! Walipata pa kukimbilia? 


37. Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio naye yupo 
anashuhudia. 


38. Na bila ya shaka Sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo 
siku sita; na wala hayakutugusa machofu. 


39. Basi vumilia kwa hayo wasemayo, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi kabla 
ya kuchomoza jua na kabla ya kuchwa. 


40. Na katika usiku pia mtakase, na baada ya kusujudu. 

41. Na sikiliza siku atapo nadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu. 

42. Siku watakapo sikia ukelele wa haki. Hiyo ndiyo siku ya kufufuka. 
43. Hakika Sisi tunahuisha na tunafisha, na kwetu Sisi ndio marejeo. 

44. Siku itapo wapasukia ardhi mbio mbio! Mkusanyo huo kwetu ni mwepesi. 


45. Sisi tunajua kabisa wayasemayo. Wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. 
Basi mkumbushe kwa Our'ani anaye liogopa onyo. 


SURA 51. SURAT ADH-DHAARIYAAT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Naapa kwa pepo zinazo tawanya, 

Na zinazo beba mizigo, 

Na zinazo kwenda kwa wepesi. 

Na zinazo gawanya kwa amri, 

Hakika mnayo ahidiwa bila ya shaka ni kweli, 
Na kwa hakika malipo bila ya shaka yatatokea. 


Naapa kwa mbingu zenye njia, 


Kaa ua AA DOWN 
T 


Hakika nyinyi bila ya shaka mmo katika kauli inayo khitalifiana. 
9. Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa. 

10. Wazushi wameangamizwa. 

11. Ambao wameghafilika katika ujinga. 

12. Wanauliza: Ni lini hiyo siku ya malipo? 

13. Hiyo ni siku watakayo adhibiwa Motoni. 

14. Onjeni adhabu yenu! Haya ndiyo mliyo kuwa mkiyahimiza. 

15. Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na chemchem. 


16. Wanapokea aliyo wapa Mola wao Mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya 
wakifanya mema. 


17. Walikuwa wakilala kidogo tu usiku. 

18. Na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira. 

19. Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye omba. 
20. Na katika ardhi zipo Ishara kwa wenye yakini. 


21. Na pia katika nafsi zenu —- Je! Hamwoni? 


22. Na katika mbingu ziko riziki zenu na mliyo ahidiwa. 


23. Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, hakika haya ni kweli kama 
ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema. 


24. Je! Imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanao hishimiwa? 


25. Walipo ingia kwake wakasema: Salama! Na yeye akasema: Salama! Nyinyi ni watu 
nisio kujueni. 


26. Akenda kwa ahali yake na akaja na ndama aliye nona. 
27. Akawakaribisha, akasema: Mbona hamli? 


28. Akahisi kuwaogopa katika nafsi yake. Wakasema: Usiwe na khofu, nao 
wakambashiria kupata kijana mwenye ilimu. 


29. Ndipo mkewe akawaelekea, na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu, 
na kusema: Mimi ni kikongwe na tasa! 


30. Wakasema: Ndivyo vivyo hivyo alivyo sema Mola wako Mlezi. Hakika Yeye ni 
Mwenye hikima na Mwenye kujua. 


31. AKASEMA: Basi ujumbe wenu ni nini, enyi mlio tumwa? 
32. Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu, 
33. Tuwatupie mawe ya udongo, 


34. Yaliyo tiwa alama kutoka kwa Mola wako Mlezi kwa ajili ya wanao pindukia 
mipaka. 


35. Kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walio amini. 

36. Lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye Waislamu! 

37. Na tukaacha humo Ishara kwa ajili ya wanao iogopa adhabu chungu. 
38. Na katika khabari za Musa, tulipo mtuma kwa Firauni na hoja wazi. 


39. Lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema: Huyu ni mchawi au 
mwendawazimu! 


40. Basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini, na yeye ndiye 
wa kulaumiwa. 


41. Na katika khabari za A'di tulipo wapelekea upepo wa kukata uzazi. 

42. Haukuacha chochote ulicho kifikia ila ulikifanya kama kilio nyambuka. 

43. Na katika khabari za Thamudi walipo ambiwa: Jifurahisheni kwa muda mdogo tu. 
44. Wakaasi amri ya Mola wao Mlezi. Basi uliwanyakua moto wa radi nao wanaona. 
45. Basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea. 

46. Na kaumu ya Nuhu hapo mbele. Hakika hao walikuwa watu wapotovu. 


47. Na mbingu tumezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika Sisi bila ya shaka ndio 
twenye uwezo wa kuzitanua. 


48. Na ardhi tumeitandaza; basi watandazaji wazuri namna gani Sisi! 
49. Na katika kila kitu tumeumba kwa jozi ili mzingatie. 


50. Basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa 
kubainisha nitokae kwake. 


51. Wala msifanye kuwa kuna mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi 
ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokae kwake. 


52. Basi ndio hivyo hivyo, hakuwajia kabla yao Mtume ila walisema: Huyu ni 
mchawi au mwendawazimu. 


53. Je! Wameambizana kwa haya? Bali hawa ni watu waasi. 
54. Basi waachilie mbali, nawe hulaumiwi. 

55. Na kumbusha, kwani ukumbusho huwafaa Waumini. 

56. Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu Mimi. 


57. Na sitaki kwao riziki, wala sitaki wanilishe. 


58. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kuruzuku, Mwenye nguvu, Madhubuti. 
59. Hakika walio dhulumu wana fungu lao la adhabu kama fungu la wenzao. Basi 
wasinihimize. 


60. Ole wao walio ikanusha siku yao waliyo ahidiwa. 


SURA 52. SURAT ATT'UR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa mlima wa T'ur, 

Na Kitabu kilicho andikwa 
Katika ngozi iliyo kunjuliwa, 
Na kwa Nyumba iliyo jengwa, 
Na kwa dari iliyo nyanyuliwa, 


Na kwa bahari iliyo Jazwa, 


akika adhabu ya Mola wako Mlezi hapana shaka itatokea. 


AA AA AI YAA IA AI 


Hapana wa kuizuia. 


v 


Siku zitakapo tikisika mbingu kwa mtikiso, 

10. Na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa. 

11. Basi ole wao siku hiyo hao wanao kadhibisha, 

12. Ambao wanacheza katika mambo ya upuuzi. 

13. Siku watapo sukumwa kwenye Moto kwa msukumo wa nguvu, 
14. (Waambiwe): Huu ndio ule Moto mlio kuwa mkiukanusha! 
15. Je! Huu ni uchawi, au hamwoni tu? 


16. Uingieni, mkistahamili au msistahamili — ni mamoja kwenu. Hakika mnalipwa 
kwa mliyo kuwa mkiyatenda. 


17. Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na neema, 


18. Wakifurahi kwa yale aliyo wapa Mola wao Mlezi. Na Mola wao Mlezi atawalinda 
na adhabu ya Motoni. 


19. Kuleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya mliyo kuwa mkiyatenda. 


20. Watakuwa wameegemea juu ya viti vya enzi vilivyo pangwa kwa safu. Na 
tutawaoza mahuru-—1l-aini. 


21. Na walio amini na dhuriya zao wakawafuata kwa Imani tutawakutanisha nao 
dhuriya zao, na wala hatutawapunja hata kidogo katika vitendo vyao. Kila mtu 
lazima atapata alicho kichuma. 


22. Na tutawapa matunda, na nyama kama watavyo penda. 


23. Watapeana humo bilauri zisio na vinywaji vya kuleta maneno ya upuuzi wala 
dhambi. 


24. Iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu zilizomo katika chaza. 
25. Wataelekeana wakiulizana. 
26. Waseme: Tulikuwa zamani pamoja na ahali zetu tukiogopa; 


27. Basi Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa 
Moto. 


28. Hakika sisi zamani tulikuwa tukimwomba Yeye tu. Hakika Yeye ndiye Mwema 
Mwenye kurehemu. 


29. Basi kumbusha! Kwani wewe, kwa neema ya Mola wako Mlezi, si kuhani wala 
mwendawazimu. 


30. Au wanasema: Huyu ni mtunga mashairi, tunamtarajia kupatilizwa na dahari. 
31. Sema: Tarajieni, na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia. 

32. Au hizo akili zao ndio zinawaamrisha haya, au wao basi ni watu majeuri tu? 
33. Au ndio wanasema: Ameitunga hii! Bali basi tu hawaamini! 

34. Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli. 

35. Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote, au ni wao ndio waumbaji? 
36. Au wao wameziumba mbingu na ardhi? Bali hawana na yakini. 

37. Au wanazo khazina za Mola wako Mlezi au wao ndio wenye madaraka? 


38. Au wanazo ngazi za kusikilizia? Basi huyo msikilizaji wao na alete hoja ilio 


39. Au Yeye Mwenyezi Mungu ana wasichana, na nyinyi ndio mna wavulana? 

40. Au wewe unawaomba ujira, na kwa hivyo ndio wanaelemewa na uzito wa gharama? 
41. Au wanayo ilimu ya ghaibu, nao wameandika? 

42. Au wanataka kufanya vitimbi tu? Lakini hao walio kufuru ndio watakao tegeka. 


43. Au wanae mungu asiye kuwa Mwenyezi Mungu? Subhanallah! Ametaksika Mwenyezi 
Mungu na hao wanao washirikisha naye. 


44. Na hata wange ona pande linatoka mbinguni linaanguka wange sema: Ni mawingu 
yaliyo bebana. 


45. Basi waache mpaka wakutane na siku yao watakapo hilikishwa. 
46. Siku ambayo hila zao hazitawafaa hata kidogo, wala wao hawatanusuriwa. 


47. Na hakika walio dhulumu watapata adhabu nyengine isiyo kuwa hii, lakini 
wengi wao hawajui. 


48. Na ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi. Kwani wewe hakika uko mbele ya macho 
yetu, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi unapo simama, 


49. Na usiku pia mtakase, na zinapo kuchwa nyota. 


SURA 53. SURAT ANNAJM 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa nyota inapo tua, 

Mwenzenu huyu hakupotea, wala hakukosea. 
Wala hatamki kwa matamanio. 

Hayakuwa haya ila ni ufunuo ulio funuliwa; 
Amemfundisha aliye mwingi wa nguvu, 


Mwenye kutua, akatulia, 


Naye yuko juu kabisa upeo wa macho. 


Laa SA AA Ka AA KA Wa 


Kisha akakaribia na akateremka. 


9. Akawa ni kama baina ya mipinde miwili, au karibu zaidi. 

10. Akamfunulia mja wake (Mwenyezi Mungu) alicho mfunulia. 

11. Moyo haukusema uwongo uliyo yaona. 

12. Je! Mnabishana naye kwa aliyo yaona? 

13. Na akamwona mara nyingine, 

14. Penye Mkunazi wa mwisho. 

15. Karibu yake ndiyo ipo Bustani inayo kaliwa. 

16. Kilipo ufunika huo Mkunazi hicho kilicho ufunuika. 

17. Jicho halikuhangaika wala halikuruka mpaka. 

18. Kwa yakini aliona katika Ishara kubwa kabisa za Mola wake Mlezi. 
19. Je! Mmemuona Lata na Uzza? 

20. Na Manaat, mwingine wa tatu? 

21. Je! Nyinyi mnao wana wanaume na Yeye ndio awe na wanawake? 
22. Huo ni mgawanyo wa dhulma! 


23. Hayo hayakuwa ila ni majina mliyo wapa nyinyi na baba zenu. Mwenyezi Mungu 
hakuleta uthibitisho wowote juu ya hayo. Hawafuati ila dhana tu na kipendacho 
nafsi. Na kwa yakini uwongofu ulikwisha wafikia kutoka kwa Mola wao Mlezi. 


24. Ati mtu anakipata kila anacho kitamani? 
25. Mwenyezi Mungu tu ndiye Mwenye dunia na Akhera. 


26. Na wako Malaika wangapi mbinguni, ambao uombezi wao hautafaa chochote isipo 
kuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. 


27. Hakika wasio amini Akhera bila ya shaka wao ndio wanawaita Malaika kwa 
majina ya kike. 


28. Nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipo kuwa wanafuata dhana tu. Na dhana 
haisaidii chochote mbele ya haki. 


29. Basi mwachilie mbali anaye upa kisogo ukumbusho wetu, na wala hataki ila 
maisha ya dunia. 


30. Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako Mlezi ndiye anaye mjua zaidi 
mwenye kuipotea njia yake, na Yeye ndiye anaye mjua zaidi mwenye kuongoka. 


31. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, ili 
awalipe walio tenda ubaya kwa waliyo yatenda, na walio tenda mema awalipe mema. 


32. Ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu, isipo kuwa makosa 
khafifu. Hakika Mola wako Mlezi ni Mkunjufu wa maghfira, naye anakujueni sana 
tangu alipo kuumbeni kutoka kwenye ardhi, na mlipo kuwa mimba matumboni mwa mama 
zenu. Basi msijisifu usafi. Yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. 


33. Je! Umemwona yule aliye geuka? 

34. Na akatoa kidogo, kisha akajizuia? 

35. Je! Anayo huyo ilimu ya ghaibu, basi ndio anaona? 
36. Au hakuambiwa yaliyomo katika Vitabu vya Musa? 
37. Na vya Ibrahimu aliye timiza ahadi? 


38. Ya kwamba hakika nafsi iliyo beba madhambi haibebi madhambi ya mwengine? 


394 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
503 
Sia 
ZA 


Na ya kwamba hatapata mtu ila aliyo yafanya mwenyewe? 
Na kwamba vitendo vyake vitaonekana? 

Kisha ndio atalipwa malipo yake kwa ukamilifu. 

Na kwamba kwao Mola wako Mlezi ndio mwisho. 

Na kwamba Yeye ndiye anaye leta kicheko na kilio. 

Na kwamba Yeye ndiye anaye fisha na kuhuisha. 

Na kwamba Yeye ndiye aliye umba jozi, dume na jike 
Kutokana na mbegu ya uzazi inapo miminwa. 

Na kwamba ni juu yake ufufuo mwengine. 


Na kwamba ni Yeye ndiye anaye tosheleza na kukinaisha. 


waovu zaidi; 


koya YA 
54. 
SD. 
ii ha 
Sis 
58. 
59. 
60. 
oh 
62. 


Na kwamba hakika Yeye ndiye Mola Mlezi wa nyota ya Shii'ra. 
Na kwamba Yeye ndiye aliye waangamiza A'di wa kwanza, 
Na Thamudi hakuwabakisha, 


Na kabla yao kaumu ya Nuhu. Na hao hakika walikuwa ni madhaalimu zaidi, na 


Na miji iliyo pinduliwa, ni Yeye aliye ipindua. 


Vikaifunika vilivyo funika. 


Basi neema gani ya Mola wako Mlezi unayo ifanyia shaka? 


Hili ni Onyo katika maonyo yale yale ya zamani. 
Kiyama kimekaribia! 

Hapana wa kukifichua isipo kuwa Mwenyezi Mungu. 
Je! Mnayastaajabia maneno haya? 

Na mnacheka, wala hamlii? 


Nanyi mmeghafilika? 


Basi msujudieni Mwenyezi Mungu, na mumuabudu. 


SURA 54. SURAT AL-OAMAR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1 
2 
3 
4 
Du 
6 
7 
8 


Saa imekaribia, na mwezi umepasuka! 


Basi jiepushe nao. 


Na wakiona Ishara hugeuka upande na husema: Huu uchawi tu unazidi kuendelea. 
Na wamekanusha na wamefuata matamanio yao. Na kila jambo ni lenye kuthibiti. 
Na bila ya shaka zimewajia khabari zenye makaripio. 


Hikima kaamili; lakini maonyo hayafai kitu! 


Siku atakapo ita mwitaji kuliendea jambo linalo chusha; 


Macho yao yatainama; watatoka makaburini kama nzige walio tawanyika, 


Wanamkimbilia mwitaji, na makafiri wanasema: Hii ni siku ngumu. 


9. Kabla yao kaumu ya Nuhu walikanusha; wakamkanusha mja wetu, na wakasema ni 
mwendawazimu, na akakaripiwa. 


10. Basi akamwomba Mola wake Mlezi akasema: Kwa hakika mimi nimeshindwa, basi 
ninusuru! 


11. Basi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayo miminika. 

12. Na tukazipasua ardhi kwa chemchem, yakakutana maji kwa jambo lilio kadiriwa. 
13. Na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba. 

14.Ikawa inakwenda kwa nadhari yetu, kuwa ni malipo kwa alivyo kuwa amekanushwa. 
15. Na bila ya shaka tuliiacha iwe ni Ishara. Lakini je, yupo anaye kumbuka? 


16. Basi ilikuwaje adhabu yangu, na maonyo yangu. 


17. Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Our'ani iwe nyepesi kufahamika. Lakini yupo 
anaye kumbuka? 


18. Kina A'di walikanusha. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? 

19. Hakika Sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo, 
20. Ukiwang'oa watu kama vigogo vya mitende vilio ng'olewa. 

21. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? 


22. Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Our'ani nyepesi kufahamika; lakini yupo 
anaye kumbuka? 


23. Thamudi waliwakanusha Waonyaji. 


24. Wakasema: Ati tumfuate binaadamu mmoja katika sisi? Basi hivyo sisi tutakuwa 
katika upotofu na kichaa! 


25. Ni yeye tu aliye teremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote? Bali huyu ni 
mwongo mwenye kiburi! 


26. Kesho watajua ni nani huyo mwongo mwenye kiburi. 


27. Hakika Sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu, basi watazame tu na 
ustahamili. 


28. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao; kila sehemu ya maji 
itahudhuriwa na aliye khusika. 


29. Basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja. 
30. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu! 


31. Hakika Sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu, wakawa kama mabuwa ya kujengea 
uwa. 


32. Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Our'ani iwe nyepesi kwa kukumbuka, lakini 
yupo akumbukaye? 


33. Kaumu Lut'i nao waliwakadhibisha Waonyaji. 


34. Hakika Sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe, isipo kuwa wafuasi wa Lut'i. 
Hao tuliwaokoa karibu na alfajiri. 


35. Kwa neema inayo toka kwetu. Hivyo ndivyo tumlipavyo anaye shukuru. 


36. Na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu; lakini wao waliyatilia shaka hayo 
maonyo. 


37. Na walimtaka awape wageni wake. Tukayapofua macho yao, na tukawaambia: 
Onjeni basi adhabu na maonyo yangu! 


38. Na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea. 

39. Basi onjeni adhabu na maonyo yangu! 

40. Na hakika tumeisahilisha Our'ani kuikumbuka. Lakini yupo anaye kumbuka? 
41. Na Waonyaji waliwafikia watu wa Firauni. 


42. Walizikadhibisha Ishara zetu zote, nasi tukawashika kama anavyo shika Mwenye 
nguvu Mwenye uweza. 


43. Je! Makafiri wenu ni bora kuliko hao, au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi 
hamtiwi makosani? 


44. Au ndio wanasema: Sisi ni wengi tutashinda tu. 
45. Wingi wao huu utashindwa, na wao watasukumwa nyuma. 


46. Bali Saa ya Kiyama ndio miadi yao, na Saa hiyo ni nzito zaidi na chungu 
zaidi. 


47. Hakika wakosefu wamo katika upotofu na wazimu. 

48. Siku watakapo kokotwa Motoni kifudifudi waambiwe: Onjeni mguso wa Jahannamu! 
49. Kwa hakika Sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo. 

50. Na amri yetu haikuwa ila ni moja tu, kama kupepesa jicho. 

51. Na bila ya shaka tumekwisha waangamiza wenzenu. Lakini yupo anaye kumbuka? 
52. Na kila jambo walilo lifanya limo vitabuni. 


53. Na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa. 


54. Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na mito. 


55. Katika makalio ya haki kwa Mfalme Mwenye uweza. 


SURA 55. SURAT ARRAH' MAN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Arrah'man, Mwingi wa Rehema 
Amefundisha Our'ani. 
Amemuumba mwanaadamu, 


Akamfundisha kubaini. 


pil 

2 

3 

4 

5. Jua na mwezi huenda kwa hisabu. 

6. Na mimea yenye kutambaa, na miti, inanyenyekea. 
7. Na mbingu ameziinua, na ameweka mizani, 

8. Ili msidhulumu katika mizani. 

9. Na wekeni mizani kwa haki, wala msipunje katika mizani. 
10. Na ardhi ameiweka kwa ajili ya viumbe. 

11. Humo yamo matunda na mitende yenye mafumba. 


12. Na nafaka zenye makapi, na rehani. 


13. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha 


Ta 


Amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo.. 


15. Na akawaumba majini kwa ulimi wa moto. 

16. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha 

17. Mola Mlezi wa mashariki mbili na wa magharibi mbili. 

18. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

19. Anaziendesha bahari mbili zikutane; 

20. Baina yao kipo kizuizi, zisiingiliane. 

21. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

22. Katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marijani. 

23. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

24. Na ni vyake Yeye hivi viendavyo baharini vilivyo undwa kama vilima. 

25. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

26. Kila kilioko juu yake kitatoweka. 

27. Na atabakia Mwenyewe Mola wako Mlezi Mwenye utukufu na ukarimu. 

28. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

29. Vinamwomba Yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi. Kila siku Yeye yumo katika 
mambo. 

30. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

31. Tutakuhisabuni enyi makundi mawili. 

32. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

33. Enyi makundi ya majini na watu! Mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi 


penyeni! Hamtapenya ila kwa kupewa madaraka. 


34. 
35. 
36. 
3iTu 
38: 
3:9: 
40. 
41. 


Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
Mtapelekewa muwako wa moto na shaba; wala hamtashinda. 

Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
Itakapo pasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta. 

Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini. 


Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


Watajuulikana wakosefu kwa alama zao, basi watashikwa kwa nywele zao za 


utosini na kwa miguu. 


42. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

43. Hii ndiyo Jahannamu ambayo wakosefu wakiikanusha. 

44. Watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayo chemka. 

45. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

46. Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi atapata Bustani 
mbili. 

47. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

48. Bustani zenye matawi yaliyo tanda. 


49. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
50. Ndani yake zimo chemchem mbili zinazo pita. 
51. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


52. Humo katika kila matunda zimo namna mbili. 


53. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


54. Wawe wameegemea matandiko yenye bit'ana ya hariri nzito; na matunda ya 
Bustani hizo yapo karibu. 


55. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

56. Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao; hajawagusa mtu kabla yao wala 
jini. 

57. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 

58. Kama kwamba wao ni yakuti na marijani. 
59. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha. 
60. Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani? 

61. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
62. Na zaidi ya hizo zipo Bustani nyengine mbili. 

63. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
64. Za kijani kibivu. 
65. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
66. Na chemchem mbili zinazo furika. 
67. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
68. Imo humo miti ya matunda, na mitende na mikomamanga. 

69. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
70. Humo wamo wanawake wema wazuri. 
71. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
72. Wanawake wazuri wanao tawishwa katika makhema. 

73. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 
74. Hajawagusa mtu wala jini kabla yao. 
75. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


76. Wameegemea juu ya matakia ya kijani na mazulia mazuri. 


77. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha? 


78. Limetukuka jina la Mola wako Mlezi Mwenye utukufu na ukarimu. 


SURA 56. SURAT AL-WAAOIA'H 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Litakapo tukia hilo Tukio 


2. Hapana cha kukanusha kutukia kwake. 


Literemshalo linyanyualo, 

Itakapo tikiswa ardhi kwa mtikiso, 
Na milima itapo sagwasagwa, 

Iwe mavumbi yanayo peperushwa, 

Na nyinyi mtakuwa namna tatu:— 


Basi watakuwepo wa kuliani; je, ni wepi wa kuliani? 


Na wa kushotoni; Je, ni wepi wa kushotoni? 
Na wa mbele watakuwa mbele. 
Hao ndio watakao karibishwa 
Katika Bustani zenye neema. 


Fungu kubwa katika wa mwanzo, 


Na wachache katika wa mwisho. 

Watakuwa juu ya viti vya fakhari vilivyo tonewa. 

Wakiviegemea wakielekeana. 

Wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele, 

Kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem 
Hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa. 

Na matunda wayapendayo, 

Na nyama za ndege kama wanavyo tamani. 

Na Mahurulaini, 

Walio kama mfano wa lulu zilio hifadhiwa. 

Ni malipo kwa waliyo kuwa wakiyatenda. 

Humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi, 

Isipo kuwa maneno ya Salama, Salama. 

Na wale wa mkono wa kulia, ni yepi yatakuwa ya wa kuliani? 
Katika mikunazi isiyo na miba, 29. Na migomba iliyo pangiliwa, 
Na kivuli kilicho tanda, 31. Na maji yanayo miminika, 

Na matunda mengi, 

Hayatindikii wala hayakatazwi, 

Na matandiko yaliyo nyanyuliwa. 


Hakika Sisi tutawaumba (Mahurulaini) upya, 


Na tutawafanya vijana, 

Wanapendana na waume zao, hirimu moja. 
Kwa ajili ya watu wa kuliani. 

Fungu kubwa katika wa mwanzo, 

Na fungu kubwa katika wa mwisho. 3 


Na watu wa kushotoni; je ni yepi ya wa kushotoni? 


safi. 


42. Katika upepo wa moto, na maji yanayo chemka, 

43. Na kivuli cha moshi mweusi, 

44. Si cha kuburudisha wala kustarehesha. 

45. Hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa. 


46. Na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa, 47. Na walikuwa wakisema: 
Tutakapo kufa na tukawa udongo na mafupa, ati ndio tutafufuliwa? 


48. Au baba zetu wa zamani? 

49. Sema: Hakika wa zamani na wa mwisho 

50. Bila ya shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalumu. 
51. Kisha nyinyi, mlio potea, mnao kanusha, 

52. Kwa yakini mtakula mti wa Zaggumu. 

53. Na kwa mti huo mtajaza matumbo. 

54. Na juu yake mtakunywa maji yanayo chemka. 

55. Tena mtakunywa kama wanavyo kunywa ngamia wenye kiu. 
56. Hiyo ndiyo karamu yao Siku ya Malipo. 

57. Sisi tumekuumbeni; basi hamsadiki? 

58. Je! Mnaiona mbegu ya uzazi mnayo idondokeza? 

59. Je! Mnaiumba nyinyi, au ni Sisi ndio Waumbaji? 


60. Sisi tumekuwekeeni mauti; na wala Sisi hatushindwi 61. Kuwaleta wengine 
badala yenu na kukuumbeni nyinyi kwa umbo msilo lijua. 


62. Na bila ya shaka mlikwisha jua umbo la kwanza, basi kwa nini hamkumbuki? 
63. Je! Mnaona makulima mnayo yapanda? 

64. Je! Ni nyinyi mnayo yaotesha au ni Sisi ndio wenye kuotesha? 

65. Tungeli taka tungeli yafanya yakawa mapepe, mkabaki mnastaajabu, 

66. Mkisema: Hakika sisi tumegharimika; 

67. Bali sisi tumenyimwa. 

68. Je! Mnayaona maji mnayo yanywa? 


69. Je! Ni nyinyi mnayo yateremsha kutoka mawinguni au ni Sisi ndio wenye 
kuyateremsha? 


70. Tungeli penda tungeli yafanya ya chumvi. Basi mbona hamshukuru? 
71. Je! Mnauona moto mnao uwasha? 

72. Ni nyinyi mlio uumba mti wake au Sisi ndio Waumbaji? 

73. Sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani. 
74. Basi litakase jina la Mola wako Mlezi aliye Mkuu. 

75. Basi naapa kwa maanguko ya nyota, 

76. Na hakika bila ya shaka hichi ni kiapo kikubwa, laiti mngeli jua! 
77. Hakika hii bila ya shaka ni Our'ani Tukufu, 


78. Katika Kitabu kilicho hifadhiwa. 


79. Hapana akigusaye ila walio takaswa. 

80. Ni uteremsho unao toka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. 

81. Ni maneno haya ndiyo nyinyi mnayapuuza? 

82. Na badala ya kushukuru kwa riziki yenu mnafanya kuwa mnakadhibisha? 
83. Yawaje basi itakapo fika roho kwenye koo, 

84. Na nyinyi wakati huo mnatazama! 


85. Na Sisi tuko karibu zaidi naye kuliko nyinyi. 


86. Na lau kuwa nyinyi hamumo katika mamlaka yangu, 

87. Kwanini hamuirudishi hiyo roho, ikiwa nyinyi mnasema kweli? 

88. Basi akiwa miongoni mwa walio karibishwa, 

89. Basi ni raha, na manukato, na Bustani zenye neema. 

90. Na akiwa katika watu wa upande wa kulia, 

91. Basi ni Salamu kwako uliye miongoni mwa watu wa upande wa kulia. 
92. Na ama akiwa katika walio kadhibisha wapotovu, 

93. Basi karamu yake ni maji yanayo chemka, 


94. Na kutiwa Motoni. 


95. Hakika hii ndiyo haki yenye yakini. 


96. Basi litakase jina la Mola wako Mlezi aliye Mkubwa. 


SURA 57. SURAT AL-H'ADIID 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1.Kinamsabihi kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi. Na 
Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


2. Yeye ndiye Mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Anahuisha na anafisha. Na Yeye 
ni Mwenye uweza wa kila kitu. 


3. Yeye ndiye wa Mwanzo na ndiye wa Mwisho, naye ndiye wa Dhaahiri na wa Siri, 
naye ndiye Mjuzi wa kila kitu. 


4. Yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita; kisha akakaa vyema 
juu ya enzi. Anayajua yanayo ingia katika ardhi na yanayo toka humo, na yanayo 
teremka kutoka mbinguni, na yanayo panda humo. Naye yu pamoja nanyi popote 
mlipo. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona mnayo yatenda. 


5. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake. Na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi 
Mungu. 


6. Anaingiza usiku katika mchana, na anaingiza mchana katika usiku. Na Yeye ni 
Mwenye kuyajua yaliomo vifuani. 


7. Muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake; na toeni katika alivyo kufanyeni 
nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Basi walio amini miongoni mwenu, na wakatoa, 
wana malipo makubwa. 


8. Na mna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu na hali Mtume anakuiteni 
mumuamini Mola wenu Mlezi? Naye amekwisha chukua ahadi yenu, ikiwa nyinyi ni 
Waumini. 


9. Yeye ndiye anaye mteremshia mja wake Aya zinazo bainisha wazi ili akutoeni 
gizani muingie kwenye nuru. Na hakika Mwenyezi Mungu kwenu ni Mpole, Mwenye 
kurehemu. 


10. Na mna nini hata hamtoi katika Njia ya Mwenyezi Mungu, na hali urithi wa 
mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu? Hawawi sawa miongoni mwenu wenye kutoa 
kabla ya Ushindi na wakapigana vita. Hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale 
ambao walio toa baadae na wakapigana. Na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidia 
wema. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda. 


11. Ni nani atakaye mkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, ili amrudishie mardufu, 
na apate malipo ya ukarimu. 


12. Siku utakapo waona Waumini wanaume na Waumini wanawake, nuru yao iko mbele 
yao, na kuliani kwao: Furaha yenu leo —- Bustani zipitazo mito kati yake mtakaa 
humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. 


13. Siku wanaafiki wanaume na wanaafiki wanawake watapo waambia walio amini: 
Tungojeni ili tupate mwangaza katika nuru yenu. Waambiwe: Rejeeni nyuma yenu 
mkaitafute nuru! Utiwe baina yao ukuta wenye mlango — ndani yake mna rehema, na 
nje upande wake wa mbele kuna adhabu. 


14. Watawaita wawaambie: Kwani vile hatukuwa pamoja nanyi? Watawaambia: Ndiyo, 
lakini mlijifitini wenyewe, na mkasitasita, na mkatia shaka, na matamanio ya 
nafsi zenu yakakudanganyeni. mpaka ilipo kuja amri ya Mwenyezi Mungu, na 
mdanganyifu akakudanganyeni msimfuate Mwenyezi Mungu. 


15. Basi leo haitapokelewa kwenu fidia, wala kwa wale walio kufuru. Makaazi yenu 
ni Motoni, ndio bora kwenu; na ni marejeo maovu yalioje! 


16. Je! Wakati haujafika bado kwa walio amini zikanyenyekea nyoyo zao kwa 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki iliyo teremka? Wala wasiwe kama walio pewa 
Kitabu kabla yao, muda wao ukawa mrefu, kwa hivyo nyoyo zao zikawa ngumu, na 
wengi wao wakawa wapotovu. 


17. Jueni kwamba Mwenyezi Mungu huifufua ardhi baada ya kufa kwake. 
Tumekubainishieni Ishara ili mpate kuzingatia. 


18. Kwa hakika wanaume wanao toa sadaka, na wanawake wanao toa sadaka, na 
wakamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, watazidishiwa mardufu na watapata 
malipo ya ukarimu. 


19. Na walio muamini Mwenyezi Mungu na Mitume wake, hao ndio Masidigi na 
Mashahidi mbele ya Mola wao Mlezi. Wao watapata malipo yao na nuru yao. Na walio 
kufuru na wakakadhibisha Ishara zetu, hao ndio watu wa Motoni. 


20. Jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo, na pumbao, na pambo, na 
kujifakhirisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake 
ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake, kisha hunyauka ukayaona 
yamepiga manjano kisha yakawa mabua. Na akhera kuna adhabu kali na maghfira 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi. Na maisha ya dunia si chochote ila ni 
starehe ya udanganyifu. 


21. Kimbilieni msamaha wa Mola wenu Mlezi, na Pepo ambayo upana wake ni kama 
upana wa mbingu na ardhi, iliyo wekewa walio muamini Mwenyezi Mungu na Mitume 
wake. Hiyo ndiyo fadhila ya Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye fadhila kuu. 


22. Hautokei msiba katika ardhi wala katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa 
katika Kitabu kabla hatujauumba. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. 


23. Ili msihuzunike kwa kilicho kupoteeni, wala msijitape kwa alicho kupeni. Na 
Mwenyezi Mungu hampendi kila anaye jivuna akajifakhirisha. 


24. Ambao wanafanya ubakhili, na wanaamrisha watu wafanye ubakhili. Na anaye 
geuka, basi Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujitosha, Msifiwa. 


25. Kwa hakika tuliwatuma Mitume wetu kwa dalili waziwazi, na tukateremsha 
Kitabu pamoja nao na Mizani, ili watu wasimamie uadilifu, na tumeteremsha chuma 
chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu amjue anaye 
mnusuru Yeye na Mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu 
Mwenye kushinda. 


26. Na bila ya shaka tulimtuma Nuhu na Ibrahim, na tukaweka katika dhuriya zao 
Unabii na Kitabu. Basi wapo miongoni mwao walio ongoka, na wengi katika wao ni 
wapotovu. 


27. Tena tukafuatisha nyuma yao Mitume wengine, na tukamfuatisha Isa bin 
Mariamu, na tukampa Injili. Na tukajaalia katika nyoyo za walio mfuata upole na 
rehema. Na umonaki (utawa wa mapadri) wameuzua wao. Sisi hatukuwaandikia hayo, 
ila kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini hawakuufuata inavyo takiwa 
kuufuata. Basi wale walio amini katika wao tuliwapa ujira wao. Na wengi wao ni 
wapotovu. 


28. Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na muaminini Mtume wake, atakupeni 
sehemu mbili katika rehema yake, na atakujaalieni muwe na nuru ya kwenda nayo. 
Na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


29. Ili watu wa Kitabu wajue kwamba wao hawana uweza wowote juu ya fadhila za 
Mwenyezi Mungu. Na fadhila zote zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Humpa 
amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye fadhila kuu. 


SURA 58. SURAT AL-MUJAADALAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. MWENYEZI MUNGU amekwisha sikia usemi wa mwanamke anaye jadiliana nawe juu ya 
mumewe, na anamshitakia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano 
yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia, Mwenye kuona. 


2. Wale miongoni mwenu wanao watenga wake zao, hao si mama zao. Hawakuwa mama 
zao ila wale walio wazaa. Na hakika hao wanasema neno linalo chusha, na la 
uwongo. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kughufiria, Mwenye kusamehe. 


3. Na wale wanao jitenga na wake zao, kisha wakarudia katika yale waliyo yasema, 
basi wamkomboe mtumwa kabla hawajagusana. Mnapewa maonyo kwa hayo. Na Mwenyezi 
Mungu anayajua yote mnayo yatenda. 


4. Na asiye pata mtumwa kumkomboa, basi na afunge miezi miwili mfululizo kabla 
hawajagusana. Na asiye weza hayo basi awalishe masikini sitini. Hayo ni hivyo 
ili mumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi 
Mungu. Na kwa makafiri iko adhabu chungu. 


5. Hakika wanao pinzana na Mwenyezi Mungu na Mtume wake, watadhalilishwa kama 
walivyo dhalilishwa wale walio kuwa kabla yao. Na tulikwisha teremsha Ishara 
zilizo wazi. Na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha. 


6. Siku atapo wafufua Mwenyezi Mungu, na awaambie yale waliyo yatenda. Mwenyezi 
Mungu ameyadhibiti, na wao wameyasahau! Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kushuhudia 
kila kitu. 


7. Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo katika mbingu na vilivyomo 
katika ardhi? Hauwi mnong'ono wa watu watatu ila Yeye huwa ni wane wao, wala wa 
watano ila Yeye huwa ni wa sita wao. Wala wa wachache kuliko hao, wala walio 
wengi zaidi, ila Yeye yu pamoja nao popote pale walipo. Kisha Siku ya Kiyama 
atawaambia waliyo yatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


8. Kwani huwaoni wale walio katazwa kunong'onezana kisha wakayarudia yale yale 
waliyo katazwa, na wakanong'ona juu ya mambo ya dhambi, na ya uadui, na ya 
kumuasi Mtume? Na wakikujia hukuamkia sivyo anavyo kuamkia Mwenyezi Mungu. Na 
husema katika nafsi zao: Mbona Mwenyezi hatuadhibu kwa haya tuyasemayo? Basi 
Jahannamu itawatosha; wataingia humo! Na hayo ndiyo marejeo maovu yaliyoje! 


9. Enyi mlio amini! Mnapo nong'ona msinong'one kwa sababu ya mambo ya madhambi, 
na uadui, na kumuasi Mtume. Bali nong'onezane kwa kutenda mema na kuacha maovu. 
Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa nyote. 


10. Kwa hakika minong'ono hiyo inatokana na Shetani ili awahuzunishe walio 
amini, na wala haitawadhuru chochote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na juu ya 
Mwenyezi Mungu tu ndio wategemee Waumini. 


11. Enyi mlio amini! Mkiambiwa: Fanyeni nafasi katika mabaraza, basi fanyeni 
nafasi. Na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi. Na mkiambiwa: Ondokeni, 
basi ondokeni. Mwenyezi Mungu atawainua walio amini miongoni mwenu, na walio 
pewa ilimu daraja za juu. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda. 


12. Enyi mlio amini! Mnapo sema siri na Mtume, basi tangulizeni sadaka kabla ya 
kusemezana kwenu. Hiyo ni kheri kwenu na usafi zaidi. Na ikiwa hamkupata cha 
kutoa, basi Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


13. Mnachelea kutanguliza hiyo sadaka kabla ya kusemezana kwenu? Ikiwa 
hamkufanya hayo, na Mwenyezi Mungu akapokea toba yenu, basi shikeni Sala, na 
toeni Zaka, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Na Mwenyezi Mungu anazo 
khabari za mnayo yatenda. 


14. Huwaoni wale walio fanya urafiki na watu ambao Mwenyezi Mungu 
amewakasirikia? Hao si katika nyinyi, wala si katika wao. Na huapa kwa uwongo, 
na hali kuwa wanajua. 


15. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali. Kwa hakika waliyo kuwa wakiyatenda 
ni maovu kabisa. 


16. Wamefanya viapo vyao ni ngao, na wakaipinga Njia ya Mwenyezi Mungu. Basi hao 
watapata adhabu ya kufedhehesha. 


17. Hayatawafaa kitu mali yao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio 
watu wa Motoni. Humo watadumu milele. 


18. Siku atakayo wafufua Mwenyezi Mungu wote, wamuwapie kama wanavyo kuwapieni 
nyinyi. Na watadhani kuwa wamepata kitu! Kwa hakika hao ndio waongo. 


19. Shetani amewatawala na akawasahaulisha kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndio 
kundi la Shetani. Kweli hakika kundi la Shetani ndilo lenye kukhasirika. 


20. Hakika wanao mpinga Mwenyezi Mungu na Mtume wake, hao ndio miongoni mwa 
madhalili wa mwisho. 


21. Mwenyezi Mungu ameandika: Hapana shaka Mimi na Mtume wangu tutashinda. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye kushinda. 


22. Huwakuti watu wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho kuwa 
wanawapenda wanao mpinga Mwenyezi Mungu na Mtume wake, hata wakiwa ni baba zao, 
au watoto wao, au ndugu zao, au jamaa zao. Hao ameandika katika nyoyo zao Imani, 
na amewapa nguvu kwa Roho itokayo kwake. Na atawaingiza katika Mabustani 
yapitayo mito kati yake. Humo watakaa daima. Mwenyezi Mungu awe radhi nao, na 
wao wawe radhi naye. Hao ndio Hizbullahi, Kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika Kundi 
la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa. 


SURA 59. SURAT AL-H'ASHRI 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Vinamsabihi, Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo 
katika ardhi. Naye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


2. Yeye ndiye aliye watoa walio kufuru miongoni mwa Watu wa Kitabu katika nyumba 
zao wakati wa uhamisho wa kwanza. Hamkudhani kuwa watatoka, nao walidhani kuwa 
ngome zao zitawalinda na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu aliwafikia kwa 
mahali wasipo patazamia, na akatia woga katika nyoyo zao. Wakawa wanazibomoa 
nyumba zao kwa mikono yao na mikono ya Waumini. Basi zingatieni enyi wenye 
macho! 


3. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingeli waandikia kutoka, angeli waadhibu katika 
dunia. Na katika Akhera watapata adhabu ya Moto. 


4. Hayo ni kwa sababu walimpinga Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Na mwenye 
kumpinga Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. 


5. Mtende wowote mlio ukata au mlio uacha unasimama vile vile juu ya mashina 
yake, basi ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuwahizi wapotovu. 


6. Na mali aliyo leta Mwenyezi Mungu kwa Mtume wake kutoka kwao hamkuyakimbilia 
mbio kwa farasi wala ngamia. Lakini Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka Mitume wake 
juu ya wowote awatakao. Na Mwenyezi Mungu ni Muweza juu ya kila kitu. 


7. Mali aliyo leta Mwenyezi Mungu kwa Mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji 
ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya Mtume, na jamaa, na mayatima, na 
masikini, na msafiri, ili yasiwe yakizunguka baina ya matajiri tu miongoni 
mwenu. Na anacho kupeni Mtume chukueni, na anacho kukatazeni jiepusheni nacho. 
Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. 


8. Wapewe mafakiri Wahajiri walio tolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya 
kutafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi zake, na wanamsaidia 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Hao ndio wa kweli. 


9. Na walio na maskani zao na Imani yao kabla yao, wanawapenda walio hamia kwao, 
wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyo pewa (Wahajiri), bali 
wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na mwenye 
kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. 


10. Na walio kuja baada yao wanasema: Mola wetu Mlezi! Tughufirie sisi na ndugu 
zetu walio tutangulia kwa Imani, wala usijaalie ndani ya nyoyo zetu undani kwa 
walio amini. Mola wetu Mlezi! Hakika Wewe ni Mpole na Mwenye kurehemu. 


11. Huwaoni wanao fanya unaafiki wanawaambia ndugu zao walio kufuru katika Watu 
wa Kitabu: Mkitolewa na sisi lazima tutatoka pamoja nanyi, wala hatutamt'ii 
yeyote kabisa dhidi yenu. Na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni. Na Mwenyezi 
Mungu anashuhudia kuwa hao hakika bila ya shaka ni waongo. 


12. Pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao, na wakipigwa vita hawatawasaidia. Na 
kama wakiwasaidia basi watageuza migongo; kisha hawatanusuriwa. 


13. Hakika nyinyi ni kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko Mwenyezi Mungu. Hayo 
ni kwa kuwa hao ni watu wasio fahamu kitu. 


14. Hawatapigana nanyi kwa mkusanyiko isipo kuwa katika vijiji vilivyo zatitiwa 
kwa ngome, au nyuma ya kuta. Wao kwa wao vita vyao ni vikali. Utawadhania kuwa 
wako pamoja, kumbe nyoyo zao ni mbali mbali. Hayo ni kwa kuwa wao ni watu wasio 
na akili. 


15. Ni kama mfano wa walio kuwa kabla yao hivi karibuni. Walionja uovu wa mambo 
yao. Nao watapata adhabu iliyo chungu. 


16. Ni kama mfano wa Shetani anapo mwambia mtu: Kufuru. Na akikufuru humwambia: 
Mimi si pamoja nawe. Hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa 
walimwengu wote. 


17. Basi ikawa mwisho wa wote wawili hao ni kuingia Motoni, wadumu humo daima; 
na hiyo ndiyo jaza ya madhaalimu. 


18. Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kila nafsi iangalie inayo 
yatanguliza kwa ajili ya Kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu 
anazo khabari ya mnayo yatenda. 


19. Wala msiwe kama wale walio msahau Mwenyezi Mungu, na Yeye akawasahaulisha 
nafsi zao. Hao ndio wapotovu. 


20. Hawawi sawa watu wa Motoni na watu wa Peponi. Watu wa Peponi ndio wenye 
kufuzu. 


21. Lau kuwa tumeiteremsha hii Our'ani juu ya mlima, basi bila ya shaka ungeli 
uona ukinyenyekea, ukipasuka kwa khofu ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo mifano 
tunawapigia watu ili wafikiri. 


22. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, ambaye hapana mungu isipo kuwa Yeye tu. Mwenye 
kuyajua yaliyo fichikana na yanayo onekana. Yeye ndiye Mwingi wa rehema, Mwenye 
kurehemu. 


23. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu isipo kuwa Yeye tu. Mfalme, 
Mtakatifu, Mwenye salama, Mtoaji wa amani, Mwenye kuyaendesha Mwenyewe mambo 
yake, Mwenye nguvu, Anaye fanya analo litaka, Mkubwa, Ametakasika Mwenyezi Mungu 
na hayo wanayo mshirikisha nayo. 


24. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Muumbaji, Mtengenezaji, Mtia sura, Mwenye majina 
mazuri kabisa. Kila kilioko katika mbingu na ardhi kinamtakasa, naye ni Mwenye 
kushinda, Mwenye hikima. 


SURA 60. SURAT AL-MUMTAH' INAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Enyi mlio amini! Msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki mkiwapa 
mapenzi, na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyo kujieni, wakamfukuza Mtume na 
nyinyi kwa sababu mnamuamini Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wenu. Mnapotoka kwa 
ajili ya Jihadi katika Njia yangu na kutafuta radhi yangu, mnafanya urafiki nao 
kwa siri, na Mimi nayajua mnayo yaficha na mnayo dhihirisha. Na mwenye kufanya 
hayo kati yenu basi ameipotea njia ya sawa. 


2. Wakikuwezeni wanakuwa maadui zenu, na wanakukunjulieni mikono yao na ndimi 
zao kwa uovu. Na wanapenda muwe makafiri. 


3. Hawatakufaeni jamaa zenu, wala watoto wenu Siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu 
atapambanua baina yenu, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayo yatenda. 


4. Hakika nyinyi mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahim na wale walio kuwa pamoja 
naye, walipo waambia watu wao: Hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayo 
yaabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Tunakukataeni; na umekwisha dhihiri uadui na 
chuki baina yetu na nyinyi mpaka mtakapo muamini Mwenyezi Mungu peke yake. Isipo 
kuwa kauli ya Ibrahim kumwambia baba yake: Hakika nitakuombea msamaha, wala 
similiki chochote kwa ajili yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Mola wetu Mlezi! Juu 
yako tumetegemea, na kwako tumeelekea, na kwako ndio marejeo. 


5. Mola wetu Mlezi! Usitufanyie mtihani kwa walio kufuru. Na tusamehe, Mola wetu 
Mlezi. Hakika Wewe ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


6. Kwa yakini umekuwa mfano mzuri kwenu katika mwendo wao, kwa anaye mtarajia 
Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na mwenye kugeuka basi hakika Mwnyezi Mungu ni 
Mwenye kujitosha, Msifiwa. 


7. Asaa Mwenyezi Mungu akatia mapenzi baina yenu na hao maadui zenu, na Mwenyezi 
Mungu ni Mweza, na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. 


8. Mwenyezi Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao 
hawakukupigeni vita, wala hawakukutoeni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda 
wafanyao uadilifu. 


9. Hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale walio kupigeni 
vita, na wakakutoeni makwenu, na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu. Na wanao 
wafanya hao marafiki basi hao ndio madhaalimu. 


10. Enyi mlio amini! Wakikujilieni wanawake Waumini walio hama, basi wafanyieni 
mtihani — Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujua zaidi Imani yao. Mkiwa mnawajua kuwa 
ni Waumini basi msiwarudishe kwa makafiri. Wanawake hao si halali kwa hao 
makafiri, wala hao makafiri hawahalalikii wanawake Waumini. Na wapeni hao 
wanaume mahari walio toa. Wala hapana makosa kwenu kuwaoa mkiwapa mahari yao. 
Wala msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu. Na takeni mlicho 
kitoa, na wao watake walicho kitoa. Hiyo ndiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu anayo 
kuhukumuni. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye hikima. 


11. Na akitoroka yeyote katika wake zenu kwenda kwa makafiri, tena ikatokea 
mkapata ngawira, basi wapeni walio kimbiwa na wake zao kiasi cha mahari waliyo 
yatoa. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamuamini. 


12. Ewe Nabii! Watakapo kujia wanawake Waumini wanakuahidi ya kwamba 
hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, 
wala hawatawauwa watoto wao, wala hawataleta uzushi wanao uzua tu wenyewe baina 
ya mikono yao na miguu yao, wala hawatakuasi katika jambo jema, basi peana nao 
ahadi, na uwatakie maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwingi 
maghfira, Mwenye kurehemu. 


13. Enyi mlio amini! Msiwafanye rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu 
amewakasirikia. Hao wamekwisha kata tamaa ya Akhera, kama makafiri walivyo 
wakatia tamaa watu wa makaburini. 


SURA 61. SURAT ASS'AF 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Yeye ni 
Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


2. Enyi mlio amini! Kwa nini mnasema msiyo yatenda? 
3. Yanachukiza vikubwa mno kwa Mwenyezi Mungu kuwa mnasema msiyo yatenda. 


4. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanao pigana katika Njia yake kwa safu 
kama jengo lilio kamatana. 


5. Na Musa alipo waambia watu wake: Enyi watu wangu! Kwa nini mnaniudhi, nanyi 
mnajua kuwa hakika mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu niliye tumwa kwenu? Walipo 
potoka, Mwenyezi Mungu aliziachia nyoyo zao zipotoke. Na Mwenyezi Mungu 
hawaongoi watu wapotovu. 


6. Na Isa bin Mariamu alipo sema: Enyi Wana wa Israili! Hakika mimi ni Mtume wa 
Mwenyezi Mungu kwenu, ninaye thibitisha yaliyo kuwa kabla yangu katika Taurati, 
na mwenye kubashiria kuja Mtume atakaye kuja baada yangu; jina lake ni Ahmad! 
Lakini alipo waletea hoja zilizo wazi, walisema: Huu ni uchawi ulio dhaahiri! 


7. Na ni nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule anaye mzulia Mwenyezi Mungu 
uwongo, naye anaitwa kwenye Uislamu? Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu 
madhaalimu. 


8. Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao. Na Mwenyezi Mungu 
atakamilisha nuru yake ijapo kuwa makafiri watachukia. 


9. Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na Dini ya haki ili ipate 
kuzishinda dini zote, ijapo kuwa washirikina watachukia. 


10. Enyi mlio amini! Nikuonyesheni biashara itakayo kuokoeni na adhabu iliyo 
chungu? 


11. Muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na piganeni Jihadi katika Njia ya 
Mwenyezi Mungu kwa mali yenu na nafsi zenu. Haya ni bora kwenu, ikiwa nyinyi 
mnajua. 


12. Atakusameheni dhambi zenu, na atakutieni katika Mabustani yapitiwayo na mito 
kati yake, na maskani nzuri nzuri katika Bustani za milele. Huko ndio kufuzu 
kukubwa. 


13. Na kinginecho mkipendacho, nacho ni nu itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na 
ushindi ulio karibu! Na wabashirieni Waumini! 


14. Enyi mlio amini! Kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, kama alivyo sema Isa 
bin Mariamu kuwaambia wanafunzi wake: Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? 
Wakasema wanafunzi: Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu! Basi taifa moja la Wana 
wa Israili liliamini, na taifa jingine lilikufuru. Basi tukawaunga mkono walio 
amini dhidi ya maadui zao, wakawa wenye kushinda. 


SURA 62. SURAT AL-JUMUA' 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu, Mfalme, 
Mtakatifu, Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


2. Yeye ndiye aliye mpeleka Mtume kwenye watu wasio jua kusoma, awasomee Aya 
zake na awatakase, na awafunze Kitabu na hikima, ijapo kuwa kabla ya haya 
walikuwa katika upotofu ulio dhaahiri. 


3. Na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao. Na Yeye ndiye Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima. 


4. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anayo mpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye fadhila kubwa. 


5. Mfano wa walio bebeshwa Taurati kisha wasiibebe, ni mfano wa punda anaye beba 
vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu walio kadhibisha Ishara za 
Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhaalimu. 


6. Sema: Enyi mlio Mayahudi! Ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi 
Mungu pasipo kuwa watu wengine, basi yatamanini mauti, ikiwa mnasema kweli. 


7. Wala hawatayatamani kabisa, kwa sababu ya iliyo kwisha yatanguliza mikono 
yao. Na Mwenyezi Mungu anawajua walio dhulumu. 


8. Sema: Hayo mauti mnayo yakimbia, bila ya shaka yatakukuteni. Kisha 
mtarudishwa kwa Mwenye kuyajua yaliyo fichikana na yanayo onekana. Hapo 
atakwambieni mliyo kuwa mkiyatenda. 


9. Enyi mlio amini! Ikiadhiniwa Sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri 
ya Mwenyezi Mungu, na wacheni biashara. Hayo ni bora kwenu, lau kama mnajua. 


10. Na itakapo kwisha Sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi 
Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. 


11. Na wanapo iona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na wakakuacha 
umesimama. Sema: Yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mbora wa watoa riziki. 


SURA 63. SURAT AL-MUNAAFIOUN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Wanapo kujia wanaafiki husema: Tunashuhudia ya kuwa wewe ni Mtume wa Mwenyezi 
Mungu. Na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na 
Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanaafiki ni waongo. 


2. Wamevifanya viapo vyao ni kinga, na wao wakajizuia kuifuata Njia ya Mwenyezi 
Mungu. Hakika ni mabaya kabisa waliyo kuwa wakiyafanya. 


3. Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini, kisha wakakufuru; kwa hivyo umepigwa 
muhuri juu ya nyoyo zao. Kwa hivyo hawafahamu lolote. 


4. Na unapo waona, miili yao inakupendeza, na wakisema, unasikiliza usemi wao. 
Lakini wao ni kama magogo yaliyo egemezwa. Wao hudhania kila ukelele unao pigwa 
ni kwa ajili yao. Hao ni maadui; tahadhari nao. Mwenyezi Mungu awaangamizilie 
mbali! Vipi wanapotoka na haki? 


5. Na wanapo ambiwa: Njooni ili Mtume wa Mwenyezi Mungu akuombeeni maghfira, 
huvigeuza vichwa vyao, na unawaona wanageuka nao wamejaa kiburi. 


6. Sawa sawa kwao, ukiwatakia maghfira au hukuwatakia maghfira, Mwenyezi Mungu 
hatawaghufiria. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. 


7. Hao ndio wanao sema: Msitoe mali kwa ajili ya walioko kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, ili waondokelee mbali! Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye khazina za mbingu 
na ardhi, lakini wanaafiki hawafahamu. 


8. Wanasema: Tukirejea Madina mwenye utukufu zaidi bila ya shaka atamfukuza 
aliye mnyonge. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye utukufu — Yeye, na Mtume wake, na 
Waumini. Lakini wanaafiki hawajui. 


9. Enyi mlio amini! Yasikusahaulisheni mali yenu, wala watoto wenu, kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu. Na wenye kufanya hayo ndio walio khasiri. 


10. Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena 
hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka, 
na niwe katika watu wema? 


11. Wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapo fika ajali yake; na 
Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda. 


SURA 64. SURAT ATTAGHAABUN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Kinamtakasa Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi. 
Ufalme ni wake, na sifa njema ni zake. Na Yeye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. 


2. Yeye ndiye aliye kuumbeni. Miongoni mwenu yupo aliye kafiri, na yupo aliye 
Muumini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayo yatenda. 


3. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na akakupeni sura, na akazifanya nzuri 
zenu. Na marudio ni kwake. 


4. Anajua viliomo katika mbingu na ardhi, na anajua mnayo yaficha na mnayo 
yatangaza. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa yaliomo vifuani. 


5. Kwani haikukujieni khabari ya walio kufuru kabla, wakaonja matokeo mabaya ya 
mambo yao? Na wao wana adhabu iliyo chungu. 


6. Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia Mitume wao kwa hoja zilizo wazi, nao 
wakasema: Hivyo binaadamu ndio atuongoe? Basi wakakufuru, na wakageuka upande. 
Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao. Na Mwenyezi Mungu ni Mkwasi, si mhitaji, 
naye ni Msifiwa. 


7. Walio kufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema: Kwani? Naapa kwa Mola wangu 
Mlezi! Hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mliyo yatenda. 
Na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. 


8. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na Nuru tuliyo iteremsha. Na 
Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda. 


9. Siku atakayo kukusanyeni kwa ajili ya Siku ya Mkusanyiko; hiyo ni siku ya 
kupunjana. Na anaye muamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamfutia maovu 
yake, na atamuingiza katika Mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito, watadumu 
humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. 


10. Na walio kufuru na wakakadhibisha Ishara zetu, hao ni watu wa Motoni, 
watadumu humo milele. Na hayo ndiyo marudio mabaya. 


11. Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumuamini 
Mwenyezi Mungu huuongoa moyo wake. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


12. Na mt'iini Mwenyezi Mungu, na mt'iini Mtume. Mkigeuka, basi hakika juu ya 
Mtume wetu ni kufikisha (Ujumbe wake) kwa uwazi tu. 


13. Mwenyezi Mungu, hapana mungu isipo kuwa Yeye. Na juu ya Mwenyezi Mungu 
nawategemee Waumini. 


14. Enyi mlio amini! Hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wamo maadui 
zenu. Basi tahadharini nao. Na mkisamehe, na mkapuuza, na mkaghufiria basi 
hakika Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa maghfira, Mwenye kurehemu. 


15. Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio. Na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira 
mkubwa. 


l6. Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, na sikieni, na t'iini, na toeni, 
itakuwa kheri kwa nafsi zenu. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi 
hao ndio walio fanikiwa. 


17. Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu, na 
atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa shukra, Mpole. 


18. Mwenye kujua siri na dhaahiri, Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


SURA 65. SURAT ATT'ALAAO 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Ewe Nabii! Mtakapo wapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa 
eda zao. Na fanyeni hisabu ya eda. Na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu Mlezi. 
Msiwatoe katika nyumba zao, wala wasitoke wenyewe, ila wakifanya jambo la uchafu 
ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msiikiuke. Na mwenye kuikiuka 
mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui; labda Mwenyezi 
Mungu ataleta jambo Jengine baada ya haya. 


2. Basi wanapo fikia muda wao, ima warejeeni muwaweke kwa wema, au farikianeni 
nao kwa wema. Na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu. Na 
simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyo agizwa 
anaye muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Na anaye mcha Mwenyezi Mungu 
humtengezea njia ya kutokea. 


3.Na humruzuku kwa jiha asiyo tazamia. Na anaye mtegemea Mwenyezi Mungu Yeye 
humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajaalia 
kila kitu na kipimo chake. 


4. Na wale walio sita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayo shaka, basi 
muda wa eda yao ni miezi mitatu, pamoja na ambao hawapati hedhi. Na wenye mimba 
eda yao mpaka watakapo zaa. Na anaye mcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu 
humfanyia mambo yake kuwa mepesi. 


5. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anaye mcha Mwenyezi Mungu 
atamfutia maovu yake, na atampa ujira mkubwa. 


6. Wawekeni humo humo mnamo kaa nyinyi kwa kadiri ya pato lenu, wala msiwaletee 
madhara kwa kuwadhiki. Na wakiwa wana mimba, wagharimieni mpaka wajifungue. Na 
wakikunyonyesheeni, basi wapeni ujira wao, na shaurianeni kwa wema. Na mkiona 
uzito kati yenu, basi amnyonyeshee mwanamke mwengine. 


7. Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake, na mwenye dhiki atoe katika alicho 
mpa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alicho 
mpa. Mwenyezi Mungu atajaalia baada ya dhiki faraji. 


8. Na miji mingapi iliyo vunja amri ya Mola wake Mlezi na Mitume wake, basi 
tuliihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. 


9. Basi ikauonja ubaya wa mambo yake; na mwisho wa mambo yao ilikuwa khasara. 


10. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, enyi 
wenye akili, mlio amini! Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni Ukumbusho, 


11. Mtume anaye kusomeeni Aya za Mwenyezi Mungu zinazo bainisha, ili kuwatoa 
walio amini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na mwenye 
kumuamini Mwenyezi Mungu, na akatenda mema, atamwingiza katika Bustani zipitazo 
mito kati yake, wadumu humo milele. Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri. 


12. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu saba, na ardhi kwa mfano wa 
hizo. Amri zake zinashuka baina yao, ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
uweza juu ya kila kitu, na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu kukijua 
vilivyo kwa ilimu yake. 


SURA 66. SURAT ATTAH'RIIM 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Ewe Nabii! Kwa nini unaharimisha alicho kuhalilishia Mwenyezi Mungu? 
Unatafuta kuwaridhi wake zako. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye 
kurehemu. 


2. Hakika Mwenyezi Mungu kakupeni Sharia ya kufungua viapo vyenu, na Mwenyezi 
Mungu ni Mola wenu. Na Yeye ni Mwenye kujua, Mwenye hikima. 


3. Na Nabii alipo mwambia mmoja wa wake zake jambo la siri. Basi alipo litangaza 
yule mke, na Mwenyezi Mungu akamdhihirishia Mtume, alimjuvya sehemu na akaacha 
sehemu nyengine. Alipo mwambia hayo, huyo mke akasema: Nani aliye kwambia haya? 
Mtume akasema: Kaniambia Mjuzi Mwenye khabari zote! 


4. Kama nyinyi wawili hamkutubia kwa Mwenyezi Mungu, basi nyoyo zenu zimekwisha 
elekea huko. Na mkisaidiana dhidi yake (Mtume), basi hakika Mwenyezi Mungu ndiye 
kipenzi chake, na Jibrili, na Waumini wema, na zaidi ya hayo Malaika pia 
watasaidia. 


5. Asaa Mola wake Mlezi, akikupeni talaka, akampa wake wengine badala yenu 
nyinyi, walio bora kuliko nyinyi, wanynyekevu, Waumini, wat'awa, walio tubu, 
wenye kushika ibada, wafanyao kheri, wajane na wanawari. 


6. Enyi mlio amini! Jilindeni nafsi zenu na ahali zenu na Moto ambao kuni zake 
ni watu na mawe. Wanausimamia Malaika wakali, wenye nguvu, hawamuasi Mwenyezi 
Mungu kwa anayo waamrisha, na wanatenda wanayo amrishwa. 


7. Enyi mlio kufuru! Msilete udhuru leo. Hakika mnalipwa mliyo kuwa mkiyatenda. 


8. Enyi mlio amini! Tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli! Asaa Mola 
wenu Mlezi akakufutieni maovu yenu na akakuingizeni katika Pepo zipitazo mito 
kati yake, siku ambayo Mwenyezi Mungu hatamdhalilisha Nabii na walio amini 
pamoja naye. Nuru yao inakwenda mbele yao na pande zao za kulia, na huku 
wanasema: Mola wetu Mlezi! Tutimilizie nuru yetu, na utughufirie! Hakika Wewe ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu. 


9. Ewe Nabii! Pambana na makafiri na wanaafiki, na kuwa mgumu kwao! Na makaazi 
yao ni Jahannamu. Na hayo ni marejeo mabaya. 


10. Mwenyezi Mungu amewapigia mfano walio kufuru: mke wa Nuhu na mke wa Lut'i. 
Walikuwa chini ya waja wetu wema wawili miongoni mwa waja wetu. Lakini 
wakawakhuni waume zao, nao wasiwafae kitu. Na ikasemwa: Ingieni Motoni pamoja na 
wanao ingia! 


11. Na Mwenyezi Mungu amewapigia mfano walio amini — mkewe Firauni, alipo sema: 
Mola wangu Mlezi! Nijengee kwako nyumba Peponi, na uniokoe na Firauni na vitendo 
vyake, na uniokoe na watu madhaalimu. 


12. Na Mariamu binti wa Imrani, aliye linda ubikira wake, na tukampulizia humo 
kutoka roho yetu, na akayasadiki maneno ya Mola wake Mlezi na Vitabu vyake, na 
alikuwa miongoni mwa wat'iifu. 


SURA 67. SURAT AL-MULK 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. AMETUKUKA ambaye mkononi mwake umo Ufalme wote; na Yeye ni Mwenye uweza juu 
ya kila kitu. 


2. Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye 
vitendo vizuri zaidi. Na Yeye ni Mwenye nguvu na Mwenye msamaha. 


3. Aliye umba mbingu saba kwa matabaka. Huoni tafauti yoyote katika uumbaji wa 
Mwingi wa Rehema. Hebu rudisha nadhari! Unaona kosa lolote? 


4. Tena rudisha nadhari mara mbili, nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya 
kuwa imehizika nayo imechoka. 


5. Na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa, na tumeyafanya ili 
kuwapigia mashetani, na tumewaandalia adhabu ya Moto uwakao kwa nguvu. 


6. Na kwa walio mkufuru Mola wao Mlezi ipo adhabu ya Jahannamu. Na ni marejeo 
maovu yalioje hayo! 


7. Watakapo tupwa humo watausikia mngurumo wake na huku inafoka. 


8. Inakaribia kupasuka kwa hasira. Kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake 
huwauliza: Kwani hakukujieni mwonyaji? 


9. Watasema: Kwani! Ametujia mwonyaji, lakini tulimkadhibisha, na tukasema: 
Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote. Nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa! 


10. Na watasema: Lau kuwa tungeli sikia, au tungeli kuwa na akili, tusingeli 
kuwa katika watu wa Motoni! 


11. Wakakiri dhambi zao. Basi kuangamia ni kwa watu wa Motoni! 


12. Hakika wanao mwogopa Mola wao Mlezi kwa ghaibu, watapata maghfira na ujira 
mkubwa. 


13. Na ficheni kauli zenu, au zitangazeni; hakika Yeye ni Mjuzi wa yaliyomo 
vifuani. 


14. Asijue aliye umba, naye ndiye Mjua siri, Mwenye khabari? 


15. Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika 
pande zake, na kuleni katika riziki zake. Na kwake Yeye ndio kufufuliwa. 


16. Mnadhani mko salama kwa alioko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi, na 
tahamaki hiyo inatikisika! 


17. Au mnadhani mko salama kwa alioko juu ya kuwa Yeye hakupelekeeni kimbunga 
chenye changarawe? Mtajua vipi maonyo yangu? 
18. Na bila ya shaka walikwisha kanusha walio kuwa kabla yao; basi kulikuwaje 


kukasirika kwangu? 


19. Kwani hawawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyo zikunjua mbawa zao, na 
kuzikunja? Hawawashikilii ila Mwingi wa rehema. Hakika Yeye ni Mwenye kuona kila 
kitu. 


20. Au ni lipi hilo jeshi lenu la kukunusuruni badala ya Mwingi wa Rehema? 
Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. 


21. Au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama Yeye akizuia riziki yake? Bali 
wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki. 


22. Je! Anaye kwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi, au yule anaye 
kwenda sawasawa katika Njia Iliyo Nyooka? 


23. Sema: Yeye ndiye aliye kuumbeni tangu mwanzo, na akakupeni masikio na macho, 
na nyoyo. Ni kidogo kabisa shukrani zenu. 


24. Sema: Yeye ndiye aliye kutawanyeni katika ardhi, na kwake mtakusanywa. 
25. Na wanasema: Lini ahadi hii, ikiwa mnasema kweli? 


26. Sema: Hakika ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu; na hakika mimi ni mwonyaji 
tu mwenye kubainisha. 


27. Lakini watakapo iona karibu, nyuso za walio kufuru zitahuzunishwa, na 
itasemwa: Hayo ndiyo mliyo kuwa mkiyaomba. 


28. Sema: Mwaonaje, ikiwa Mwenyezi Mungu atanihiliki mimi na walio pamoja nami, 
au akiturehemu, ni nani atakaye walinda makafiri na adhabu chungu? 


29. Sema: Yeye ndiye Mwingi wa Rehema; tunamuamini Yeye, na juu yake 
tunategemea. Mtakuja jua ni nani aliye katika upotovu ulio dhaahiri. 


30. Sema: Mwaonaje, yakiwa maji yenu yamedidimia chini, nani atakueleteeni maji 
yanayo miminika? 


SURA 68. SURAT AL-OALAM 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Nuun. Naapa kwa kalamu na yale wayaandikayo, 
Kwa neema ya Mola wako Mlezi wewe si mwendawazimu. 


Na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika. 


Karibu utaona, na wao wataona, 


Ni nani kati yenu aliye pandwa na wazimu. 


1 
2 
3 
4. Na hakika wewe una tabia tukufu. 
5 
6 
y 


Hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye ajuaye zaidi nani aliye ipotea Njia yake, 
na Yeye ndiye anaye wajua zaidi walio ongoka. 


8. Basi usiwat'ii wanao kadhibisha. 

9. Wanatamani lau unge lainisha ili nao wakulainishie. 

10. Wala usimt'ii kila mwingi wa kuapa wa kudharauliwa, 

11. Mtapitapi, apitaye akifitini, 

12. Mwenye kuzuia kheri, dhaalimu, mwingi wa madhambi, 

13. Mkavu, na juu ya hayo, mshari, amejipachika tu. 

14. Ati kwa kuwa ana mali na watoto! 

15. Anapo somewa Aya zetu, husema: Hizi ni simulizi za uwongo za watu wa zamani! 
16. Tutamtia kovu juu ya pua yake. 


17. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyo wajaribu wale wenye shamba, walipo apa 
kwamba watayavuna mazao yake itakapo kuwa asubuhi. 


18. Wala hawakusema: Mungu akipenda! 


19. Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi, nao wamelala! 
20. Likawa kama usiku wa giza. 

21. Asubuhi wakaitana. 

22. Ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. 

23. Basi walikwenda na huku wakinong'onezana, 

24. Ya kuwa leo hata masikini mmoja asikuingilieni. 

25. Na walikwenda asubuhi, nao wameshikilia azimio hilo. 

26. Basi walipo liona, wakasema: Hakika tumepotea! 

27. Bali tumenyimwa! 

28. Mbora wao akasema: Sikukwambieni, kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu? 
29. Wakasema: Ametakasika Mola wetu Mlezi! Hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. 
30. Basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao. 

31. Wakasema: Ole wetu! Tulikuwa tumeikiuka mipaka! 


32. Asaa Mola wetu Mlezi akatubadilishia lilio bora kuliko hili. Hakika sisi ni 
wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi. 


33. Namna hivi yanakuwa mateso, na bila ya shaka mateso ya Akhera ni makubwa 
zaidi, laiti wangeli jua! 


34. Hakika wachamngu watakuwa na Bustani za neema kwa Mola wao Mlezi. 
35. Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? 

36. Mna nini? Mnahukumu vipi? 

37. Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma? 

38. Kuwa mtapata humo mnayo yapenda? 


39. Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika Siku ya Kiyama ya kuwa hakika 
mtapata kila mnayo jihukumia? 


40. Waulize: Ni nani miongoni mwao dhamini wa haya? 
41. Au wanao washirika? Basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. 
42. Siku utakapo wekwa wazi mundi, na wataitwa kusujudu, lakini hawataweza, 


43. Macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika. Na hakika walikuwa wakiitwa 
wasujudu walipo kuwa wazima — 


44. Basi niache na wanao kadhibisha maneno haya! Tutawavutia kidogo kidogo kwa 
mahali wasipo pajua. 


45. Na ninawapururia muhula; hakika hila zangu ni imara. 
46. Au unawaomba ujira, na wao wanaemewa na gharama hiyo? 
47. Au iko kwao siri, basi wao wanaiandika? 


48. Basi ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi, wala usiwe kama mmezwa na samaki, 
alipo nadi naye kazongwa. 


49. Kama isingeli mfikia neema kutoka kwa Mola wake Mlezi, bila ya shaka angeli 
tupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa. 


50. Lakini Mola wake Mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. 


51. Na walio kufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao, wanapo sikia 
mawaidha, na wanasema: Hakika yeye ni mwendawazimu. 


52. Na hayakuwa haya, ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. 


SURA 69. SURAT AL-H'AAOOAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Tukio la haki. 
Nini hilo Tukio la haki? 


Na nini kitakujuulisha nini hilo Tukio la haki? 


1 
2 
3 
4. Thamudi na A'di waliukadhibisha Msiba unao situsha. 
5. Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno. 

6. Na ama A'di waliangamizwa kwa upepo mkali usio zuilika. 
7 


. Alio wapelekea masiku saba, na siku nane, mfululizo bila ya kusita. Utaona 
watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yalio wazi ndani. 


8. Basi je! Unamwona mmoja wao aliye baki? 


9. Na Firauni na walio mtangulia, na miji iliyo pinduliwa chini juu, walileta 
khatia. 


10. Wakamuasi Mtume wa Mola wao Mlezi, ndipo Yeye Mola akawakamata kwa mkamato 
ulio zidi nguvu. 


11. Maji yalipo furika Sisi tulikupandisheni katika safina, 


12. Ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalo sikia 
liyahifadhi. 


13. Na litapo pulizwa barugumu mpulizo mmoja tu, 
14. Na ardhi na milima ikaondolewa, na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja, 
15. Siku hiyo ndio Tukio litatukia. 


16. Na mbingu zitapasuka, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa. 


17. Na Malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu; na wanane juu ya hawa watakuwa 
wamebeba Kiti cha Enzi cha Mola wako Mlezi. 


18. Siku hiyo mtahudhurishwa —- haitafichika siri yoyote yenu. 


19. Basi ama atakaye pewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, atasema: Haya 
someni kitabu changu! 


20. Hakika nalijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu. 
21. Basi yeye atakuwa katika maisha ya kupendeza, 
22. Katika Bustani ya Juu, 

23. Matunda yake yakaribu. 


24. Waambiwe: Kuleni na mnywe kwa furaha kwa sababu ya mlivyo tanguliza katika 
siku zilizo pita. 


25. Na ama atakaye pewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto, basi yeye 
atasema: Laiti nisingeli pewa kitabu changu! 


26. 
MA 
28. 
294 
30. 
3 
32. 
33. 
34. 
35. 
36 
3i7a 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 


49. 
kadh 


501 
Sh 
SA 


KWA 


Wala nisingeli jua nini hisabu yangu. 

Laiti mauti ndiyo yangeli kuwa ya kunimaliza kabisa. 

Mali yangu hayakunifaa kitu. 

Madaraka yangu yamenipotea. 

(Pasemwe): Mshikeni! Mtieni pingu! 

Kisha mtupeni Motoni! 

Tena mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa dhiraa sabiini! 
Kwani huyo hakika alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
Wala hahimizi kulisha masikini. 

Basi leo hapa hana jamaa wa kumwonea uchungu, 

Wala hana chakula ila usaha wa watu wa Motoni. 

Chakula hicho hawakili ila wakosefu. 

Basi naapa kwa mnavyo viona, 

Na msivyo viona, 

Kwa hakika hii ni kauli iliyo letwa na Mjumbe mwenye hishima. 
Wala si kauli ya mtunga mashairi. Ni machache sana mnayo yaamini. 
Wala si kauli ya kuhani. Ni machache mnayo yakumbuka. 

Ni uteremsho utokao kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. 

Na lau kama angeli tuzulia baadhi ya maneno tu, 

Bila ya shaka tungeli mshika kwa mkono wa kulia, 

Kisha kwa hakika tungeli mkata mshipa mkubwa wa moyo! 

Na hapana yeyote katika nyinyi ambaye angeli weza kutuzuia. 
Kwa hakika hii ni mawaidha kwa wachamngu. 


Na hakika Sisi bila ya shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanao 
ibisha. 


Na hakika bila ya shaka itakuwa ni majuto kwa wanao kataa. 


Na hakika hii bila ya shaka ni haki ya yakini. 


Basi litakase jina la Mola wako Mlezi Mtukufu. 


SURA 70. SURAT AL-MAA'RIJ 


JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea, 


Zari 
Sea 


wa makafiri — ambayo hapana awezaye kuizuia — 


utoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye mbingu za daraja. 


4. Malaika na Roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni 
khamsini elfu! 


SB 


asi subiri kwa subira njema. 


miaka 


aa ua AI 


Hakika wao wanaiona iko mbali, 
Na Sisi tunaiona iko karibu. 


Siku ambayo mbingu zitakapo kuwa kama maadeni iliyo 


yayushwa. 


9. Na milima itakuwa kama sufi. 

10. Wala jamaa hatamuuliza jamaa yake. 

11. Ijapo kuwa wataonyeshwa waonane. Atatamani mkosefu lau ajikomboe na adhabu 
ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe, 

12. Na mkewe, na nduguye, 

13. Na jamaa zake walio kuwa wakimkimu, 

14. Na wote waliomo duniani, kisha aokoke yeye. 

15. La, hasha! Kwa hakika huo ni Moto mkali kabisa, 

16. Unao babua ngozi ya kichwa! 

17. Utamwita kila aliye geuza mgongo na akageuka. 

18. Na akakusanya mali, kisha akayahifadhi. 

19. Hakika mtu ameumbwa na papara. 

20. Inapo mgusa shari hupapatika. 

21. Na inapo mgusa kheri huizuilia. 

22. Isipo kuwa wanao sali, 

23. Ambao wanadumisha Sala zao, 

24. Na ambao katika mali yao iko haki maalumu 

25. Kwa mwenye kuomba na anaye jizuilia kuomba; 

26. Na ambao wanaisadiki Siku ya Malipo, 

27. Na ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao Mlezi. 

28. Hakika adhabu ya Mola wao Mlezi si ya kuaminika nayo. 

29. Na ambao wanahifadhi tupu zao. 

30. Isipo kuwa kwa wake zao, au iliyo wamiliki mikono yao ya kuume, basi hao 
hawalaumiwi — 

31. Lakini wanao taka kinyume ya haya, basi hao ndio wanao ruka mipaka. 
32. Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao, 

33. Na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao, 

34. Na ambao wanazihifadhi Sala zao. 

35. Hao ndio watakao hishimiwa Peponi. 

36. Wana nini wale walio kufuru wanakutumbulia macho tu? 

37. Makundi kwa makundi upande wa kulia na upande wa kushoto! 

38. Kwani kila mmoja wao anatumai kuingizwa katika Pepo ya neema? 

39. La, hasha! Hakika Sisi tumewaumba kutokana na wanacho kijua. 

40. Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mashariki zote na magharibi zote kwamba Sisi 


tunaweza 


41. Kuwabadili kwa walio bora kuliko wao; na Sisi hatushindwi. 


42. Basi waache wapige porojo na wacheze, mpaka wakutane na siku yao wanayo 
ahidiwa, 


43. Siku watakapotoka makaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbilia mfundo, 


44. Macho yao yatainama, fedheha itawafunika. Hiyo ndiyo Siku waliyo kuwa 
wakiahidiwa. 


SURA 71. SURAT NUH' 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hakika Sisi tulimtuma Nuh'u kwa watu wake: Uwaonye kaumu yako kabla ya 
kuwafikia adhabu chungu. 


2. Akasema: Enyi watu wangu! Kwa hakika mimi ni mwonyaji wa dhaahiri kwenu, 
3. Ya kwamba mumuabudu Mwenyezi Mungu, na mumche Yeye, na mumt'ii. 


4. Atakughufirieni madhambi yenu, na atakuakhirisheni mpaka muda ulio wekwa. 
Hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapo fika haucheleweshwi. Laiti mngejua! 


5. Akasema: Ee Mola wangu Mlezi! Hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na 
mchana, 


6. Lakini wito wangu haukuwazidisha ila kukimbia. 


7. Na hakika mimi kila nilipo waita ili upate kuwaghufiria, walijiziba masikio 
yao kwa vidole vyao, na wakajigubika nguo zao, na wakakamia, na wakatakabari 
vikubwa mno! 


8. Tena niliwaita kwa uwazi, 
9. Kisha nikawatangazia kwa kelele, tena nikasema nao kwa siri. 


10. Nikasema: Ombeni msamaha kwa Mola wenu Mlezi; hakika Yeye ni Mwingi wa 
kusamehe. 


11. Atakuleteeni mvua inyeshe mfululizo. 

12. Na atakupeni mali na wana, na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. 
13. Mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu? 

14. Na hali Yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja? 

15. Kwani hamwoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyo ziumba mbingu saba kwa matabaka? 
16. Na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru, na akalifanya jua kuwa taa? 

17. Na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mimea. 

18. Kisha atakurudsheni humo na atakutoeni tena. 

19. Na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati. 

20. Ili mtembee humo katika njia zilizo pana. 


21. Nuh'u akasema: Mola wangu Mlezi! Hakika hao wameniasi, na wamemfuata yule 
ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila khasara. 


22. Na wakapanga vitimbi vikubwa. 


23. Na wakasema: Msiwaache miungu yenu, wala msimwache Wadda wala Suwaa' wala 
Yaghutha, wala Yau'ga, wala Nasra. 


24. Na hao walikwisha wapoteza wengi, wala usiwazidishie walio dhulumu ila 
kupotea. 


25. Basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa Motoni, wala 
hawakuwapata wa kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu. 


26. Na Nuh'u akasema: Mola wangu Mlezi! Usimwache juu ya ardhi mkaazi wake 
yeyote katika makafiri! 


27. Hakika ukiwaacha watawapoteza waja wako, wala wao hawatazaa ila waovu 
makafiri. 


28. Mola wangu Mlezi! Nighufirie mimi na wazazi wangu, na kila aliye ingia 
nyumbani mwangu kuwa ni mwenye kuamini, na Waumini wote wanaume, na Waumini 
wanawake. Na wala usiwazidishie walio dhulumu ila kupotea. 


SURA 72. SURAT AL-JINN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sema: Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza, na 
likasema: Hakika sisi tumeisikia Our'ani ya ajabu! 


2. Inaongoza kwenye uwongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha 
yeyote na Mola wetu Mlezi. 


3. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu Mlezi umetukuka kabisa; hana mke wala 
mwana. 


4. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uwongo ulio pindukia 
mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. 


5. Nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uwongo Mwenyezi Mungu. 


6. Na hakika walikuwako wanaume katika watu walio kuwa wakitafuta kujikinga kwa 
wanaume wa kijini; kwa hivyo wakawazidisha madhambi. 


7. Na kwa hakika wao walidhani, kama mlivyo dhani nyinyi, ya kuwa Mwenyezi Mungu 
hatamleta Mtume. 


8. Nasi tulizigusa mbingu, na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo. 


9. Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza; lakini 
sasa anaye taka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia! 


10. Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale wanao kaa kwenye ardhi au Mola wao 
Mlezi anawatakia uwongofu. 


11. Na hakika katika sisi wamo walio wema, na wengine wetu ni kinyume na hivyo. 
Tumekuwa njia mbali mbali. 


12. Nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani, wala hatuwezi 
kumponyoka kwa kukimbia. 


13. Nasi tulipo usikia uwongofu tuliuamini. Basi mwenye kumuamini Mola wake 
Mlezi basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. 


14. Na hakika wamo katika sisi Waislamu, na wamo kati yetu wanao acha haki. Basi 
walio silimu, hao ndio walio tafuta uwongofu. 


15. Na ama wanao acha haki, hao watakuwa kuni za Jahannamu. 

16. Na lau kama wangeli simama sawasawa juu ya njia tungeli wanywesha maji kwa 
wingi, 

17. Ili tuwajaribu kwa hayo. Na anaye puuza kumkumbuka Mola wake Mlezi 


atamsukuma kwenye adhabu ngumu. 


18. Na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, basi msimuabudu yeyote pamoja na 
Mwenyezi Mungu. 


19. Na hakika Mja wa Mwenyezi Mungu alipo simama kumwomba, wao walikuwa karibu 
kumzonga! 


20. Sema: Hakika mimi namwomba Mola wangu Mlezi, wala simshirikishi Yeye na 
yeyote. 


21. Sema: Mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni. 


22. Sema: Hakika hapana yeyote awezae kunilinda na Mwenyezi Mungu, wala sitapata 
pa kukimbilia isipo kuwa kwake Yeye tu. 


23. Ila nifikishe Ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake. Na wenye 
kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake, basi hakika hao watapata Moto wa Jahannamu 
wadumu humo milele. 


24. Hata watakapo yaona wanayo ahidiwa, ndipo watakapo jua ni nani mwenye 
msaidizi dhaifu, na mchache wa idadi. 


25. Sema: Sijui kama yapo karibu hayo mnayo ahidiwa, au Mola wangu Mlezi 
atayawekea muda mrefu. 


26. Yeye ndiye Mwenye kujua ya siri, wala hamdhihirishii yeyote siri yake, 


27. Isipo kuwa Mtume wake aliye mridhia. Naye huyo humwekea walinzi mbele yake 
na nyuma yake. 


28. Ili Yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa Mola wao Mlezi, na Yeye 
anayajua vyema yote walio nayo, na amedhibiti idadi ya kila kitu. 


SURA 73. SURAT AL-MUZZAMMIL 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Ewe uliye jifunika! 
Kesha usiku kucha, ila kidogo tu! 


Nusu yake, au ipunguze kidogo. 


Hakika Sisi tutakuteremshia kauli nzito. 


ii 

2 

3 

4. Au izidishe —- na soma Our'ani kwa utaratibu na utungo. 

5 

6. Hakika kuamka usiku kunawafikiana zaidi na moyo, na maneno yake yanatua 
zaidi, 

7. Kwani hakika mchana una shughuli nyingi. 

8. Na lidhukuru jina la Mola wako Mlezi, na ujitolee kwake kwa ukamilifu. 


9. Mola Mlezi wa mashariki na magharibi, hapana mungu isipo kuwa Yeye, basi 
mfanye kuwa Mtegemewa wako. 


10. Na vumilia hayo wayasemayo, na jitenge nao kwa vizuri. 


11. Na niache Mimi na hao wanao kanusha, walio neemeka; na wape muhula kidogo! 
12. Hakika Sisi tunazo pingu nzito na Moto unao waka kwa ukali kabisa! 
13. Na chakula kinacho kwama kooni, na adhabu inayo umiza. 


14. Siku ambayo ardhi itatikiswa na milima pia, na milima itakuwa kama tifutifu 
la mchanga! 


15. Hakika Sisi tumemtuma kwenu Mtume aliye shahidi juu yenu, kama tulivyo mtuma 
Mtume kwa Firauni. 


16. Lakini Firauni alimuasi huyo Mtume, basi tukamshika mshiko wa mateso. 


17. Basi nyinyi mkikufuru, mtawezaje kujikinga na Siku ambayo itawafanya watoto 
wadogo waote mvi? 


18. Hapo mbingu zitapasuka! Ahadi yake itakuwa imetekelezwa. 


19. Kwa hakika hili ni kumbusho. Mwenye kutaka atashika njia ya kwendea kwa Mola 
wake Mlezi. 


20. Hakika Mola wako Mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha karibu na 
thuluthi mbili za usiku, na nusu yake, na thuluthi yake. Na baadhi ya watu walio 
pamoja nawe kadhaalika. Na Mwenyezi Mungu ndiye anaye ukadiria usiku na mchana. 
Anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu, basi amekusameheni. Basi someni kilicho 
chepesi katika Our'ani. Anajua ya kuwa baadhi yenu watakuwa wagonjwa, na wengine 
wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu, na wengine 
wanapigana katika Njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo someni kilicho chepesi humo, 
na mshike Sala, na toeni Zaka, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Na 
kheri yoyote mnayo itanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi 
Mungu, imekuwa bora zaidi, na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha 
Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu. 


SURA 74. SURAT AL-MUDDATHTHIR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Ewe uliye jigubika! 
Simama uonye! 
Na Mola wako Mlezi mtukuze! 


Na nguo zako, zisafishe. 


Wala usitoe kwa kutaraji kuzidishiwa. 


1 

2 

3 

4 

5. Na yaliyo machafu yahame! 

6 

7. Na kwa ajili ya Mola wako Mlezi, subiri! 
8. Basi litapo pulizwa barugumu, 

9. Siku hiyo, basi, itakuwa siku ngumu. 
10. Kwa makafiri haitakuwa nyepesi. 

11. Niache peke yangu na niliye muumba; 
12. Na nikamjaalia awe na mali mengi, 


13. Na wana wanao onekana, 


14. Na nikamtgenezea mambo vizuri kabisa. 


15. Kisha anatumai nimzidishie! 

16. Hasha! Kwani hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi Aya zetu! 
17. Nitamtesa kwa mateso yasio wezekana. 

18. Kwani hakika yeye alifikiri na akapima. 

19. Basi ameangamia! Vipi alivyo pima! 

20. Tena ameangamia! Vipi alivyo pima! 

21. Kisha akatazama, 

22. Kisha akakunja kipaji, na akanuna. 

23. Kisha akaipa kisogo haki, na akatakabari. 

24. Na akasema: Haya si chochote ila ni uchawi ulio nukuliwa. 
25. Haya si chochote ila kauli ya binaadamu. 

26. Nitakuja mtia kwenye Moto wa Sagar. 


27. Na nini kitakujuulisha ni nini huo Moto wa Sagar? 


28. Haubakishi wala hausazi. 
29. Unababua ngozi iwe nyeusi. 
30. Juu yake wapo kumi na tisa. 


31. Na hatukuwafanya walinzi wa Motoni ila ni Malaika, wala hatukuifanya idadi 
yao hiyo ila kuwatatanisha walio kufuru, wapate kuwa na yakini walio pewa 
Kitabu, na wazidi Imani wale walio amini, wala wasiwe na shaka walio pewa Kitabu 
na Waumini, na wapate kusema wenye maradhi katika nyoyo zao na makafiri: 
Mwenyezi Mungu amekusudia nini kwa mfano huu? Ndio kama hivyo Mwenyezi Mungu 
humwacha apotee amtakaye, na humwongoa amtakaye. Na hapana yeyote anaye jua 
majeshi ya Mola wako Mlezi ila Yeye tu. Na haya si chochote ila ni ukumbusho kwa 
binaadamu. 


32. Hasha! Naapa kwa mwezi! 
33. Na kwa usiku unapo kucha! 
34. Na kwa asubuhi inapo pambazuka! 


35. Hakika huo Moto ni katika mambo yaliyo makubwa kabisa! 


36. Ni onyo kwa binaadamu, 

37. Kwa anaye taka miongoni mwenu kutangulia au kuchelewa. 
38. Kila nafsi imo rahanini kwa mabaya iliyo yachuma. 

39. Isipo kuwa watu wa kuliani. 

40. Hao watakuwa katika Mabustani, wawe wanaulizana 

41. Khabari za wakosefu: 

42. Ni nini kilicho kupelekeni Motoni? 

43. Waseme: Hatukuwa miongoni walio kuwa wakisali. 

44. Wala hatukuwa tukiwalisha masikini. 

45. Na tulikuwa tukizama pamoja na walio zama katika maovu. 
46. Na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo. 


47. Mpaka yakini ilipo tufikia. 


48. 
49. 
50. 
Sh. 
52. 
Sa 
54. 
5. 
56. 


Basi hautawafaa kitu uombezi wa waombezi. 

Basi wana nini hata wanapuuza onyo hili? 

Kama kwamba wao ni mapunda walio timuliwa, 

Wanao mkimbia simba! 

Ati kila mmoja katika wao anataka apewe nyaraka zilizo funuliwa. 
Hasha! Kwani wao hawaiogopi Akhera? 

Hasha! Kwa hakika huu ni ukumbusho! 

Basi anaye taka atakumbuka. 


Na hawatakumbuka isipo kuwa Mwenyezi Mungu atake. Uchamngu ni kwake Yeye, 


msamaha ni wake Yeye. 


SURA 75. SURAT AL-OIYAMAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


ali 
2 
3 
4 
Sia 
6 
7 
8 


9. 


PO 
Tib 
ua 
I3. 
14. 
5. 
16. 
Ia 
18. 
19. 
20. 
2 
ZANA 
23. 


Ninaapa kwa Siku ya Kiyama! 
Na ninaapa kwa nafsi inayo jilaumu! 
Anadhani mtu kuwa Sisi hatutaikusanya mifupa yake? 
Kwani! Sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake! 
Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake. 
Anauliza: Lini itakuwa hiyo Siku ya Kiyama? 
Basi Jicho litapo dawaa, 
Na mwezi utapo patwa, 
Na likakusanywa jua na mwezi, 
Siku hiyo mtu atasema: Yako wapi makimbilio? 
La! Hapana pa kukimbilia! 
Siku hiyo pa kutua ni kwa Mola wako Mlezi tu. 
Siku hiyo ataambiwa aliyo yatanguliza na aliyo yaakhirisha. 
Bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake. 
Na ingawa atatoa chungu ya udhuru. 
Usiutikisie huu wahyi ulimi wako kwa kuufanyia haraka. 
Hakika ni juu yetu kuukusanya na kuusomesha. 
Tunapo usoma, basi nawe fuatiliza kusoma kwake. 
Kisha ni juu yetu kuubainisha. 
Hasha! Bali nyinyi mnapenda maisha ya duniani, 
Na mnaacha maisha ya Akhera. 
Zipo nyuso siku hiyo zitao ng'ara, 


Zinamwangallia Mola wao Mlezi. 


Ta 


24. Na zipo nyuso siku hiyo zitakao kunjana. 

25. Zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo. 
26. La, hasha! (Roho) itakapo fikia kwenye mafupa ya koo, 
27. Na pakasemwa: Nani wa kumganga? 

28. Na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki; 
29. Na utapo ambatishwa muundi kwa muundi, 

30. Siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako Mlezi! 
31. Kwa sababu hakusadiki, wala hakusali. 

32. Bali alikanusha, na akageuka. 

33. Kisha akenda kwa ahali zake kwa matao. 

34. Ole wako, ole wako! 

35. Kisha Ole wako, ole wako! 

36. Ati anadhani binaadamu kuwa ataachwa bure? 

37. Kwani hakuwa yeye tone ya manii lilio shushwa? 


38. Kisha akawa kidonge cha damu, tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza 
vilivyo. 


39. Kisha akamfanya namna mbili, mwanamume na mwanamke. 


40. Je! Huyo hakuwa ni Muweza wa kufufua wafu? 


SURA 76. SURAT AL-INSAN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu 
kinacho tajwa. 


2. Hakika Sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyo changanyika, 
tumfanyie mtihani. Kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona. 


Sa 
4. 


akika Sisi tumembainishia Njia. Ama ni mwenye kushukuru, au mwenye kukufuru. 


akika Sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na Moto mkali. 


5. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyo changanyika na kafuri, 


6. Ni chemchem watakao inywa waja wa Mwenyezi Mungu, wakiifanya imiminike kwa 
wingi. 


7. Wanatimiza ahadi, na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana, 


8. Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na yatima, na 
wafungwa. 


9. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo 
wala shukrani. 


10. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. 


11. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na 
raha na furaha. 


12. Na atawajazi Bustani za Peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyo subiri. 


13. Humo wataegemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi 
kali. 


14. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia 
mpaka chini. 


15. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae, 

16. Vya fedha safi kama kiyoo, wamevipima kwa vipimo. 

17. Na humo watanyweshwa kinywaji kilicho changanyika na tangawizi. 
18. Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa Salsabil. 


19. Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasio pevuka, ukiwaona utawafikiri ni 
lulu zilizo tawanywa. 


20. Na utakapo yaona, utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. 


21. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi, na hariri nzito ya 
at'ilasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao Mlezi atawanywesha kinywaji 
safi kabisa. 


22. Hakika haya ni malipo yenu; na juhudi zenu zimekubaliwa. 
23. Hakika Sisi tumekuteremshia Our'ani kidogo kidogo. 


24. Basi ngojea hukumu ya Mola wako Mlezi wala usimt'ii miongoni mwao mwenye 
dhambi au mwenye kufuru. 


25. Na likumbuke jina la Mola wako Mlezi asubuhi na Jioni; 
26. Na usiku msujudie Yeye, na umtakase usiku, wakati mrefu. 


27. Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia, na wanaiacha nyuma yao 
siku nzito. 


28. Sisi tumewaumba, na tukavitia nguvu viungo vyao. Na tukitaka tutawabadilisha 
mfano wao wawe badala yao. 


29. Hakika haya ni mawaidha; basi anaye taka atashika Njia ya kwenda kwa Mola 
wake Mlezi. 


30. Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye ilimu, Mwenye hikima. 


31. Humuingiza amtakaye katika rehema yake. Na wenye kudhulumu amewawekea adhabu 
iliyo chungu. 


SURA 77. SURAT AL-MURSALAAT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa zinazo tumwa kwa upole! 
Na zinazo vuma kwa kasi! 


Na zikaeneza maeneo yote! 


EE 
2 
3 
4. Na zinazo farikisha zikatawanya! 
5. Na zinazo peleka mawaidha! 

6 


Kwa kuudhuru au kuonya, 


ilit 
8. 
aya 


TO 
Ia 
12. 
13. 
14. 
Iko 
16. 
IAA 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Za 


Hakika mnayo ahidiwa bila ya shaka yatakuwa! 
Wakati nyota zitakapo futwa, 
Na mbingu zitakapo pasuliwa, 

Na milima itakapo peperushwa, 

Na Mitume watakapo wekewa wakati wao, 

Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? 


Kwa siku ya kupambanua! 


Na nini kitakacho kujuulisha siku ya kupambanua ni nini? 


Ole wao, siku hiyo hao wanao kanusha! 

Kwani hatukuwaangamiza walio tangulia? 

Kisha tukawafuatilizia walio fuatia? 

Ndio kama hivi tuwatendavyo wakosefu! 

Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? 
Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti? 
Mpaka muda maalumu? 

Tukakadiria na Sisi ni wabora wa kukadiria. 
Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya 
Walio hai na maiti? 


Na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kuthibiti, 


maji matamu? 


28. 
29. 
30. 
Sh 
32. 
33. 
3 
3 
36. 
Sia 
38 
39 
40. 
41. 
42. 
43. 


Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

Nendeni kwenye adhabu mliyo kuwa mkiikanusha! 
Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu! 
Hakikingi moto, wala hakiwaepushi na mwako. 
Hakika Moto huo unatoa macheche kama majumba! 
Kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano! 
Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu, 

Wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. 


Ole wao siku hiyo hao walio kanusha! 


na tunakunywesheni 


Hii ndiyo siku ya kupambanua. Tumekukusanyeni nyinyi na walio tangulia. 


Ikiwa mnayo hila, nifanyieni hila Mimi! 
Ole wao siku hiyo hao walio kanusha! 
Hakika wachamngu watakuwa katika vivuli na chemchem, 


Na matunda wanayo yapenda, 


Kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliyo kuwa mkiyatenda. 


44. Hakika ndio kama hivyo tunavyo walipa watendao mema. 

45. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

46. Kuleni na mjifurahishe kidogo tu. Hakika nyinyi ni wakosefu! 
47. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 

48. Na wakiambiwa: Inameni! Hawainami. 

49. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 


50. Basi maneno gani baada ya haya watayaamini? 


SURA 78. SURAT ANNABAA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


WANAULIZANA nini? 
Ile khabari kuu, 
Ambayo kwayo wanakhitalifiana. 


La! Karibu watakuja jua. 


li 
2 
3 
4 
5. Tena la! Karibu watakuja jua. 
6. Kwani hatukuifanya ardhi kama tandiko? 

7. Na milima kama vigingi? 

8. Na tukakuumbeni kwa jozi? 

9. Na tukakufanya kulala kwenu ni mapumziko? 

10. Na tukaufanya usiku ni nguo? 

11. Na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha? 

12. Na tukajenga juu yenu saba zenye nguvu? 

13. Na tukaifanya taa yenye mwanga na joto; 

14. Na tukateremsha maji yanayo anguka kwa kasi kutoka mawinguni, 
15. Ili tutoe kwayo nafaka na mimea, 

16. Na mabustani yenye miti iliyo kamatana. 

17. Hakika siku ya uamuzi imewekewa wakati wake, 

18. Siku litapo pulizwa barugumu, nanyi mtakuja kwa makundi, 

19. Na mbingu zitafunguliwa, ziwe milango, 


20. Na milima itaondolewa na itakuwa kama sarabi. 


21. Hakika Jahannamu inangojea! 

22. Kwa walio asi ndio makaazi yao, 

23. Wakae humo karne baada ya karne, 

24. Hawataonja humo chochote kibaridi wala kinywaji, 
25.Ila maji yamoto sana na usaha, 


26. Ndio jaza muwafaka. 


27. Hakika hao hawakuwa wakitaraji kuwa kuna hisabu. 
28. Na wakikanusha Aya zetu kwa nguvu. 

29. Na kila kitu Sisi tumekidhibiti kwa kukiandika. 
30. Basi onjeni! Nasi hatutakuzidishieni ila adhabu! 
31. Hakika wachamngu wanastahiki kufuzu, 

32. Mabustani na mizabibu, 

33. Na wake walio lingana nao, 


34. Na bilauri zilizo jaa, 


35. Hawatasikia humo upuuzi wala uwongo — 


36. Malipo kutoka kwa Mola wako Mlezi, kipawa cha kutosha. 


37. Mola Mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, Arrahman, Mwingi wa 
rehema; hawamiliki usemi mbele yake! 


38. Siku atakapo simama Roho na Malaika kwa safu. Hawatasema ila Mwingi wa 
rehema aliye mruhusu, na atasema yaliyo sawa tu. 


39. Hiyo ndiyo Siku ya haki. Basi anaye taka na ashike njia arejee kwa Mola wake 
Mlezi. 


40. Hakika tumekuhadharisheni adhabu iliyo karibu kufika; Siku ambayo mtu 
atakapo ona yaliyo tangulizwa na mikono yake; na kafiri atasema: Laiti ningeli 
kuwa udongo! 


SURA 79. SURAT ANNAZIA'AT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa wanao komoa kwa nguvu, 
Na kwa wanao toa kwa upole, 
Na wanao ogelea, 


Wakishindana mbio, 


1 

2 

3 

4 

5. Wakidabiri mambo. 
6. Siku kitapo tetemeka cha kutetemeka, 

7. Kifuate cha kufuatia. 

8. Siku hiyo nyoyo zitapiga piga, 

9. Macho yatainama chini. 

10. Sasa wanasema: Ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza? 
11. Hata tukiwa mifupa iliyo bunguliwa? 

12. Wanasema: Basi marejeo hayo ni yenye khasara! 

13. Kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu, 

14. Mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano! 


15. Je! Imekufikia hadithi ya Musa? 


16. Mola wake Mlezi alipo mwita katika bonde takatifu la T'uwaa, akamwambia: 


17. Nenda kwa Firauni. Hakika yeye amezidi jeuri. 

18. Umwambie: Je! Unapenda kujitakasa? 

19. Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako Mlezi, upate kumcha. 
20. Basi alimwonyesha Ishara kubwa. 

21. Lakini aliikadhibisha na akaasi. 

22. Kisha alirudi nyuma, akaingia kufanya juhudi. 

23. Akakusanya watu akanadi. 

24. Akasema: Mimi ndiye Mola wenu Mlezi mkuu kabisa. 

25. Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumuadhibu kwa la mwisho na la mwanzo. 
26. Kwa hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanao ogopa. 
27. Je! Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliye ijenga! 
28. Akainua kimo chake, na akaitengeneza vizuri. 

29. Na akautia giza usiku wake, na akautokeza mchana wake. 
30. Na juu ya hivyo ameitandaza ardhi. 

31. Akatoa ndani yake maji yake na malisho yake, 

32. Na milima akaisimamisha, 

33. Kwa nafuu yenu na mifugo yenu. 

34. Basi itakapo fika hiyo balaa kubwa, 

35. Siku ambayo mtu atakumbuka aliyo yafanya, 

36. Na Jahannamu itadhihirishwa kwa mwenye kuona, 

37. Basi ama yule aliye zidi ujeuri, 

38. Na akakhiari maisha ya dunia, 


39. Kwa hakika Jahannamu ndiyo makaazi yake! 


40. Na ama yule anaye ogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi, na 
akajizuilia nafsi yake na matamanio, 


41. Basi huyo, Pepo itakuwa ndiyo makaazi yake! 

42. Wanakuuliza Saa (ya Kiyama) itakuwa lini? 

43. Una nini wewe hata uitaje? 

44. Kwa Mola wako Mlezi ndio mwisho wake. 

45. Kwa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuikhofu. 


46. Ni kama kwamba wao siku watapo iona (hiyo Saa) hawakukaa ila jioni moja tu, 
au mchana wake. 


SURA 80. SURAT A'BASA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Alikunja kipaji na akageuka, 


2. Kwa sababu alimjia kipofu! 


Ka AA ua 


Na nini kitakujuulisha pengine yeye atatakasika? 
Au atawaidhika, na mawaidha yamfae? 
Ama ajionaye hana haja, 
Wewe ndio unamshughulikia? 
Na si juu yako kama hakutakasika. 
Ama anaye kujia kwa juhudi, 
Naye anaogopa, 
Ndio wewe unampuuza? 
Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana. 
Basi anaye penda akumbuke. 
Yamo katika kurasa zilizo hishimiwa, 
Zilizo inuliwa, zilizo takaswa. 
Zimo mikononi mwa Malaika waandishi, 
Watukufu, wema. 
Ameangamia mwanaadamu! Nini kinacho mkufurisha? 
Kwa kitu gani amemuumba? 
Kwa tone la manii, akamuumba na akamkadiria. 
Kisha akamsahilishia njia. 
Kisha akamfisha, akamtia kaburini. 
Kisha apendapo atamfufua. 
La! Hajamaliza aliyo muamuru. 
Hebu mtu na atazame chakula chake. 
Hakika Sisi tumemimina maji kwa nguvu, 
Tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu, 
Kisha tukaotesha humo nafaka, 
Na zabibu, na mimea ya majani, 
Na mizaituni, na mitende, 
Na bustani zenye miti iliyo songana baraabara, 
Na matunda, na malisho ya wanyama; 
Kwa manufaa yenu na mifugo yenu. 
Basi utakapo kuja ukelele, 
Siku ambayo mtu atamkimbia nduguye, 
Na mamaye na babaye, 


Na mkewe na wanawe — 


Kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha. 


Siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri, 


Zitacheka, zitachangamka; 


40. Na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi, 
41. Giza totoro litazifunika, 


42. Hao ndio makafiri watenda maovu. 


SURA 81. SURAT ATTAKWIR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Jua litakapo kunjwa, 
Na nyota zikazimwa, 
Na milima ikaondolewa, 


Na ngamia wenye mimba pevu watakapo achwa wasishughulikiwe, 


Na bahari zikawaka moto, 


Na nafsi zikaunganishwa, 


di 
2 
3 
4 
5. Na wanyama wa mwituni wakakusanywa, 
6 
7 
8 


Na msichana aliye zikwa hai atapo ulizwa, 
9. Kwa kosa gani aliuliwa? 

10. Na madaftari yatakapo enezwa, 

11. Na mbingu itapo tanduliwa, 

12. Na Jahannamu itapo chochewa, 

13. Na Pepo ikasogezwa, 

14. Kila nafsi itajua ilicho kihudhurisha. 
15. Naapa kwa nyota zinapo rejea nyuma, 

16. Zinazo kwenda, kisha zikajificha, 


17. Na kwa usiku unapo pungua, 


18. Na kwa asubuhi inapo pambazuka, 

19. Kwamba hakika bila ya shaka hii ni kauli ya Mjumbe mtukufu, 
20. Mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo Mwenye Kiti cha Enzi, 
21. Anaye t'iiwa, tena muaminifu. 


22. Na wala huyu mwenzenu hana wazimu. 


23. Na hakika yeye alimwona kwenye upeo wa macho ulio safi. 
24. Wala yeye si bakhili kwa mambo ya ghaibu. 

25. Wala hii si kauli ya Shetani maluuni. 

26. Basi mnakwenda wapi? 

27. Haikuwa hii ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. 

28. Kwa yule miongoni mwenu anaye taka kwenda sawa. 


29. Wala nyinyi hamtataka isipo kuwa atake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi 
walimwengu wote. 


SURA 82. SURAT AL-INFIT' AAR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Mbingu itapo chanika, 
Na nyota zitapo tawanyika, 
Na bahari zitakapo pasuliwa, 


Na makaburi yatapo fukuliwa, 


Hapo kila nafsi itajua ilicho tanguliza, na ilicho bakisha nyuma. 
Ewe mwanaadamu! Nini kilicho kughuri ukamwacha Mola wako Mlezi Mtukufu? 


Aliye kuumba, akakuweka sawa, akakunyoosha, 


0 JO NB NO NN 


Katika yoyote aliyo ipenda akakujenga. 

9. Sivyo hivyo! Bali nyinyi mnaikanusha Siku ya Malipo. 
10. Na hakika bila ya shaka wapo walinzi juu yenu, 

11. Waandishi wenye hishima, 

12. Wanayajua mnayo yatenda. 

13. Hakika wema bila ya shaka watakuwa katika neema, 
14. Na hakika waovu bila ya shaka watakuwa Motoni; 

15. Wataingia humo Siku ya Malipo. 


16. Na hawatoacha kuwamo humo. 


17. Na nini kitakacho kujuulisha Siku ya Malipo ni siku gani? 
18. Tena nini kitakacho kujuulisha Siku ya Malipo ni siku gani? 


19. Siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi; na amri yote 
siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu. 


SURA 83. SURAT AL-MUT'AFFIFIIN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Ole wao hao wapunjao! 

Ambao wanapo jipimia kwa watu hudai watimiziwe. 

Na wao wanapo wapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza. 

Kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa 

Katika Siku iliyo kuu, 

Siku watapo msimamia watu Mola Mlezi wa walimwengu wote? 

Hasha! Hakika maandiko ya wakosefu bila ya shaka yamo katika Sijjin. 


Unajua nini Sijjin? 


Lwa aa aa aa aa Aa Wa AA AA UA 


Kitabu kilicho andikwa. 


HB oga 


Ole wao siku hiyo kwa wanao kadhibisha! 


11. Ambao wanaikadhibisha Siku ya Malipo. 

12. Wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka, mwenye dhambi. 

13. Anapo somewa Aya zetu husema: Ni visa vya watu wa kale! 

14. Hasha! Bali yametia kutu juu ya nyoyo zao hao walio kuwa wakiyachuma. 
15. Hasha! Hakika hao siku hiyo bila ya shaka watazuiliwa na neema za Mola wao 
Mlezi. 

l16. Kisha wataingia Motoni! 

17. Kisha waambiwe: Haya ndiyo mliyo kuwa mkiyakadhabisha. 

18. Hasha! Hakika maandiko ya watu wema bila ya shaka yamo katika I'liyyin. 
19. Na nini kitakacho kujuvya nini I'liyyin? 

20. Kitabu kilicho andikwa. 

21. Wanakishuhudia walio karibishwa. 

22. Hakika watu wema bila ya shaka watakuwa katika neema. 

23. Wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia. 

24. Utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema, 

25. Watanyweshwa kinywaji safi kiliyo tiwa muhuri, 

26. Muhuri wake ni miski. Na katika hayo washindanie wenye kushindana. 
27. Na mchanganyiko wake ni Tasniim, 

28. Chemchem watakayo inywa walio kurubishwa. 

29. Kwa hakika wale walio kuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walio amini. 
30. Na wanapo pita karibu yao wakikonyezana. 

31. Na wanapo rudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi. 

32. Na wanapo waona husema: Hakika hawa ndio khasa walio potea. 

33. Na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao. 

34. Basi leo walio amini ndio watawacheka makafiri, 

35. Nao wako juu ya viti vya enzi wakiangalia. 

36. Je! makafiri wamelipwa malipo ya yale waliyo kuwa wakiyatenda? 


SURA 84. SURAT AL-INSHIOAAO 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1.Itapo chanika mbingu, 


1 BONN 


Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza, 
Na ardhi itakapo tanuliwa, 
Na kuvitoa vilivyo kuwa ndani yake, ikawa tupu, 


Na ikamsikiliza Mola wake Mlezi, na ikapasiwa kumsikiliza, 


6. Ewe mtu! Hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako Mlezi, basi 
utamkuta. 


7. Ama atakaye pewa daftari lake kwa mkono wa kulia, 

8. Basi huyo atahisabiwa hisabu nyepesi, 

9. Na arudi kwa ahali zake na furaha. 

10. Na ama atakaye pewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake, 
11. Basi huyo ataomba kuteketea. 

12. Na ataingia Motoni. 


13. Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake. 


14. Huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena. 

15. Kwani? Hakika Mola wake Mlezi alikuwa akimwona! 
16. Basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapo kuchwa, 
17. Na kwa usiku na unavyo vikusanya, 

18. Na kwa mwezi unapo pevuka, 

19. Lazima mtapanda t'abaka kwa t'abaka! 

20. Basi wana nini hawaamini? 

21. Na wanapo somewa Our'ani hawasujudu? 

22. Bali walio kufuru wanakanusha tu. 

23. Na Mwenyezi Mungu anajua wanayo yadhamiria. 
24. Basi wabashirie adhabu chungu! 


25. Isipo kuwa wale walio amini na wakatenda mema; hao watakuwa na ujira usio 
malizika. 


SURA 85. SURAT AL-BURUUJ 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa mbingu yenye Buruji! 
Na kwa siku iliyo ahidiwa! 
Na kwa shahidi na kinacho shuhudiwa! 


Wameangamizwa watu wa makhandaki 


1 
2 
3 
4 
5. Yenye moto wenye kuni nyingi, 
6. Walipo kuwa wamekaa hapo, 

7. Na wao ni mashahidi wa yale waliyo kuwa wakiwafanyia Waumini. 
8 


. Nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimuamini Mwenyezi Mungu, Mwenye 
nguvu, Msifiwa, 


9. Ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi; na Mwenyezi Mungu ni shaahidi wa kila 
kitu. 


10. Hakika walio wafitini Waumini wanaume na Waumini wanawake, kisha hawakutubu, 
basi watapata adhabu ya Jahannamu na watapata adhabu ya kuungua. 


11. Hakika walio amini na wakatenda mema watapata Bustani zenye mito ipitayo 
kati yake. Huko ndiko kufuzu kukubwa. 


12. Hakika kutesa kwa Mola wako Mlezi ni kukali. 
13. Yeye ndiye anaye anzisha na ndiye anaye rejeza tena, 


14. Naye ni Mwenye kusamehe, Mwenye mapenzi, 


15. Mwenye Kiti cha Enzi, Mtukufu, 

16. Atendaye ayatakayo. 

17. Je! Zimekuwasilia khabari za majeshi? 

18. Ya Firauni na Thamudi? 

19. Lakini walio kufuru wamo katika kukadhibisha. 
20. Na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka. 

21. Bali hii ni Our'ani tukufu 


22. Katika Ubao Ulio Hifadhiwa. 


SURA 86. SURAT ATT'AARIO 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa mbingu na Kinacho kuja usiku! 
Na nini kitakacho kujuulisha ni nini hicho Kinacho kuja usiku? 
Ni Nyota yenye mwanga mkali. 


Hapana nafsi ila inayo mwangalizi. 


Hebu naajitazame mwanaadamu ameumbwa kwa kitu gani? 
Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa, 


Yatokayo baina ya mifupa ya mgongo na mbavu. 


0 JO NB ONA 


Hakika Yeye ana uweza wa kumrudisha. 
9. Siku zitakapo dhihirishwa siri. 

10. Basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi. 
11. Naapa kwa mbingu yenye marejeo! 

12. Na kwa ardhi inayo pasuka! 

13. Hakika hii ni kauli ya kupambanua. 
14. Wala si mzaha. 


15. Hakika wao wanapanga mpango. 


l6. Na Mimi napanga mpango. 


17. Basi wape muhula makafiri — wape muhula pole pole. 


SURA 87. SURAT AL- AA'LAA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Litakase jina la Mola wako Mlezi aliye juu kabisa, 
Aliye umba, na akaweka sawa, 


Na ambaye amekadiria na akaongoa, 


1 

2 

3 

4. Na aliye otesha malisho, 

5. Kisha akayafanya makavu, meusi. 
6. Tutakusomesha wala hutasahau, 

7 


Ila akipenda Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye anayajua yaliyo dhaahiri na yaliyo 
fichikana. 


8. Na tutakusahilishia yawe mepesi. 

9. Basi kumbusha, kama kukumbusha kunafaa. 

10. Atakumbuka mwenye kuogopa. 

11. Na atajitenga mbali nayo mpotovu, 

12. Ambaye atauingia Moto mkubwa. 

13. Tena humo hatakufa wala hawi hai. 

14. Hakika amekwisha fanikiwa aliye jitakasa. 

15. Na akakumbuka jina la Mola wake Mlezi, na akasali. 
16. Lakini nyinyi mnakhiari maisha ya dunia! 


17. Na Akhera ni bora na yenye kudumu zaidi. 


18. Hakika haya yamo katika Vitabu vya mwanzo, 


19. Vitabu vya Ibrahimu na Musa. 


SURA 88. SURAT AL-GHAASHIYAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Je! Imekufikia khabari ya msiba wa kufudikiza? 

Siku hiyo nyuso zitainama, 

Zikifanya kazi, nazo taabani. 

Ziingie katika Moto unao waka — 

Zikinyweshwa kutoka chemchem inayo chemka. 

Hawatakuwa na chakula isipo kuwa kichungu chenye miba. 


Hakinenepeshi wala hakiondoi njaa. 


Aa AN 


Siku hiyo nyuso nyengine zitakuwa kunjufu. 


v 


Zitakuwa radhi kwa juhudi yao, 
10. Katika Bustani ya juu. 
11. Hawatasikia humo upuuzi. 


12. Humo imo chemchem inayo miminika. 


13. Humo vimo viti vilivyo nyanyuliwa, 

14. Na bilauri zilizo pangwa, 

15. Na matakia safu safu, 

16. Na mazulia yaliyo tandikwa. 

17. Je! Hawamtazami ngamia jinsi alivyo umbwa? 
18. Na mbingu jinsi ilivyo inuliwa? 


19. Na milima jinsi ilivyo thibitishwa? 


20. Na ardhi jinsi ilivyo tandazwa? 

21. Basi kumbusha! Hakika wewe ni Mkumbushaji. 

22. Wewe si mwenye kuwatawalia. 

23. Lakini anaye rudi nyuma na kukataa, 

24. Basi Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa adhabu iliyo kubwa kabisa! 
25. Hakika ni kwetu Sisi ndio marejeo yao. 


26. Kisha hakika ni juu yetu Sisi hisabu yao! 


SURA 89. SURAT AL-FAJR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Naapa kwa alfajiri, 

2. Na kwa masiku kumi, 

3. Na kwa viwili viwili na kimoja kimoja, 

4. Na kwa usiku unapo pita, 

5. Je! Hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili? 

6. Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo wafanya kina A'di? 
7. Wa Iram, wenye majumba marefu? 

8. Ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi? 

9. Na Thamudi walio chonga majabali huko bondeni? 


10. Na Firauni mwenye vigingi? 

11. Ambao walifanya jeuri katika nchi? 

12. Wakakithirisha humo ufisadi? 

13. Basi Mola wako Mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. 

14. Hakika Mola wako Mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia. 


15. Ama mtu anapo JjJaribiwa na Mola wake Mlezi, akamkirimu na akamneemesha, 
husema: Mola wangu Mlezi amenikirimu! 


16. Na ama anapo mjaribu akampunguzia riziki yake, husema: Mola wangu Mlezi 
amenitia unyonge! 


17. Sivyo hivyo! Bali nyinyi hamuwakirimu mayatima, 


18. Wala hamhimizani kulisha masikini; 


II. 
20. 
Zi 
22. 
23. 


Na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa, 
Na mnapenda mali pendo la kupita kiasi. 
Sivyo hivyo! Itakapo vunjwa ardhi vipande vipande, 


Na akaja Mola wako Mlezi na Malaika safu safu, 


Na ikaletwa Jahannamu siku hiyo, siku hiyo mtu atakumbuka! Lakini 


huko kutamfaa nini? 


24. 
25 
26. 
Bia 
28. 
Wa 
30. 


Atasema: Laiti ningeli jitangulizia kwa uhai wangu! 

Basi siku hiyo hataadhibu yeyote namna ya kuadhibu kwake. 
Wala hatafunga yeyote kama kufunga kwake. 

Ewe nafsi iliyo tua! 

Rejea kwa Mola wako Mlezi umeridhika, na umemridhisha. 
Basi ingia miongoni mwa waja wangu, 


Na ingia katika Pepo yangu. 


SURA 90. SURAT AL-BALAD 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1 
2 
3 
4 
Sis 
6 
ki. 
8 


9. 


TO 
Jiba 
12; 
13. 
14. 
Iko 
Ta 
Via 


18. 
19. 
20. 


Naapa kwa Mji huu! 
Nawe unaukaa Mji huu. 
Na naapa kwa mzazi na alicho kizaa. 
Hakika tumemuumba mtu katika taabu. 
Ati anadhani hapana yeyote ataye muweza? 
Anasema: Nimeteketeza chungu ya mali. 
Ati anadhani ya kuwa hapana yeyote anaye mwona? 
Kwani hatukumpa macho mawili? 
Na ulimi, na midomo miwili? 
Na tukambainishia zote njia mbili? 
Lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani. 
Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani? 
Kumkomboa mtumwa; 
Au kumlisha siku ya njaa 
Yatima aliye jamaa, 


Au masikini aliye vumbini. 


kukumbuka 


Tena awe miongoni mwa walio amini na wakausiana kusubiri na wakausiana 
kuhurumiana. 


Hao ndio watu wa kheri wa kuliani. 


Lakini walio zikataa Ishara zetu, hao ndio watu wa shari wa kushotoni. 


Juu yao utakuwa Moto ulio fungiwa kila upande. 


SURA 91. SURAT ASH-SHAMS 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa jua na mwangaza wake! 

Na kwa mwezi unapo lifuatia! 

Na kwa mchana unapo lidhihirisha! 
Na kwa usiku unapo lifunika! 

Na kwa mbingu na kwa aliye ijenga! 
Na kwa ardhi na kwa aliye itandaza! 


Na kwa nafsi na kwa aliye itengeneza! 


0 JO NB NO NN 


Kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake, 


v 


Hakika amefanikiwa aliye itakasa, 

10. Na hakika amekhasiri aliye iviza. 

11. Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao, 
12. Alipo simama mwovu wao mkubwa, 


13. Hapo Mtume wa Mwenyezi Mungu alipo waambia: Huyu ni ngamia wa Mwenyezi 
Mungu, mwacheni anywe maji fungu lake. 


14. Lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia, kwa hivyo Mola wao Mlezi 
aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa. 


15. Wala Yeye haogopi matokeo yake. 


SURA 92. SURAT AL-LAYL 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa usiku unapo funika! 

Na mchana unapo dhihiri! 

Na kwa Aliye umba dume na jike! 

Hakika juhudi zenu bila ya shaka ni mbali mbali. 
Ama mwenye kutoa na akamchamngu, 

Na akaliwafiki lilio Jema, 


Tutamsahilishia yawe mepesi. 


AA ai MA AS UA 


Na ama mwenye kufanya ubakhili, na asiwe na haja ya wenzake, 


v 


Na akakanusha lilio jema, 
10. Tutamsahilishia yawe mazito! 
11. Na mali yake yatamfaa nini atapo kuwa anadidimia? 


12. Hakika ni juu yetu kuonyesha uwongofu. 


13. Na hakika ni yetu Sisi Akhera na dunia. 
14. Basi nakuonyeni na Moto unao waka! 


15. 


Hatauingia ila mwovu kabisa! 

16. Anaye kadhibisha na kupa mgongo. 

17. Na mchamngu ataepushwa nao, 

18. Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa. 

19. Na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliye mfanyia hisani ndio anamlipa. 


20. Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa. 


21. Naye atakuja ridhika! 


SURA 93. SURAT WADH-DHUH' AA 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Naapa kwa mchana! 

Na kwa usiku unapo tanda! 

Mola wako Mlezi hakukuacha, wala hakukasirika nawe. 

Na bila ya shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko ulio tangulia. 


Na Mola wako Mlezi atakupa mpaka uridhike. 


Na akakukuta umepotea akakuongoa? 


Akakukuta mhitaji akakutosheleza? 


1 
2 
3 
4 
5 
6. Kwani hakukukuta yatima akakupa makaazi? 
zi 
8 
9. Basi yatima usimwonee! 

1 

1 


0. Na anaye omba au kuuliza usimkaripie! 
Li 


Na neema za Mola wako Mlezi zisimlie. 


SURA 94. SURAT ASH-SHARH' 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 
Hatukukunjulia kifua chako? 

Na tukakuondolea mzigo wako, 

Ulio vunja mgongo wako? 

Na tukakunyanyulia utajo wako? 


Basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi, 


lakika pamoja na uzito upo wepesi. 


Na ukipata faragha, fanya juhudi. 


Ka au A AA aa AA Wa YA Wa 


Na Mola wako Mlezi ndio mshughulikie. 


SURA 95. SURAT AT-TIN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


0 JO NB NO NN 


Naapa kwa tini na zaituni! 


Na kwa Mlima wa Sinai! 


Na kwa mji huu wenye amani! 


Bila ya shaka tumemuumba mtu kwa umbo lilio bora kabisa. 


Kisha tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini! 


Lakini wale walio amini na wakatenda mema, hao watapata ujira usio kwisha. 


Basi ni kipi baadaye kitacho kukukadhibishia malipo? 


Kwani Mwenyezi Mungu si muadilifu kuliko mahakimu wote? 


SURA 96. SURAT AL-A' LAO 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1 
2 
3 
4 
5. 
6 
di 
8 


9. 


Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, 


Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, 


Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! 


Ambaye amefundisha kwa kalamu. 


Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui. 


Kwani! 


Hakika mtu bila ya shaka huwa jeuri 


Akijiona katajirika. 


Hakika kwa Mola wako Mlezi ndio marejeo. 


Umemwona yule anaye mkataza 


Mja anapo sali? 


Umeona kama yeye yuko juu ya uwongofu? 


Au anaamrisha uchamngu? 


Umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma? 


Hajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona? 


Kwani! 


Shungi la uwongo, 


Kama haachi, tutamkokota kwa shungi la nywele! 


lenye makosa! 


Basi na awaite wenzake! 


Nasi tutawaita Mazabania! 


Hasha! 


Usimt'ii! 


Nawe sujudu na ujongee! 


SURA 97. SURAT AL-OADR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hakika Sisi tumeiteremsha Our'ani katika Laylatul Oadri, Usiku wa Cheo 
Kitukufu. 


2. Na nini kitacho kujuulisha nini Laylatul Oadri? 
3. Laylatul Oadri ni bora kuliko miezi elfu. 


4. Huteremka Malaika na Roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao Mlezi kwa 
kila jambo. 


5. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. 


SURA 98. SURAT AL-BAYYINAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hawakuwa walio kufuru miongoni mwa Watu wa Kitabu na washirikina waache walio 
nayo mpaka iwajie bayana, 


2. Yaani Mtume aliye toka kwa Mwenyezi Mungu anaye wasomea kurasa zilizo 
takasika, 


3. Ndani yake mna maandiko yaliyo nyooka. 
4. Wala hawakufarikiana walio pewa Kitabu ila baada ya kuwajia hiyo bayana. 


5. Nao hawakuamrishwa kitu ila wamuabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia Dini, 
wawe waongofu, na washike Sala, na watoe Zaka. Na hiyo ndiyo Dini madhubuti. 


6. Hakika walio kufuru miongoni mwa Watu wa Kitabu na washirikina wataingia 
katika Moto wa Jahannamu wadumu milele humo. Hao ndio viumbe waovu kabisa. 


7. Hakika walio amini na wakatenda mema, hao ndio bora wa viumbe. 


8. Malipo yao kwa Mola wao Mlezi ni Bustani za daima, zipitazo mito kati yake. 
Wakae humo milele. Mwenyezi Mungu yu radhi nao, na wao waradhi naye. Hayo ni kwa 
anaye mwogopa Mola wake Mlezi. 


SURA 99. SURAT AZ-ZILZALAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Itakapo tetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake! 
Na itakapo toa ardhi mizigo yake! 


Na mtu akasema: Ina nini? 


Kwa sababu Mola wake Mlezi ameifunulia! 


1 

2 

3 

4. Siku hiyo itahadithia khabari zake. 

5 

6. Siku hiyo watu watatoka kwa mfarakano wakaonyweshwe vitendo vyao! 
1 


Basi anaye tenda chembe ya wema, atauona! 


8. Na anaye tenda chembe ya uovu atauona! 


SURA 100. SURAT AL-A'ADIYAAT 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Naapa kwa farasi wendao mbio wakipumua, 

2. Na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini, 

3. Wakishambulia wakati wa asubuhi, 

4. Huku wakitimua vumbi, 

5. Na wakijitoma kati ya kundi, 

6. Hakika mwanaadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake Mlezi! 
7. Na hakika yeye mwenyewe bila ya shaka ni shahidi wa hayo! 
8. Naye hakika bila ya shaka ana nguvu za kupenda mali! 

9. Kwani hajui watakapo fufuliwa waliomo makaburini? 


10. Na yakakusanywa yaliomo vifuani? 


11. Kuwa hakika Mola wao Mlezi siku hiyo bila ya shaka atakuwa na khabari zao 
wote! 


SURA 101. AL-OAARIA'H 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Inayo gonga! 

Nini Inayo gonga? 

Na nini kitacho kujuilisha nini Inayo gonga? 

Siku ambayo watu watakuwa kama nondo walio tawanyika; 


Na milima itakuwa kama sufi zilizo chambuliwa! 


Huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza. 


Na yule ambaye mizani yake itakuwa khafifu, 


Huyo maskani yake yatakuwa Moto wa Hawiya! 


1 
2 
3 
4 
5 
6. Basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, 
7 
8 
9 
1 Na nini kitacho kujuilisha nini hiyo? 

1 


0: 
1. 


Ni Moto mkali! 


SURA 102. SURAT AT-TAKAATHUR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


> 


ua AA MA Ia MA AA 


Kumekushughulisheni kutafuta wingi, 

Mpaka mje makaburini! 

Sivyo hivyo! Mtakuja jua! 

Tena sivyo hivyo! Mtakuja jua! 

Sivyo hivyo! Lau mngeli jua kwa ujuzi wa yakini, 
Basi bila ya shaka mtaiona Jahannamu! 

Tena, bila ya shaka, mtaiona kwa jicho la yakini. 


Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. 


SURA 103. SURAT AL-A'S'R 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Ji 
2. 
3i 


Naapa kwa Zama! 
Hakika binaadamu bila ya shaka yumo katika khasara, 


Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na wakausiana kwa haki, na 


wakausiana kusubiri. 


SURA 104. SURAT AL-HUMAZAH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


KA AA ai YA Ia AA 


Ole wake kila safihi, msengenyaji! 

Aliye kusanya mali na kuyahisabu. 

Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele! 
Hasha! Atavurumishwa katika H'ut'ama. 

Na nani atakujuvya ni nini H'ut'ama? 

Moto wa Mwenyezi Mungu ulio washwa. 


Ambao unapanda nyoyoni. 


Hakika huo utafungiwa nao 


Kwenye nguzo zilio nyooshwa. 


SURA 105. SURAT AL-FIIL 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1 
Bii 
34 


Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo watenda wale wenye tembo? 
Kwani hakujaalia vitimbi vyao kuharibika? 


Na akawapelekea ndege makundi kwa makundi, 


4. Wakiwatupia mawe ya udongo wa Motoni, 


5. Akawafanya kama majani yaliyo liwa! 


SURA 106. SURAT OURAISH 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Kwa walivyo zoea Magureshi, 

2. Kuzoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto. 
3. Basi nawamuabudu Mola Mlezi wa Nyumba hii, 
4 


Ambaye anawalisha wasipate njaa, na anawalinda na khofu. 


SURA 107. SURAT AL-MAAU'N 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


Je! Umemwona anaye kadhibisha Malipo? 
Huyo ndiye anaye msukuma yatima, 


Wala hahimizi kumlisha masikini. 


Ambao wanapuuza Sala zao; 


al 
2 
3 
4. Basi, ole wao wanao sali, 
5 
6. Ambao wanajionyesha, 

7 


Nao huku wanazuia msaada. 


SURA 108. SURAT ALKAWTHAR 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Hakika tumekupa kheri nyingi. 
2. Basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi. 


3. Hakika anaye kuchukia ndiye aliye mpungufu. 


SURA 109. SURAT AL-KAFIRUN 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sema: Enyi makafiri! 
Siabudu mnacho kiabudu; 


Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 


DW NN 


Wala sitaabudu mnacho abudu. 


5. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 


6. Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu. 


SURA 110. SURAT ANNAS'R 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Itakapo kuja nu ya Mwenyezi Mungu na ushindi, 


2. Na ukaona watu wanaingia katika Dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, 


3. Zitakase sifa za Mola wako Mlezi, na umwombe msamaha; hakika Yeye ndiye anaye 
pokea toba. 


SURA 111. SURAT AL-MASAD 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Imeangamia mikono ya Abu Lahab, na yeye pia ameangamia. 


Hayatamfaa mali yake, wala alivyo vichuma. 


2 

3. Atauingia Moto wenye mwako. 
4. Na mkewe, mchukuzi wa kuni, 
5 


Shingoni mwake iko kamba iliyo sokotwa. 


SURA 112. SURAT AL-IKHLAS' 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. 
Mwenyezi Mungu Mkusudiwa. 


Hakuzaa wala hakuzaliwa. 


DW NN 


Wala hana anaye fanana naye hata mmoja. 


SURA 113. SURAT AL-FALAO 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1. Sema: Najikinga kwa Mola Mlezi wa mapambazuko, 


Na shari ya alivyo viumba, 


2 

3. Na shari ya giza la usiku liingiapo, 
4. Na shari ya wanao pulizia mafundoni, 
5 


Na shari ya hasidi anapo husudu. 


SURA 114. SURAT ANNAS 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 


1 
2 
3 
4. 
5 
6 


Sema: Ninajikinga kwa Mola Mlezi wa wanaadamu, 
Mfalme wa wanaadamu, 

Mungu wa wanaadamu, 

Na shari ya wasiwasi wa Shetani, Khannas, 
Anaye tia wasiwasi katika vifua vya watu, 


Kutokana na majini na wanaadamu. 


